1 









































































MANITOBA býður yöur öllum hvíld og hressingu, í hundruðum 
skóga fram með hundruðum vatna og fljóta er komast má til, 
eftir þjóðvegum er liggja gegnum fríðustu sveitir 
og fegurstu trjálundi. 

HVAÐA HAGUR VÆRI AÐ ÞVf ef auðugustu vistabúr nátt- 
úrunnar, er standa yður opin til skemtunar og tilbreytingar 
væri alt í einu lögð í svarta brunarúst og alt >að dýralíf sem 
þar hefst við, þurkað út, með hryllilegum harmkvælum, vegna 
kæruleysis yðar, eða hermdarverka illa vaninna barna yðvarra? 

HVER VÆRI ÁVINNINGURINN ef, sökum vanrækslu á því 
lögmáli náttúrunnar sem lýtur að viðhaldi lífsins, eða ef, fyrir 
kæruleysi, hugsunarleysi og skorti á skynsamlegri leiðbeiningu 
unglinga, dýrmætu lífi væri fórnað, eða ástvinir örkumlaðir 
æfilangt? 

TEMJIÐ YÐUR VARÚÐ . . . neytið allrar skynsamlegrar 
fyrirhyggju, gefið gætur að hlóðareldinum, gangið þar á undan 
börnum yðar með góðu eftirdæmi. Það borgar sig margfald- 
lega fyrir yður og alt yðar fólk, og veitir yður farsældararð 
og fagnaðarríka daga. 

The Province of Manitoba 

HON. W. R. CLUBB, HON. J. S. McDIARMID, 

ráðherra optnberra verka ráðherra námulanda 

og atvinnumála. og náttúrufríðenda 



Œtmarit 

Þjóðræknisfélags íslendinga 

XIX. Árgangur 

Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megna að íslending- 
ar megi verða sem beztir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenzka tungu og bókvísi 
í Vesturheimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal íslendinga 
austan hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal íslendinga í Vestur- 
heimi, er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli 
og hvetja vill þá til framsóknar og virðingar til jafns 
við þá þjóðflokka aðra er þetta land byggja. 

' Aðrar upplýsingar um félagið veitir “Félagsstjórn, 
in,” og má skrifa til hennar. Inngangseyrir og ársgjöld 
sendist “Fjármáláritara,” en áskriftargjald að Tíma- 
ritinu “Skjalaverði.” 

Þjóðræknisfélag fslendinga í Vesturheimi 

Winnipeg, Manitoba. 

Manitoba Bridge and 
Iron Works Ltd. 

Logan Ave. West. Talsími 80 241 

• 

BYGGINGA STÁL 

ALLSKONAR STÁLVERK 
STIGAR 

BJÖRGUNAR STIGAR 
o. fl. 

MANITOBA BRIDGE & IRON WORKS LIMITED 







2 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS fSLENDINGA 


































A. Heiðursfélagar 
Próf. Árni Pálsson, 
Reykjavík, Island 
Einar H. Kvaran, rith., 
Reykjavík, Island 
Jóhannes Jósefsson, 
Reykjavik, Island 
Ragnar E. Kvaran, 
Skrifstofustjóri, 
Reykjavík, Island 
Þorsteinn Þ. Þorsteinsson, 
skáld, 

Reykjavík, Island 
J. Magnús Bjamason, rith. 

Elfros, Sask. 

Próf. Halld. Hermannsson, 
Ithaca, N. Y„ U.S.A. 

Dr. Vilhj. Stefánsson, 
New York, N. Y„ U.S.A. 
Friðrik Swanson, málarS, 
Winnipeg, Man. 

Mrs. Jaköbína Johnson, 
Skáldkona, 

Seattle, Wash. 

G. J. Guttormsson, skáld 
Rivertan, Man. 

Prof. F. S. Cawley, Ph.D. 
Harvard University, 
Cambridge, Mass. 

Dr. Henry Goddard Leach, 
New York, N. Y„ U.S.A. 


Prof. WatS'on Kirkconnell, 
Wesley College, 
Winnipeg, Man. 

Prof. C. V. Pilcher, D.D., 
Melbourne, Ástralía 

B. Æfifélagar 

Þorgils Þorgeirsson, 
Winnipeg, Man. 

C. Arsfélagar 
1. ISLAND 

Einar Gumnlaugsson, 
Stóra Sandfelli, 

Skriðdal um Reyðarfj. 

Björg E. Johnson 
Reykjavik 

Jónas Jónasson, 
Reykjavik 

Frú Jóhanna Jónasson, 
Reykjavík 

Július Jónsson, 

Reykjavik 

Dr. Öfeigur öfeigsson, 
Reykjavik 

Prú Margrét öfeigsson, 
Reykjavík 

Sr. Friðrik Hallgrímsson, 
Dómkirkjuprestur, 
Reykjavik 


Halldóra Sigurjónsson, 
Reykjavík 
Jónas Thordarson, 
Akureyri 

Sr. Benjam. Kristjánsson, 
Syðra Laugalandi, 
E yi'afjarðarsýslu. 

Sr. Friðrik A. Friðriksson, 
Húsavík, S.-Þing,sýsla 
Hjúkrunarkona 
Ingibjörg Sveinsson, 
Landsspítalinn, 
Reykjavík 
Stefán Vagnsson, 
Hjaltastöðum, 
Skagafjarðarsýsla > 

2. Canada 
Alameda, Sask. 

Hjörtur Bergsteinsson 
Árborg, Man. 

Bjöm Árnason 
Kristlaugur Andrésson 
P. K. Bjamason 
Dr. S. E. Bjömsson 
G. O. Einarsson 
Finnbogi Finnbogasom 
Tryggvi Ingjaldsson 
Böðvar H. Jakobsson 


Campbell Bros. & Wilson Limited 

(Est. 1882) 

PACKERS OF ROYAL SHIELD og 
AROBRAND PURE FOOD PRODUCTS 

CAMPBELL BROS. & WILSON LIMITED 

Wholesale Grocers 

WINNIPEG MANITOBA 


BROWN & RUTHERFORD 

LIMITED 

ESTABLISHED 1872 

LUMBER AND MILLWORK 


PHONE 57111 


WINNIPEG, MAN. 




TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


VEL FERÐBÚIÐ 

Áður en skipið leggur til hafs er 
það útbúið með öllum tækjum. Með 
reglubundnum sparisjóðs innlegg- 
um, er ávaxtaðar eru með rentum 
og renturentum, er hægt að undir- 
búa pilta og stúlkur fyrir æfi sjó- 
ferð þeirra. 


ROYAL BANK 

OF CANADA 


the 
























FÉLAGATAL 1937 


5 


Eiríkur Jóhannsson 

E. L. Johnson 
Marteinn M. Jónasson 
Guðmundur Magnússon 
Mrs. Sesselja Oddson 
Sr. Sig'urður Ölafsson 
Jóh. Pétursson 
Magnús Sigurðsson 
Gunnar Sæmundsson 

Arnes, Man. 

Mrs. Anna H. Helgason 
Isleifur Helgason 
Mrs. Guðrún Jónsson 
Ólafur Jónasson 
Jónas Ölafsson 

Buldur, Man. 

J. K. Sigurðsson 
Björgúlfur Sveimsson 

Calgary, Alta. 
Sigurður Sigurðsson 
Jóhann Bjarnason 

Cypress Biver, Man. 

L. J. Hallgrímsson 

Edmonton, Alta. 

Mrs. G. Benedictson 

Elfros, Sask. 

Mrs. J. Magnús Bjarnason 
Jón Jóhannesson 


Eriksdale, Man. 

S. D. B. Stephanson 

Fawcett, Alta. 
Guðmundur Bjömsson 

Geysir, Man. 

Miss Margrét Bjarnason 
Timoteus Böðvarsson 
S. P. Friðriksson 
Friðrik Sigurðsson 
J. G. Skúlason 

Gimli, Man. 

Mrs. Christiana O. L. 
Chiswell 

Friðfinnur Einarsson 
Guðmundur Fjeldsted 
Freeman Freemanson 
Jón Guðmundsson 
Grimur L. Grímsson 
Mrs. Asdís Hinriksson 
Elías Jóhannsson 
Lestrarfélagið "Gimli” 
Mrs. Kristín Schram 
Sigurður Sligurðsson 
Guðni Thorsteimsson 
Hjálmur Thorsteinsson 
Thordur Thordarson 

Glenboro, Man. 

Páll A. Anderson 
Sigurður Antoniusson 


Sr. Egill H. Fáfnis 
Jón Goodman 

F. Frederickson 
Jón Frederickson 
Jón Helgason 
Mrs.Kristjana Jóhannsson 
Hans Jónsson 

A. E. Johns'on 

G. S. Johnson 
Guðm. Lambertsen 
G. J. Oleson 
Tryggvi J. Oleson 

Hayland, Man. 
Hávarður Guðmundsson 
Sigurður B. Helgason 
Geirfinnur Pétursson 

Hnausa, Man. 
Gunnar Helgason 
Hildibr. J. Hildibrandsson 
Jón B. Snæfeld 
Gestur S. Vídal 
Sigvaldi Vídal 
Miss Sigurrós Vídal 

Hodgson, Man. 
Rögnvaldur S. Vídal 

Húsavik, Man. 

W. B. Arason 



Símið eftir 

City Dairy 

Vörum 

87647 


LJELEG SJÓN 


VINNUR ALDREI 
FYRIR GÓÐU KAUPI 


Af öllum skilningarvitimum er sjónin nauðsynlegust. Augun eru fyrir- 
vinna þín. Á þeim hvílir farsæld þin og framgangur. Tefldu þessum 
óbætanlegu fjársjóðum ekki í hættu. 

Leitið ráða hjá augnlæknir—og fylgið svo ráðleggingum hans. Ef þér 
þekkið engan augnlæknir þá skulum vér vísa yður á hann með ánægju. 

ROBERT S. RAMSAY 

GUILD OPTICIAN 





















TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Our Modem plant, with its many departments, íorms a unit capable 
of producing a wide range of products, — We list here a few in 
which we specialize:— 


Screw Feed, Hydraulic and Sprinkler Stokers 
A FULL LINE OF MINING EQUIPMENT 


VULCAM IROM WORKS LIMITED 

Winnipeg J/Vf. Manitoba 


1874 


HEATING BOILERS 


MACHINERY 


POWER BOILERS 


FORGING 


STEEL PLATE WORK 


TRACK WORK 


GRAIN ELEVATOR 
MACHINERY 


RODS, BOLTS, NUTS 
WASHERS, ETC. 


CASTINGS 


STRUCTURAL STEEL 


POWER AND 
HEATING PLANT 
EQUIPMENT 


ORNAMENTAL AND 

MISCELLANEOUS 

IRONWORK 


TELEPHONE 57 121 


WINNIPEG, MAN. 



FÉLAGATAL 1937 


7 


Innisfail, Alta. 
Jóhann Bjömsson 

Keewatin, Ont. 

Guðjón Hermannsson 
Jón Pálmas'on 
Mrs. Sig. Sigurðsson 
Bjarni Sveinsson 
Mrs. Bjarni Sveinsson 
Lestrarfélagið “Tilraunin” 

Lundar, Man. 

Sr. Guðmundur Ámason 
Joe Breckman 
Jón Einarsson 
Ed. Hallsson 
Jón Halldórsson 
Philip Johnson 
M. Kristjánsson 
A. V. Olson 
Guðmundur Sigurðsson 
Mrs. Ásta Sigurðsson 
Grímúlfur Sigurðsson. 

Markervilie, Alta. 
Mrs. Helga S. Stephanson 

Mozart, Sask. 

Jens Elíasson 
Jón Amgrímsson 
Þórður Ásgeirsson 

Neveton, Man. 
Gestur Sigurðsson 


New Westminster, B. C. 
Loftur Goodman 

Norwood, Man. 
Magnus Peterson 

Oak Point, Man. 
Andrés J. Skagfeld 

Oalt View, Man. 

Sigurður Sigfússon 

Piney, Man. 

S. S. Anderson 
Mrs. S. S. Amderson 
E. E. Einarsson 
S. J. Magnússon 
Kristinn Norman 
Thorsteinn Pétursson 
P. S. Pétursson 
B. G. Thorvaldsson 

Powell River, B. C. 

Jón Sigurðsson 

Red Deer, Alta. 
öfeigur Sigurðsson 
Mrs. Kristín Sigurðsson 

Reykja\ik, Man. 

Ami Bjömsson 
G. Erlendsson 
Mrs. I. Gíslason 
Ingim. Ólafsson 
A. Paulson 


Riverton, Man. 

Jóhannes Helgason 
Skúli Hjörleifsson 
Pétur Jónsson 
Sr. E. J. Melan 
Sveinn Thorvaldson 
Mrs. Kristín Thorvaldson 

Saskatoon, Sask, 
Próf. Th. Thorvaldson, 
Sc.D. 

Sigliuies, Man. 

Ásmundur Freeman 
Guðmundur Johnson 

Silver Bay, Man. 

Jón Björnsson 

Steep Rock, Man. 
Guðmundur Hjartarson 
F. E. Snædal 

Stettler, Alta. 

M. Steinsson 

Swan River, Man. 
Halldór J. Egilsson 

Vancouver, B. C. 
Ben. B. Bjarnason 
Mrs. H. S. Le Messurier 
Þórður Kr. Kristjánsson 
Mrs. Matth. Fredericksson 


ROSE THEATRE 

Vinsælasta hreyfimyndahusið í vesturbænum. 
Skemtistaður íslendinga. Myndirnar 
sérstaklega valdar til skemtunar og 
fróðleiks. Innangur ódýr. 

Staðurinn þægilegur. 

Húsið eldtrygt 
og loftræst. 


SARGENT og ARLINGTON 












8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


The Western Paint Co. Ltd. 

“The Painter’s Supply House” 

Telephones: 25 851 -25 852 

WINNIPEG, MAN. 



RIPOLIN ENAMEL 


Vér höfum ekki heyrt getið um gijákvoðu, sem myndar 
jafn fina áferð, varanlega og gljáandi, og það þó aðstæður 
séu öndverðar, sem Ripolin. Notið það úti eða inni, á 
hvaða yfirborð sem er. Með því að það er leyst upp í oíiu, 
gerir ekkert til hvað stór yfirferðin er, það má breiða úr 
því eftir vild, svo ekki votti fyrir burstaförum, þó einn 
maður sé að verki. Fæst í hvítu, og sjö skrautlitum öðr- 
um. Skrifið eftir litarspjaldi. 


OwlU, 


rIPDLIN 


i p Á«r 



SUPER YALSPAR 

Notið hið heimsfræga Super Valspar fyrir allar inn- 
anhúss málningar, þegar nauðsyn ber til að málið 
þomi sem fyrst — og undir alt gljámál innanhúss. 
Það er endingarbezta, þurkhraðasta Spar Vamish, 
sem til er á markaðinum. 



LIONOIL 

aðeins búin til hjá Berry Brothers Inc. 
Ver ryði allar málmþynnur 
Vemdar veggi 

Fyllir yfir rifur á múrsteini og steinsteypu 

Ryð er skaðsamara en slit. LIONOIL ver 
ryði og þar af leiðandi sparar peninga. Það 
myndar húð á málminn, er ver því að ryð 
myndist, meðan húðin er heil. 

LIONOIL er ljóst á lit og auðvelt til máln- 
ingar. Það blandast vel öllum litarefnum, og 
má hafa ryðvara þenna á hvaða lit sem er. 




FÉLAGATAL 1937 


9 


Victoria, B. C. 
Christian Sivertz 

Vidir, Man. 

Gunnlaugur Hólm 

Vogar, Man. 

Bjöm Eggertsson 
Lestrarfélagið Herðubreið 
Jónas Kr. Jónasson 
Guðmundur Jónsson 

Westbourne, Man. 

S. Sölvason 

White Rock, B. C. 

Th. G. Isdal 

Winnipeg Beach, Man. 
Jón Kernested 

Winnipegosis, Man. 
Guðrún Friðriksson 

Winnipeg, Man. 

Dr. Kr. J. Backman, M.D. 
Dr. Ág. Blöndal, M.D. 


Mrs. Jónína Christie 
John Christopherson 
Dr. M. B. Halldórsson, 

Mrs. M. B. Halldórsson 

Halldór Johnson 

Mrs. Jósefína Jóhannsson 

Guðm. F. Jónasson 

Bjöm Líndal 

Magnús Markússon 

Sigurður W. Melsted 

B. E. Olson 

Dr. B. H. Olsom, M.D. 

Jón Sigurðsson 

Mrs. J. B. Skaptason 

Fred Stephenson 

J. J. Swanson 

G. S. Thorvaldson 

3. BANDARÍKIN 

Akra, N. Dak. 

Björn Sveinsson 
Ásbjöm Sturlaugsson 

Anacortis, Wash. 
Margrét J. Benedictson 


Baltimore, Md. 

Dr. Stefán Einarsson, 
Johns Hopkins 
University Library 

Bellingham, Wash. 

Sr. Valdimar J. Eylands 
Lestrarfélagið “Kári” 

Bremerton, Wash. 
Sveinn Ámason 

Blaine, Wash. 

S. A. Anders'on 
Thórir Bjömsson 
Th. Goodman 
Sr. H. E. Johnson 
Mrs. Kristin F. Líndal 
Mrs. Sigríður Paulson 
Sr. Alb. E. Kristjánsson 

Cavalier, N. Dak. 

J. K. Einarsson 
Einar G. Eiríksson 
Mrs. Sigríður Galbraithe 

Chicago, 111. 

Árni Helgason 


Dominion Manufacturers 

LIMITED 

1 virðingarskyni við Islendinga 
í Canada. 

The Winnipeg Casket Co. 

LIMITED 


HAFIÐ ÞÉR BRENT VORUM 
ELDIVIÐ ? 

Söluverð vort er ekki allra laegst 
en þegar efnisgæði koma til greina 
er það ódýrast 

HAGBORG FUEL CO. 

570 LOGAN AVE. 

Söluleyfi 26. 

Sími 27 581 




Arnaðarkveður til Islendinga 

Watson’s Tire Service 

263 GRAHAM Ave., WINNIPEG 
Búa til “Wear-Ever” dyramottur. 
Selja nýjar og gamlar bíl-gjarðdr. 

Vulkanisera bilgjarðir og 
þreskivéla belti, o. s. frv. 


The Consolidated 
Plate Glass 

Co. of Canada Ltd. 

Bíl-gler, spegil-gler og alls konar 
önnur gler er þurfa til 
húsabygginga. 

Sími 37 077 

373-5 BALMORAL 6T. 




General Sash Door & 
Cabinet Mfg. Co. Ltd. 

verksmiðjueigendur 

Unnin borðviður, gluggar, hurðir, 
úr harð- eða lin-við, listar, verzlun- 
arborð, skápar og hillur. 

Skrifstofa og verksmiðja: 

215 HENRY AVE., WINNIPEG 
við Main St. Simi 26 951 

Phone 94 027 701 Mclntyre Blk. 

Res. 61 319 Winnipeg, Man. 

Simpson & Company 

BAILIFFS 

Licensed and Bonded 

D. Simpson, Manager 















TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Miðlunarvegurínn — 
Samvinna 


Þrjú canadisku hveitisölusamlögin eru íslenzkum 
bændum í Canada þakklát fyrir stuðning þann sem þeir 
hafa veitt þeim. Þau vonast eftir að því haldi áfram 
og jafnvel í ríkari mæli í framtíðinni. Kornyrkjan í 
Sléttufylkjunum hefir liðið mikið á undanförnum árum 
fyrir verðfall á korni °g uppskerubrest. Hveitisölu- 
samlögin eiga enn langt í land með að ná þeim tilgangi 
er fyrir vakti með stofnun þeirra, að skapa viðunandi 
lífskjör fyrir menn og konur og börn út um sveitir. 
Sem stendur er stærri þörf á voldugri framsækjandi 
samvinnu hreyfingu meðal fólks í Vestur Canada en 
nokkurn tíma áður. 


Vér treystum því að þeir af íbúunum sem eru 
íslendingar, eða af íslenzkum ættum leggi fram sinn 
fulla skerf á næstu árum til stuðnings samvinnu hreyf- 
ingum framleiðenda, í öllum greinum, sem velfarnan 
kornyrkjunnar í Vestur Canada hvílir á. 


Alberta Wheat Pool 

CALGARY 

Saskatchewan Wheat Pool 

REGINA 

Manitoba Pool Elevators Ltd. 

WINNIPEG 




Vernd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggingu - Vernd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggingu 


AUGLÝSINGAR 


11 


Vernd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggingu - Vemd Samfara Arði 


Vér skulum borga reikn- 

ingana þegar þér hætt- 
ið að starfa 


Þér skuluð ákveða nú á hvaða aldri þér ætlið að hætta 
að vinna, hvert það er þegar þér eruð 55, 60 eða 65. 
Tiltakið upphæðina, sem þér þurfið að hafa á þeim aldri 
til þess að geta notið lífsins. Semjið svo við Great- 
West Life að senda yður mánaðarlega peningaávísun 
fyrir þeirri upphæð. Meirihluti manna hefir engar 
tekjur um sextugs aldur. En þér getið verið stjálfstæð- 
ur. Þér getið sett yður niður og tekið lífinu rólega, ef 
þér tryggið framtíð yðar með Great-West Life eftir- 
launa greiðslu. 

Þetta fyrirkomulag veitir yður hærri inntektir á ári 
hverju fyrir minni peninga, en nokkurt annað spari- 
sjóðs fyrirkomulag. Það tryggir yður fastar árstekjur 
eins lengi og þér lifið. En í því falli að dauða yðar beri 
að höndum, áður en ársborganirnar byrja, þá fá erf- 
ingjar yðar, greitt í peningum, það sem þér hafið þegar 
lagt fyrir. Giftir menn geta gert þessa ráðstöfun sam- 
eiginlega fyrir sig og konu sína, svo að hvort þeirra 
sem lengur lifir fái þessar tekjur áfram. 


Bjarni Dalman 

Umboðsmaður 

SELKIRK, MAN. 



Sreat-west life assurance comrany 

HEAD OFFICE - WINNIPEG, CANADA 


Vemd Samfara Arði 


Sparisjóður Samfara Tryggingu 


Vemd Samfara Arði 


Vernd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggingu - - Vernd Samfara Arði - Sparisjóður Samfara Tryggingu 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þökkum fyrir viðskiftin á árinu 
liðna. Oskum yður góðrar líðunar og 
hagsældar í komandi framtíð. 

Thorkelsson Ltd. 

1331 SPRUCE STREET, WINNIPEG, MAN. 
Símar: 21 811—21 812 

• 

Eigandi og ráðsmaður: 


SOFFANÍAS THORKELSSON 











AU GLÝSIN G AR 


13 


Jóh. Sveinsson, Theol. St. 
C. H. Thordarson, Ph. D. 

Duluth, Minn. 

Chris Johnson 
Mrs. Chris Johnson 

Edinburg, N. Dak. 

Hannes Bjömsson 
Margrét Guðmundsson 
Kristján G. Kristjánsson 

Garðar, N. Dak. 

Gamalíel Thorleifsson 
Sigmundur Laxdal 

Gloucester, Mass. 
Einar Anderson 
Jónas B. Johnson 

Grafton, N. D. 
Guðjón Árman 

Grand Forks, N. Dak. 
Próf. Richard Beck, Ph.D. 
G. Bjöm Bjömsson 
TJniversity Library 


Hallson, N. Dak. 

Ámi G. Jóhannson 
Ámi Magnússon 

Hensel, N. Dak. 

Mrs. Málmfriður G. Ein- 
arsson 

Huntington Park, Calif. 
Dr. Paul V. Jameson, M.D. 

Ivanhoe, Minn. 

Peter H. Foss 
Bjami Guðmundsson 

Minneapolis, Minn. 
Gunnar B. Björnsson 
Hjálmar Bjömsson 
K. Valdimar Bjömsson 

Minneota, Minn. 

María G. Ámason 

Bjami Jones 

Mrs. Stefanía Johnson 

Mountain, N. Dak. 

Jóhannes Anderson 
Halldór Björnsson 


J. M. Einarsson 
Stefán J. Hallgrímsson 
Thorgils Halldórsson 
Chr. Indríðason 
Hannes Kristjánsson 
Sigurður Melsted 
Jóseph J. Myres 
Haraldur ólafsson 
Sr. Haraldur Sigmar 
Mrs. Kristjana Sigurðsson 
Magnús Snowfield 
Miss Kristín Thorfinnsson 
Th. Thorfinnsson 

National City, Calif. 
John, S. Laxdal 

New Ulm, Minn. 

Hon. A. B. Gíslason 

Pt. Roberts, Wash. 

Lestrarfél. “Hafstjaman” 

Portland, Oregon 

Guðmundur Thorsteinssen 

Paulsbo, Wash. 

Mrs. H. S. Freeman 


I virðingarskyni við 
I'jóðræknisfélagið 

BRIDGMAN’S HARDWARE 

LIMITED 

SIMI 34 781 

619-621 PORTAGE AVE. 
Winnipeg, Man. 


J. NORRIS & SON LTD. 

Klæðskerar 

Hafa rekið þá iðn í Winnipeg í 
meir en þrjátiu og sjö ár, við 
góðan orðstír. 

Sími 95 627 

276 GARRY STREET 

Winnipeg 



té&teID 

• 

Jewellers 

WINNIPEG 


ISABEL McCHARLES 

BLÓMAVERZLUN 

618 PORTAGE Ave., WINNIPEG 
Blómsendingar búnar upp sérstak- 
lega fyrir útfarir eða giftingar. 

Simi 36 809 



Látið oss gera upp, eða gera við 
gólfin ykkar. 

National Floor Surfacing 

COMPANY 

662 Magnus Ave., Winnipeg 

Sími 53 900 


Canadian Pool Agencies 

LIMITED 

Selja allar tegundir slysa- og 
eldsábyrgða 

SIMIÐ 905-119 


















14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 



Business College Limited 

D. F. FEBGUSON, President and Manager 

EDMONTON BLOCK, WINNIPEG, MAN. 

Cor. Portage Ave. and Edmocton St. Phone 25 843 


Nytsemi og framför fylgjast að, og sök- 
um þess að skólinn veitir hina beztu til- 
sögn, hefir hann vaxið jafnt og stöðugt 
og getið sér frægðarorð. 


BYRJIÐ Á SUCCESS-NÁMI YÐAR STRAX 
ÞÉR GETIÐ INNRITAST Á 
HVAÐA TfMA SEM ER 


Síðan að skólinn var stofnaður 1909 hafa yfir 4,000 
íslendingar stundað nám við kvöld- og dagskólann. 






















AUGLÝSINGAR 


15 



INCORPORATED 2”? MAY 1670 


m nyji ul 
vefnaður 


er ráðandi hjá móðnum nú á þessu 
hausti. úrval þessara dúka hjá 
“Bay”, er óviðjafnanlegt að teg- 
unda fjölda, að gæðum, fegurð, og 
kaupgildi. Þykkt er alla leið frá 
hinum skærustu ullar- 
| slæðum er notaðar eru í 

kveldkjóla, til þvkkustu 
sportskápu efna er bezt 
InL eru * vetrar yfirhafnir 

llillk eða til skíða-ferða. 


Fabrics 
Second Floor 


















16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


SANNANIR 

- - - - æðsti úrskurðurinn 

Fyrrum héldu menn að sólin gengi í kring um 
jörðina þangað til Kopernikus grenslaðist eftir 
sönnunum á því og breytti skoðunum manna á sól- 
unni. Þá héldu menn að járnskip gæti ekki flotið 
þangað til að Aron Manby leitaði sannana á því, 
bygði það og kom því á flot. 

Ef þér haldið að “Cash” verð hjá EATON sé 
ekki lægra en svo nefnt “Cash” verð, með umlíð- 
unar fresti, þá leitið sannananna. Peningar greidd- 
ir út í hönd, er peninga sparnaður, svo það liggur 
í augum uppi að peningaverðið hlýtur að vera 
lægra en umlíðunar verðið. Grenslist eftir þessu 
og fáið fullar sannanir fyrir því. 

EATON’S viðskiftamenn, er greiða peninga 
út í hönd, njóta þess sparnaðar sem peningaverzl- 
unin færir og sleppa við þann kostnað sem láns- 
verzlunin hefir í för með sér. Með umlíðunar- 
greiðslu borga viðskiftamenn sanngjarnt ofanálag 
á hið lága peningaverð, fyrir kostnaðinn sem 
láninu er samfara. 

Það er markmið vort, að EATON’S umlíðunar 
greiðslan skuli samt (þrátt fyrir kostnaðar auk- 
ann) vera lægri en annarsstaðar, og EATON 
peningaverð hið al-lægsta er fáanlegt er. BERIÐ 
ÞAÐ SAMAN og SJÁIÐ TIL. 


^T. EATON C°_.„ 









TIMARIT 

IP>jö<f5rasI}taIgf©Ssi§>s ffsltemdiifÁjfa 


NÍTJÁNDI ÁRGANGUR, 1937 

Ritstjóri: RÖGNVALDUR PÉTURSSON 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi íslendinga í Vesturheimi 

1938 



Prentað hjá 

THE VIKING PRESS, LTD. 



Efnisyfirlit 


Bls. 

Átjánda ársþing Þjóðræknisfélagsins (þingbók).127 

Brot úr enskum sálmi: Jónas Þorbergsson.......... 51 

C. Hjörtur Thordarson: Guðm. Friðjónsson..... 43 

Draumur (Saga) :Guðrún H. Finnsdóttir.... 37 

Eyjólfur Sigurjón Guðmundsson: J. Magnús Bjarnason. 65 

Framtíð íslenzkrar mennnigar í Vesturheimi: 

Próf. Sigurður Nordal... 5 

Heimkomuminni Tómasar skipstjóra Bjarnasonar: 

Bjarni Guðmundsson . 36 

Iðunnarkviða (Hrynhenda) : Gísli Jónsson...... 23 

John H. Frost: Hulda. 52 

Kvöld í Frakklandi: Hulda..... 70 

Kvöldvakan á Bjargi: Elinborg Lárusdóttir. 60 

Margt býr í sjónum (sögn Vigf. Þorvaldssonar) : Jón J. Bíldfell 81 

Mesta skáld Vesturheims: Stephan G. Stephansson: 

Próf. F. Stanton Cawley.... ..120 

Nýárskvæði 1876-77: Jóhann Briem.... 59 

Próf. Lee M. Hollander og íslenzk fræði: Próf Richard Beck. 45 

Shakespeare á íslandi: Dr. Stefán Einarsson.... 25 

Sólardans (sögn Vigf. Þorvaldssonar): Jón J. Bíldfell .. 64 

Tvö kvæði: Hulda 

1. Dalakonan....... 44 

2. Borgfrúin og Márinn..... 44 

Um giftingar íslendinga í Vesturheimi: Séra Guðm. Árnason. 71 

Um Hallmundar-hraun (Kvæði): Páll S. Pálsson.117 

Þjóðréttarstaða fslands (framhald) : Dr. jur. Ragnar Lundborg.. 82 
Þórbjörn Bjarnarson (Kvæði): Steinn Dofri._____....118 

























Et'tir prófessor Sigurð Nordal 


I. 

Enginn íslendingur, sem nokkuð 
hugsar út yfir básinn sinn, ætti að 
geta látið sig þjóðræknisbaráttu 
landa sinna í Vesturheimi litlu 
skifta. Ef þeir týna þjóðerni sínu 
með öllu, gleyma uppruna sínum og 
glata ræktarhug sínum til íslands, 
verður þjóð vor minni og fátækari 
en hún er nú. Stærri og umkomu- 
meiri þjóðir en vér erum reyna á 
margvíslegan hátt að treysta sam- 
bandið við landa sína í öðrum heims- 
álfum og glæða vitund þeirra um 
uppruna sinn og eðlistengsl við 
heimaland og heimaþjóð. Eg efast 
heldur ekki um, að fslendingar hugsi 
í raun og veru meira til landa vestra 
en þeir sýna í orðum og verkum. 
Landinn er dulur og nokkuð tóm- 
látur, ef ekki er hnippt í hann, en 
þó er hann frændrækinn að eðlis- 
fari. En viðkvæmastan streng hlýt- 
ur þetta mál að snerta hjá þeim 
mönnum, sem hafa átt því láni að 
fagna að sækja íslendinga vestan 
hafs heim, því að sjón er jafnan 
sögu ríkari. Að minsta kosti get 
eg sagt það um sjálfan mig, að 
kynni mín af löndum í Vesturheimi 
eru eitt af þeim æfintýrum lífsins, 
sem eg sízt vildi án vera að hafa 
reynt, og þá einkum vikudvöl mín 
í Winnipeg. Það er furðulegur 
hlutur að stíga að kvöldi til upp í 
járnbrautarlest í Toronto, þjóta 
hvíldarlaust áfram í hálfan annan 
sólarhring út í fjarskann, finnast 


maður aldrei hafa verið í eins gjör- 
framandi landi og standa svo allt í 
einu annan morguninn á stöðvar- 
stéttinni í Winnipeg, umkringdur af 
hóp af íslendingum, vinum og frænd- 
um, sem maður flesta hefir aldrei 
séð áður, en fagna manni eins og 
sonur væri að koma til föðurhúsa 
eftir langar fjarvistir. Mér er alúð 
íslendinganna í Winnipeg minnis- 
stæðust af öllu og hugsa til hennar 
með mestu þakklæti, ekki einungis 
fyrir mína hönd, heldur af því ao 
hún færði mér bezt heim sanninn um 
þann hug, sem þarna er til íslands 
borinn. Margs annars væri að minn- 
ast frá þessum, dögum, þegar eg 
stundum gat gleymt því, að eg væri 
ekki staddur í íslenzkum bæ, — í 
íslenzkri heimsálfu, ef eg ætlaði að 
fara að segja ferðasögu. En hana 
hefi eg ekki tíma til að skrifa fyrr 
en eg er orðinn gamall og aflóga. Eg 
minnist aðeins á þetta til þess að 
skýra, hversu sár sú t.ilhugsun hlýt- 
ur að vera mér og öllum þeim, sem 
eitthvað svipað hafa reynt, ef af- 
komendur þessara vina og frænda 
hyrfu eins og dropi í hafið og ís- 
lendingur kæmi á þessar stöðvar 
eftir fáeina mannsaldra, en þar væri 
kominn “nýr konungur, sem engin 
deili vissi á Jósef”, — enginn “landi” 
væri þar framar finnanlegur, sem 
vildi rétta honum bróðurhönd. 

En þetta er tilfinningahjal og á 
heldur ekki að vera nein röksemda- 
færsla. Mér er það fyllilega ljóst, að 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


framtíð íslenzks þjóðernis í Vestur- 
heimi er ekki aðeins óviss, heldur er 
það líka hið mesta vandamál, að taka 
afstöðu til hennar. Það mál á marg- 
ar hliðar, sem eg ekki get minnzt 
nema iauslega á. Ein snýr að fs- 
lendingum á íslandi. Um hana er 
það í styztu máli að segja, að vér 
höfum engan rétt til þess að heimta 
neina þjóðrækni aí komandi kyn- 
slóðum landa vestra, þó að vér á hinn 
bóginn ættum að gera það vegna 
sjálfra vor, að hlynna að henni eftir 
föngum. önnur snýr að eldri kyn- 
slóðum landa í Vesturheimi. Um þá 
af þeim, sem fluttust vestur full- 
tíða eða eru aldir þar upp í umhverfi 
íslenzkra bygða, má segja, að þjóð- 
ræknin sé þeim að nokkuru leyti ó- 
sjálfráð. Þeir hafa þurft að berjast 
á móti henni af ráðnum huga, ef 
þeir áttu að losna við hana, en fáir 
þeirra hafa viljað það og líklega enn 
færri hefir tekist það. Margir þeirra 
hafa alla tíð borið ríka heimþrá til 
íslands, og þó að hún hafi verið 
blandin sársauka, hefir hún verið 
eitt hið dýrmætasta í eigu þeirra. 
Eg efast ekki um, að yngri kynslóð- 
imar skilji og virði þessar tilfinn- 
ingar hinna eldri og hafi orðið fyrir 
áhrifum af þeim. En afstaða þeirra 
til íslands hlýtur samt að vera önn- 
ur. Unga fólkið hefir fengið ment- 
un sína í amerískum skólum, það ei 
alveg heima hjá sér í þarlendu um- 
hverfi. Þó að það skilji og tali ís- 
lenzku, er enskan því samt tamari. 
Þó að það beri ræktarhug til fslands 
og dreymi jafnvel um að sækja 
frændur sína austan hafsins heim, 
eru kynni þess af gamla landinu 
reist á sögu, en ekki sjón, og heim- 
þrá þess sársaukalaus, ekki nema 


skuggi af heimþrá eldra fólksins. 
Það eru þessar nýju kynslóðir, sem 
standa á hinum miklu vegamótum í 
íslenzkri þjóðrækni vestan hafs. — 
Þær eiga um kostina að velja fyrir 
sjálfar sig og niðja sína, og þær 
hljóta að kjósa og hafna eftir því, 
sem þær halda, að þeim sé fyrir 
beztu. Ef þeim virðist íslenzk þjóð- 
rækni munu standa þeim og afkom- 
endum þeirra fyrir þrifum, er ekkert 
auðveldara en þurka hana út með 
öllu. Áhrif umhverfisins og straum- 
ur tímans bera þær af sjálfu sér í þá 
áttina, ef ekki er sjálfráð viðspyrna 
veitt. Fyrir hverja nýja kynslóð, 
sem fæðist, verður hægara og hæg- 
ara að gleyma. En ef unga fólkið 
kemst að þeirri niðurstöðu, að það 
og niðjar þess fari á mis við eitt- 
hvað verðmætt og dýrmætt með því 
að slitna úr öllum tengslum við ís- 
lenzka menningu, þá mun það veita 
gleymskunni viðnám og getur gert 
það. Og þó að þessari völ fylgi eng- 
in kvöl, þá fylgir henni talsverð á- 
byrgð. Því að ef íslenzk þjóðræknis 
baráttu vestan hafs fellur niður um 
einn mannsaldur, þá er of seint að 
taka hana upp aftur, þó að einhverj- 
ir hinna óbornu fegnir vildu. Þá er 
samhengið rofið, hinar lifandi taug- 
ar slitnar. Það er hægra að styðja 
en reisa, segir gamall málsháttur. 

Þegar eg var í Winnipeg vorið 
1932, var mér boðið að vera við- 
staddur á málfundi, sem ýmsir af 
hinum leiðandi mönnum “yngri kyn- 
slóðanna” héldu á heimili Mr. og 
Mrs. Walter J. Lindal. Umræðuefnið 
var framtíð íslenzkrar menningar 
vestan hafs, eins og hún horfði við 
frá sjónarmiði þessara manna. Mér 
er þetta kvöld mjög minnisstætt. f 



FRAMTÍÐ ÍSLENZKRAR MENNINGAR 


7 


þessum fámenna hóp var svo gott 
mannval, að mér var það ljóst, sem 
oftar vestra, að íslenzku innflytj- 
endurnir hefðu verið góður feng- 
ur fyrir Canada og mikils mætti af 
þeim vænta. Flestum þessara manna 
var enskan tamari til ræðuhalda, þó 
að þeir kynnu vel að mæla á ís- 
lenzku. Allir töluðu þeir djarflega 
og hreinskilnislega um umræðu- 
efnið og gerðu sér höfuðdrætti þess 
vel ljósa. Þarna komu fram sjónar- 
mið, sem lærdómsríkt var fyrir mig 
að kynnast, ekki einungis þeirra 
manna, sem eindiægið voru þjóð- 
ræknisbaráttunni fylgjandi, og það 
voru flestir, heldur engu síður frá 
þeim, sem hispurslaust létu í ljós 
efasemdir sínar um, að slík barátta 
væri sigurvænleg eða jafnvel rétt- 
mæt. Því að meginatriðið var, að 
íslenzk þjóðrækni var a. m. k. lifandi 
vandamál fyrir alla fundarmenn. 
Mér er kunnugt um, að sú hreyfing, 
sem eg þarna komst í kynni við, hef- 
ir síðan verið vakandi og að nokkuru 
leyti skapað nýtt viðhorf í þjóð- 
ræknismálinu. Annir og fjarlægð 
hafa valdið því, að eg hefi ekki get- 
að fylgst með henni eins og eg hefði 
viljað, og ekki getað lagt þar orð í 
belg, nema það litla, sem eg talaði 
óviðbúinn á þessum fundi. En eg 
hefi oft um þetta hugsað, og mér 
hefir fundist eg standa 1 óbættum 
sökum við þessa vini mína, sem 
sýndu mér það traust að kveðja mig 
á fund sinn. Og til þeirra eru þær 
athuganir ritaðar, sem eg kem í 
þetta greinarkorn, sem sjálfsagt 
gerir svo stórri fyrirsögn, sem eg 
hefi valið því, skömm til. Því að 
engum getur verið Ijósara en höf- 
undinum, að margir fletir eru á 


þessu máli, sem hér er ekki neinn 
kostur á að fjalla um. 

II. 

Fyrsta greinin í stefnuskrá Þjóð- 
ræknisfélagsins hljóðar svo: “Að 
stuðla að því af fremsta megni, að 
íslendingar megi verða sem beztir 
borgarar í hérlendu þjóðlífi”. 

Um þetta atriði verður ekki deilt. 
Þó að íslendingar teldu það æski- 
legt að halda við þjóðerni sínu á 
svipaðan hátt og Frakkar í Austur- 
Canada, sem að vísu eru hinir nýt- 
ustu borgarar, en samt vegna tungu 
sinnar og trúarbragða eins konar 
ríki í ríkinu, þá skortir þá allt bol- 
magn og aðstæður til þess. Þeir eru 
ekki einungis of fámennir, heldur 
líka allt of víða dreifðir, bæði norð- 
anlínu og sunnan. Það væri fjar- 
stæða fyrir þessa smáhópa að reyna 
að einangra sig, hvern á sínum stað. 
Þeir verða að lifa lífi sínu eins og 
hverjir aðrir brezkir eða amerískir 
þegnar, með enskuna sem móðurmál 
sitt og í nánu samfélagi við um- 
hverfi sitt. Allt, sem rýrir gildi 
þeirra sem þarlendra borgara eða 
gerir þeim sjálfum torveldara að 
njóta sín og láta til sín taka, verður 
að þoka. Þetta eru skorður íslenzkr- 
ar þjóðrækni vestan hafs. Hvað er 
mögulegt innan þeirrar umgerðar 
og hvað er æskilegt af því, sem 
mögulegt er? fslenzk þjóðrækni er 
því aðeins réttmæt, og aðeins það af 
henni er réttmætt, þegar til lengdar 
lætur, sem gerir landa ekki lakari, 
heldur verðmætari einstaklinga og 
félagsmenn í því þjóðfélagi sem þeir 
heyra til. 

Eg skal hér aðeins nefna þrjá 
þætti þjóðrækninnar en þeir eru að 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


mínu viti meginþættir: tunga, þjóð- 
ernisvitund, menning. Hvern þeirra 
mun eg síðan skýra nokkuð út af 
fyrir sig. En þess er rétt að geta 
undir eins, að náið samhengi er á 
milli þeirra allra. Tungan er því 
aðeins verð þess, að rækt sé við 
hana lögð, ef hún er lykill og leið að 
sérstakri og verðmætri andlegri 
menningu, sem verður ekki aflað 
jafn vel án hennar. Hagnýtt gildi 
hennar í lífsbaráttunni er sama og 
ekki neitt. Þjóðernisvitundin getur 
ekki haldist við, nema hinar íslenzku 
ættir eigi sér sameiginlegan menn- 
ingararf, sem þær meta og virða. 
Svo mikils virði, sem sjálfur kyn- 
stofninn (race) kann að vera, þá er 
víst, að hann er ekki nema hráefni, 
sem getur mótast á margvíslegan 
hátt eftir umhverfi, lífsskoðun og 
menningu. Er ærið tækifæri til 
þess að athuga þetta í Ameríku. Og 
saga fslendinga frá upphafi sýnir 
það gjörla, að lífsstefna og hug- 
sjónir landnámsmanna annars veg- 
ar og landið og lífsskilyrðin hins 
vegar réðu meira um örlög og ein- 
kenni þjóðarinnar en kyn og kyn- 
blöndun. Það verður því menning- 
in, sem mest veltur á, þegar til úr- 
slitanna kemur. En nú skal eg 
víkja að því að athuga dálítið hina 
þrjá meginþætti íslenzkrar þjóð- 
rækni, sem að framan eru nefndir 
hvern fyrir sig. 

III. 

Það er augljóst mál af því, sem 
þegar er sagt, að ensk tunga hlýtur 
að verða höfuðmál, móðurmál, hinna 
íslenzku ætta í Vesturheimi, og er 
þegar orðin það að miklu leyti. Það 
er engin furða, þó að íslendingum 


heima fyrir og hinum eldri kyn- 
slóðum vestan hafs þyki sárt til þess 
að vita og hugsa. Tungan er svo 
nátengd þjóðerninu, að milli beggja 
verður víðast hvar ekki greint. Þjóð- 
ernisbarátta undirokaðra þjóða og 
þjóðabrota kemur venjulega eink- 
um fram sem barátta fyrir viðhaldi 
tungunnar, og um það eru iðulega 
háðar blóðugar styrjaldir eða seigt 
og langvinnt þóf, þótt án vopna sé. 
En um þetta efni er bezt að horfast 
í augu við staðreyndirnar, í stað 
þess að stinga nösum í feld sinn og 
þora ekki að sjá eða vilja ekki sjá 
það, sem óhjákvæmilegt er. En þó 
að staðreyndin sé ein og hin sama, 
má bregðast við henni með ýmsu 
móti. Sumir menn eru svo gerðir, 
að ef þeir telja sér ósigur vísan í 
einhverri baráttu, vilja þeir leggja 
niður vopnin þegar í stað eða jafn- 
vel hlaupa í lið með hinum tilvon- 
andi sigurvegara til þess að flýta 
fyrir úrslitunum og vera réttu megin 
að leikslokum. En engin afstaða 
getur verið fjær drengilegri sjálfs- 
virðingu, eins og hún hefir verið með 
öllum órotnum þjóðum og ekki sízt 
íslendingum. Þjóð vor hefir frá 
fornu fari samhliða öllum öðrum 
trúarskoðunum trúað á örlög, hörð 
og miskunnarlaus eins og landið, 
sem hún hefir byggt. En hún hefir 
líka trúað því, að þessum örlögum 
væru ein takmörk sett: Þau gætu 
ekki beygt öruggan mannsvilja. 
Sóminn var undir því kominn að 
berjast til þrautar, við hvaða ofur- 
efli sem var að etja, og bjarga svo 
manngildinu, dýrustu eigninni, þó 
að allt annað færi forgörðum. Þetta 
er sá kjarni goðsögunnar um Ragna- 
rök, sem vakið hefir aðdáun hinna 



FRAMTÍÐ ÍSLENZKRAR MENNINGAR 


vitrustu manna víða um heim og í 
augum þeirra lyft norrænni heiðni á 
hærra stig en forntrú Grikkja og 
Rómverja. Þetta er rauði þráður- 
inn í lífsskoðun íslendinga sagna 
og sjálfri sögu þjóðarinnar allar 
þær aldir, sem hún barðist á heljar 
þremi, án þess að glata sjálfsvitund 
sinni, gleyma ábyrgð sinni gagnvart 
feðrum og niðjum. Og þessi andi 
er enn vakandi, og það er enginn hé- 
gómi að minnast hans í þessu sam- 
bandi, þó að ekki sé um mannskæð- 
an hildarleik að ræða. Eg las ný- 
lega þessi ummæli í Lögbergi, sem 
mér er ánægja að taka upp, ekki sízt 
þar sem þau eru í fullu samræmi við 
orð, sem eg lét falla í samkvæmis- 
ræðu í Winnipeg fyrir fimm árum: 
“Eitt sinn skal hver deyja”, stend- 
ur þar. Sérhverjum þeim, sem til 
fullvitundar fæðist, er það ljóst, hve 
órjúfanlegt slíkt lögmál er; það 
hamlar honum samt ekki frá því að 
rækja skyldur sínar við lífið, heldur 
styrkir hann jafnframt miklu 
fremur í lífsbaráttunni: 

Enginn fær mig ofan í jörð, 

áður en eg er dauður. 

Hver helzt, sem þau kunna að verða, 
þjóðernisörlögin, er bíða vor í þessu 
iandi, þá skuldum vér það uppruna 
vorum og ætt, að berjast fyrir 
sögulegri og menningarlegri tilveru 
vorri, eins og sæmir ósýktum afkom- 
endum hins glæsilega norræna kyn- 
stofns” (Lögberg, 16. sept. 1937). 
Þetta er drengilega mælt og karl- 
mannlega hugsað, og allir, sem nokk- 
uð þekkja til þjóðræknisbaráttu ís- 
lendinga vestan hafs, vita vel, að 
það er ekki orðagjálfur. Ef litið er 
til fámennis og dreifingar íslend- 


9 


inga í Vesturheimi, má efast um, að 
nokkurir aðrir innflytjendur hafi 
komist til jafns við þá að ræktarsemi 
við tungu og menningararf. Þetta 
er þegar orðinn einn sá þáttur í 
sögu íslendinga, sem þjóðin á að 
geyma meðal dýrustu minninga 
sinna og þá ekki síður niðjar þess- 
ara manna sjálfra. Og undarlega er 
þeim mönnum á íslandi farið, sem 
horfa með kæruleysi á þessa baráttu 
landa sinna vestra, af því að þeir 
örvænta um framtíðina. Þessi bar- 
átta verður þó að minsta kosti virk 
og lifandi meðan nokkur maður, sem 
enn er fæddur á íslandi, er ofar 
moldu. Þessi barátta stefnir að því 
að gera allt, sem í mannlegu valdi 
hinna núlifandi kynslóða stendur, til 
þess að glata því ekki, sem þeim er 
hugfólgið og verðmætt. Hvað er 
hægt að heimta meira? Og hver er 
sá spámaður, sem þorir að telja 
þessa baráttu vonlausa og einskis 
virði? Þó að enskan verði aðalmál 
komandi kynslóða af íslenzku bergi, 
sé eg ekki, hvers vegna íslenzkan 
ætti ekki enn um ófyrirsjáanlegan 
tíma að geta haldið áfram að vera 
lifandi aukamál á meðal þeirra. — 
Þeir, sem eru svo stórlátir að 
hneykslast á orðinu aukamál eða 
finnast slík uppgjöf auðvirðileg, 
hugsa annaðhvort eins og gantar 
eða glópar, því að þetta er einmitt 
það ýtrasta, sem mögulegt er, og 
væri um leið furðulegt afrek. 

En lítum nú á veruleikahlið þessa 
máls. Það er alkunnugt, að ensku- 
mælandi þjóðum er ekki ofþyngt 
með námi erlendra tungna. Enskan 
er heimsmál, hún er hverjum manni 
nægileg, bæði til hagnýtra hluta, 
jafnvel ferðalaga víðast um heim, 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


og til þess að afla sér þekkingar og 
mentunar á flestum sviðum. En 
samt er það hverjum unglingi þroski 
og tamning að nema fleiri tungur, 
og það viðurkenna Englendingar 
bezt sjálfir með því að leggja meg- 
ináherzlu á nám latínu og grísku í 
beztu skólum sínum, ekki af því að 
lærisveinarnir þurfi á þessum mál- 
um að halda til þess að tala við hótel- 
þjóna eða skrifa verzlunarbréf, held- 
ur til þess að efla skýrleik og orku 
hugsunar þeirra og gefa þeim kost á 
því sálufélagi við Hómer og Sófokles, 
Platon og Aristóteles, Virgil og 
Tacitus, sem aldrei fæst með því að 
lesa rit þessara höfunda í þýðing- 
unni. Það er nú hin háskalegasta 
stefna í uppeldismálum nútímans, að 
allt nám eigi að gera sem léttast, 
þekkinguna eigi að láta renna ljúf- 
lega niður í sykruðum pillum og hún 
eigi öll að vera undirbúningur undir 
hið praktiska líf. Andleg orka vex 
ekki fremur en líkamleg nema við 
átök og áreynslu. Unglingunum er 
ekki nema hollt að bergja þegar á 
skólabekkjunum á hinni beizku al- 
vöru lífsins. Sum af hinum mestu 
verðmætum mannkynsins, eins og 
hina klassisku fornmenningu, kom- 
ast menn aldrei í kynni við, ef þeir fá 
þau ekki á unga aldri, áður en lífs- 
baráttan byrjar. Og gildi þeirra er 
ekki praktiskt, ekki undirbúningur 
undir lífið, heldur miklu fremur í 
því fólgið, að gefa æskunni í vega- 
nesti mælikvarða, sem lyftir henni 
yfir hið hversdagslega líf, brynjar 
hana gegn því að verða öllum hé- 
góma og heimsku hins borgaralega 
lífs að varnarlausri bráð. í lærða 
skólanum í Reykjavík voru í minni 
skólatíð lærðar sex erlendar tung- 


ur (latína, gríska, enska, þýzka, 
franska og danska). Þetta lifðum 
við af. Og mér er óhætt að segja, 
að af þessum erlendu tungum vildi 
eg sízt hafa verið án latínunnar, sem 
var rækilega kennd (en grískan því 
miður of lítið til þess að menn héldu 
síðar áfram að lesa hana). Hin mál- 
in, nýju málin, hefði eg síðar neyðst 
til þess að læra, og þó að það hefði 
verið dálítið erfiðara, þá var það 
bita munur en ekki fjár, því að öll 
hefi eg orðið að læra þau betur síð- 
an, og auk þess var latínan undii- 
staða, sem gerði allt annað tungu- 
málanám auðveldara. En latínu 
hefði eg aldrei lært, ef eg hefði ekki 
gert það fyrir tvítugsaldur, áður en 
eg byrjaði á sérnámi við háskóla. 

Hvað kemur þetta íslenzkunni í 
Vesturheimi við? Eg geri ráð fyrir* 
að allur fjöldi þeirra unglinga, sem 
af íslenzku bergi eru brotnir, læri 
ekkert mál að gagni í skólunum 
nema ensku. Þeir hafa að minnsta 
kosti næga orku og tíma aflögum til 
þess að bæta íslenzkunni við. Enn 
er íslenzkan svo lifandi mál víða um 
Vesturheim, að ef unglingarnir 
fengju dálitla undirstöðu-kennslu í 
henni, gætu þeir af foreldrum sínum 
og nágrönnum haldið áfram að nema 
hana sem lifandi mál, enda eru þess 
nóg dæmi um hinar yngri kynslóðir. 
En hvað er þá unnið við þetta? Er 
það annað en tilfinningasöm þjóð- 
rækni, sem hefur ekkert fyrirheit 
fyrir hið raunverulega líf ? Eg skal 
ekki neita því, að ræktarsemi við 
ætternið á hér hlut í máli. Og hver 
maður verður heldur meiri en minni 
fyrir slíka ræktarsemi. En það er 
samt annað og fleira við þetta unnið. 
Það er fornt spakmæli, að menn 



FRAMTÍÐ ÍSLENZKRAR MENNINGAR 


11 


eignist nýja sál með hverri nýrri 
tungu, sem þeir læra. Þetta eru 
sjálfsagt ýkjur. En það er sá sann- 
leikskjarni í því, að það rýmkar og 
skýrir hugsunina stórum að læra 
nýja tungu til hlítar. Það er mikil 
andleg leikfimi. Auðmenn Ameríku 
taka franskar eða þýzkar barnfóstr- 
ur í því skyni að temja börn sín við 
hugsun á tveimur málum sem allra 
fyrst. Fátækir íslenzkir foreldrar í 
Vesturheimi gætu gert börnum sín- 
um sama greiða sér að kostnaðar- 
lausu. Og íslenzkan er mál, sem 
vert er að læra í þessum tilgangi, 
alveg án tillits til hagnýts gildis, 
sem er aukaatriði fyrir enskumæl- 
andi ungling. fslenzkan er klassiskt 
mál. Hún er í raun og veru eina 
lifandi forntunga Norðurálfunnar. 
Hún er auðug að beygingum, og 
setninga-bygging hennar og orða- 
skipun mótast mjög af því. Um þetta 
er hún svo ólík enskunni, að það er 
meiri tamning að nema hana sam- 
hliða ensku sem móðurmáli en t. d. 
að nema dönsku eða jafnvel þýzku 
og frönsku. íslenzkan er frumstæð 
og óblönduð, í henni sézt óvenjulega 
vel niður í rætur orðmyndanna og 
merkingabreytinga, og hún er full 
af kjarnmiklum og frumlegum tals- 
háttum. Sem ritmál er hún þrótt- 
mikil, gagnorð og skýr í bezta lagi, 
ef vel er með hana farið. Frakkar 
halda því fram, að enginn geti ritað 
frönsku til fullrar hlítar, haft rétta 
tilfinningu fyrir gildi (valeur) orð- 
anna, nema hann kunni latínu, sem 
er stofnmál frönskunnar. Nú eru 
engilsaxneska og norræna undir- 
staða enskrar tungu, og flestir beztu 
rithöfundar Englendinga og ensku- 
mælandi þjóða telja ensku svo bezt 


ritaða, að meir sé dreginn fram hlut- 
ur þessarar germönsku undirstöðu 
en hinna fransk-latnesku tökuorða. 
Eg hygg því, að það sé sjónarmið, 
sem vert er að minnast, hvort sá 
maður muni ekki að öðru jöfnu 
standa betur að vígi að rita góða 
ensku, sem kann vel íslenzku og 
hefur gert sér sem ljósastan upp- 
runa hins germanska, og norræna 
orðaforða enskunnar. 

En mest er samt um það vert fyrir 
þá, sem fjarri íslandi búa og þurfa 
ekki eða hafa tækifæri til þess að 
nota íslenzkuna í viðskiftum og sam- 
neyti við fslendinga, að hún er lykill 
að íslenzkum bókmentum ,og ís- 
lenzkri menningu, sem kynnzt verð- 
ur af bókum. Samhengi fornrar og 
nýrrar tungu er svo náið og órofið, 
að þetta gildir eigi síður umfornbók- 
mentirnar, allt aftur til elztu Eddu- 
kvæða og dróttkvæða, en hinar nýrri 
bókmentir. Efni og búningur, andi 
og stíll þessara bókmenta er svo 
samgróið, að þeirra verður aldrei 
notið að gagni né þær skildar út í 
æsar, nema þær sé lesnar á frummál- 
inu, fremur en hinar klassisku bók- 
menntir Grikkja og Rómverja. Þær 
eru í raun og veru óþýðanlegar á nú- 
tímamál. Sérstaða íslenzkunnar með- 
al tungna Norðurálfunnar kemur vel 
fram í því, að hinum lærðustu mönn- 
um kemur saman um, að engar þýð- 
ingar Hómers-kvæða á nútíðarmál 
nái jafn vel anda frumkvæðanna og 
þýðingar Sveinbjarnar Egilssonar (í 
sundurlausu máli). Einn víðment- 
aðasti bókmentafræðingur Eng- 
lendinga á síðari tímum, prófessor 
W. P. Ker, dáðist svo að þessum 
þýðingum, að hann lét endurprenta 
Odysseifs-kviðu Sveinbjarnar á eig- 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


in kostnað. En gildi nútímamálsins 
fyrir lifandi skilning fornbókment- 
anna hefi eg oft haft tækifæri til 
þess að athuga, þegar hálærðir nor- 
rænufræðingar hafa sótt fsland heim 
í fyrsta sinn. Eftir nokkurra vikna 
dvöl í hinu íslenzku-mælandi um- 
hverfi hafa þeir játað, að andi og 
eðli forntungunnar hefði opnast fyr- 
ir þeim á alveg nýjan hátt. 

Einni spurningu, sem margir les- 
endur munu vilja spyrja, vil eg svara 
hér að lokum: Er ekki íslenzka ákaf- 
lega erfitt mál ? Það er hún að vissu 
leyti. Annars væri líka minni tamn- 
ing í að læra hana. Samt þekki eg 
þess mörg dæmi, að erlendir stúdent- 
ar, sem komið hafa hingað að vori til 
með ofurlitla málfræðilega undir- 
stöðu, hafa verið orðnir ágætlega 
mælandi á íslenzku að haustinu, eftir 
2—3 mánaða dvöl í sveit, og það 
meira að segja Danir, sem hafa orð 
fyrir að vera tornæmir á tungu 
vora. Ekkert erlent mál kemur 
fljúgandi upp í menn að fyrirhafn- 
arlausu. Ef íslendingum í Vestur 
heimi er alvara með að halda í þekk- 
ingu tungunnar, þurfa þeir að koma 
sér upp góðum námsbókum (mál- 
fræði, lestrarbók, orðabók), sem 
miðaðar eru við þarfir hinna yngri 
kynslóða. Þeir þurfa að efla til 
námsskeiða sem víðast þar sem 
hópar íslendinga eiga heima. En ef 
unglingarnir eru dálítið vanir við að 
heyra íslenzku og málið er talað 
við þá samhliða náminu, er það svo 
gífurlegur léttir, að ekki verður 
annað sagt en íslenzkan sé þeim 
“auðsótt mál”, ef ekki skortir góðan 
vilja og ofurlítinn kjark til áreynslu. 


IV. 

í einu handriti Landnámu stendur 
þessi klausa sem niðurlagsorð: 

“Það er margra manna mál, að 
það sé óskyldur fróðleikur að rita 
landnám. En vér þykjumst heldur 
svara kunna útlendum mönnum, þá 
er þeir bregða oss því að vér séum 
komnir af þrælum eða illmennum, 
ef vér vitum víst vorar kynferðir 
sannar. Svo og þeim mönnum, er 
vita vilja forn fræði eða rekja ætt- 
artölur, að taka heldur að upphafi 
til en höggvast í mitt mál, enda eru 
svo allar vitrar þjóðir, að vita vilja 
upphaf sinna landsbygða.” 

Sá andi, sem kemur fram í þess- 
um fornu orðum, hefir legið í landi 
frá upphafi íslands byggðar til 
vorra daga. Og vesturfararnir hafa 
ekki farið varhluta af þessum þjóð- 
ararfi. Almanak ólafs S. Thorgeirs- 
sonar og ýmis önnur rit og ritgerðir 
sýna það berlega. Sjálfsagt vita 
engir innflytjendur í Vesturheimi 
jafngóð deili á ættum sínum og upp- 
runa og íslendingar. Sumum kann 
að virðast þetta hégómi. Og víst 
getur blandast inn í það barnalegur 
metnaður, ef menn halda, að þeir 
séu af því einu meiri menn eða betri 
en annað fólk, að þeir geta rakið 
ættir sínar til Brunda-Bjálfa eða til 
Bjarnar bunu, Grímssonar hersis úr 
Sogni. Varla er til mikils að hampa 
slíkum aðalsbréfum framan í enska. 
Samt er metnaðurinn, “that last 
infirmity of noble minds” (Milton), 
í sjálfu sér ekki lítils virði, og þá 
heldur ekki ættarmetnaður. Á hon- 
um ber ekki minna í Ameríku en í 
öðrum löndum, þó að þar sé ekki 
arfgengur aðall, og hvergi hefi eg 
fundið meiri rækt lagða við hann en 



FRAMTÍÐ ÍSLENZKRAR MENNINGAR 


13 


meðal hinna fornu landnemaætta í 
Nýja Englandi. En slíkur metnað- 
ur á ekki að vera og verður líka 
sjaldan hvíldardýna, nema fyrir þá 
eina, sem orðnir eru úrkynjaðir og 
ættarskömm. Fyrir þá, sem nokkur 
mergur er í, verður ættarvitundin 
uppspretta betri sjálfsþekkingar, 
glæðir ábyrgðartilfinningu þeirra 
og brýnir þá til þess að verða heldur 
föðurbetrungar en verrfeðrungar. 
Það er gott að vera af góðu bergi 
botinn, ef það eflir heilbrigt sjálfs- 
traust einstaklingsins og hvetur 
hann til þess að verða sjálfur ósvik- 
inn hlekkur í keðju kynslóðanna. 

Eg hefi fulla ástæðu til þess að 
halda, að ættarvitund íslendinga í 
Vesturheimi sé enn svo rík og henni 
fylgi svo mikil trú á kosti hins nor- 
ræna kyns, að þar sé ekki sérstakrar 
hvatningar þörf, eins og nú stendur. 
En hvernig verður þetta síðar meir? 
Það er undir mörgu komið. Þar 
sem kynni af íslenzkri tungu og 
menningu halda áfram, er engin 
hætta á, að uppruninn gleymist, og 
allra sízt þar sem margar íslenzkar 
ættir búa saman og giftast saman. 
En þar sem íslendingar eru dreifð- 
ari, vonlaust er um viðhald tung- 
unnar, lítill kostur á umgengni við 
landa og “blönduð hjónabönd” 
yfirgnæfandi, er allt erfiðara. Og 
samt er það skoðun mín, að jafnvel 
í þessum aðstæðum ættu íslending- 
ar ekki að gleyma uppruna sínum né 
aðrir að gleyma þeim. Þó að ekki sé 
nema annar þáttur ættar manns, eða 
jafnvel einn af mörgum, íslenzkur, 
geta merkustu eðliseinkenni hans átt 
þangað rót sína að rekja og næsta 
fróðlegt bæði fyrir sjálfan hann og 
aðra íslendinga að vita deili á því. 


Þeir tveir menn af íslenzkum ætt- 
um, sem víðfrægastir hafa orðið á 
síðari öldum, Bertel Thorvaldsen og 
Níels Finsen, voru báðir danskir í 
móðurætt. Samt eigna íslendingar 
sér þá að mestu leyti, og það með 
fullum rétti, því að varla er vafa- 
mál, að þeir sóttu sérgáfur sínar í 
hinn íslenzka þynþátt. Það má bú- 
ast við, að mannakynbætur (eugen- 
ics) verði eitt hið mesta áhugamál 
framtíðarinnar, og fslendingar 
standa þjóða bezt að vígi til þess að 
taka þátt í slíkum rannsóknum. 
Helzt ætti að koma upp í Winnipeg 
íslenzkri ættfræðisstofnun, þar sem 
hver innflytjandi, sem vestur hefir 
komið, væri skrásettur, ásamt grein- 
argerð fyrir ætt hans og einkennum, 
og síðan allir niðjar hans og hvert 
barn, sem fæðist af íslenzkri ætt, 
hreinni eða blandaðri, og örlög þess 
og ferill smám saman. Þetta væri 
að vísu dýr stofnun og ekki kleift að 
koma h'enni upp nema með miklu 
fjárframlagi, frá ríki, vísindastofn- 
unum eða auðmönnum. En hugsan- 
legt væri, að fé fengist til þess, ef 
ekki þegar í stað, þá síðar meir. Og 
það ætti að vera íslendingum hvöt 
til þess að gleyma ekki þeirri þekk- 
ingu, sem gæti orðið undirstaða 
slíkrar stofnunar. Þar yrðu t. d. 
eftirmælin í íslenzku vestanblöðun- 
um mikilsverð heimild. Myndasafn 
yrði einn þáttur þessarar stofnunar, 
og má vel vera, að ekki sé of snemmt 
að fara að hugsa um, að myndir 
gömlu landnemanna glatist ekki. 

En hvað sem slíkum framtíðar- 
draumum líður, þá er það víst, að 
viðhald ættarvitundarinnar er meg- 
inþáttur í íslenzkri þjóðrækni og 
getur orðið einstaklingnum til efl- 



14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS fSLENDINGA 


ingar, hvernig sem þjóðrækninni 
farnast að öðru leyti. Ef einstökum 
ættum tekst að halda í sjálfsvitund 
sína öldum saman, þá ættu margar 
ættir af sama þjóðerni að geta það 
eigi síður. Allur félagsskapur með 
íslendingum styður þetta mál, öll 
gagnkvæm hjálp og samheldni meðal 
landa, og vel mætti efla þetta enn 
betur með auknum bréfaskiftum 
milli frænda austan hafs og vestan. 
Og hvorki gerði það íslenzku ættirn- 
ar lélegri borgara né einstaklinga, 
þó að börnunum væri frá upphafi 
innrættur nokkur ættarmetnaður. — 
Hann þarf ekki að koma fram í lítils- 
virðingu eða fyrirlitningu nokkurs 
annars þjóðernis, heldur eingöngu í 
trúmensku við einkaeign hvers 
manns, sjálfan sig, því að í strang- 
asta skilningi á enginn neitt nema 
það, sem hann er. 

Þó að það kunni að þykja gamal- 
dags hugsunarháttur, þá er eg sann- 
færður um, að unga fólkið nú á dög- 
um er allt of alvörulaust, þegar það 
er að skera úr einu mesta vandamáli 
lífsins: að velja sér maka. Um nám, 
lífsstöðu og fjárhagslega framtíð er 
hugsað rækilega og í samráði við 
foreldra og kennara eða aðra reynd- 
ari menn. En hjónabönd eru stofn- 
uð við dans og drykkju, trúlofanir 
fæðast úr augnabliksskotum, daðri, 
flangsi og gjálífi, og það þykir hin 
mesta goðgá að athuga slíkt af viti. 
Enda eru hjónaböndin oft jafn vit- 
laus og tildrög þeirra. Mér dettur 
ekki í hug að ætlast til, að horfið 
verði til fornra siða (sem reyndar 
gilda víða enn í dag, jafnvel í ekki 
ósiðaðra landi en Frakklandi), að 
foreldrar gefi dætur sínar og ráð- 
stafi öllu eftir eigin geðþótta. En 


það er staðreynd, að ekkert bjargar 
fremur ungu fólki frá því að kasta 
sjálfu sér burt í gáleysi og ráðleysi 
en heilbrigður ættarmetnaður. — 
Hjónabönd eru til þess stofnuð að 
geta börn og búa þessum börnum 
sæmileg heimili til uppeldis, en ekki 
til þess að svala fýsnum sínum, því 
að til þess eru nú á dögum nóg 
tækifæri utan hjónabands. Barnlaus 
hjónabönd eru sjaldan hamingju- 
söm og barnalánið oft drýgsta gæfa 
lífsins. Og það er ættarmetnaður- 
inn einn, sem getur fengið ungt fólk 
til þess að hugsa um, hvort eigandí 
séu börn við snoppufríðum strák eða 
stelpu, sem gott er að dansa við og 
gaman að kyssa. Ef þessi metnaður 
er hégómi, þá má þarna a. m. k. 
nota meinlausan hégóma til þess að 
útrýma öðrum háskalegum. Þegar 
Haraldur hárfagri hafði glæpzt á 
Snæfríði finnsku og getið við henni 
sonu, sem reyndust seíðskrattar og 
vandræðamenn, svo að konungur 
vildi ekki sjá þá, benti Þjóðólfur 
skáld honum á það með hógværum 
orðum, að það sæti sízt á honum 
sjálfum að fyrirlíta sonu sína, “því 
að fúsir væru þeir að eiga betra 
móðerni, ef þú hefðir þeim það 
fengið”. Hversu margir foreldrar 
ásaka ekki börn sín um það, sem 
þeir mega kenna um sinni eigin fá- 
vísi, er þeir völdu sér förunaut á 
lífsleiðinni ? 

fslendingar vestan hafs ættu ekki 
að vera feimnir við að glæða ættar- 
vitund barna sinna vegna þess, að 
slíkt sé úrelt firra. Framtíðin mun 
miklu fremur snúast á þeirra sveif. 
0g þeir væru með því ekki einungis 
að vinna fyrir íslenzka þjóðrækni, 
heldur alveg eins lífsgæfu og vel- 



FRAMTÍÐ ÍSLENZKRAR MENNINGAR 


15 


farnað sona sinna og dætra og síðari 
niðja. 

V. 

Eins og þegar er sagt hér að fram- 
an, er það varðveizla hins íslenzka 
menningararfs, sem framtíð ís- 
lenzkrar þjóðrækni í Vesturheimi 
mest veltur á. Hinir tveir þættirnir, 
sem eg hefi vikið að sérstaklega, 
tungan og ættarvitundin, eru hlutar 
af þessum menningararfi, og um 
leið skilyrði þess, að í hann sé hald- 
ið. — ættarvitundin óhjákvæmilegt 
skilyrði, tungan mjög mikilsvert, 
þó að nokkuð megi varðveita án 
hennar. Eg býst við, að hinar ýngri 
kynslóðir, sem eg beini orðum mín- 
um til, líti á málið á svipaðan hátt 
og hér er gert. 

En íslenzk menning er svo mikið 
umtalsefni, að mér fallast nærri því 
hendur, þegar að því kemur að ræða 
það nánara í einni tímaritsgrein. 
Samt vil eg líka reyna að gera um 
það fáeinar athugasemdir, eins og 
mér virðist það horfa við frá þessu 
sjónarmiði. 

Það er þá fyrst og fremst ber- 
sýnilegt, að þessi menningararfur 
á ekki að draga úr gildi íslendinga 
sem nýtra borgara í vestrænu þjóð- 
lífi, ekki að gera þá andlega fátæk- 
ari, heldur ríkari. Hann á að vera 
plús, en ekki mínus við þarlenda 
menningu. En til þess að svo megi 
verða, er nauðsynlegt að velja úr 
honum hið algilda og sígilda. í því 
efni dugir engin íslenzk þröngsýni 
né sjálfbirgingsskapur af því tagi, 
sem Hannes Hafstein brennimerkti 
með hinum alkunnu orðum: 

Bara ef lúsin íslenzk er, 

er þér bitið sómi. 


Jafnvel hinar mestu mennigarþjóðir 
skara fram úr hver í sínum grein- 
um og engin jafnt í öllum. Ungu 
kynslóðirnar vestan hafs hljóta að 
spyrja: hvað er verðast þess í ís- 
lenzkri menningu, að vér og niðjar 
vorir höldum áfram að kynnast því 
og leggja rækt við það? Slíkri 
spurningu hlýtur allt af að vera 
vandsvarað, því að smekkur manna 
og áhugamál eru misjöfn og marg- 
vísleg og hver einstaklingur verður 
að nokkuru leyti að velja fyrir sjálf- 
an sig. Auk þess búum vér íslend- 
ingar ekki betur en það, að vér eig- 
um hvorki verulega góða sögu, 
menningarsögu né bókmentasögu, 
og sízt, að unnið sé úr efninu á 
þann hátt, að miðað sé við það, sem 
almennast og varanlegast gildi hefir. 

Eg ætla nú að reyna að rissa í 
fáum dráttum þau atriði, sem mér 
virðast merkilegust. Það hlýtur 
að verða ófullkomið, vanta hold og 
blóð, en þess er nægur kostur að 
fylla upp í myndina með staðreynd- 
um. Eg hugsa mér, að eg ætti að 
segja manni, sem ekkert vissi, æfin- 
týri fslendinga á fáeinum mínútum, 
til þess að vekja forvitni hans, en 
sleppi samt úr því ýmsum skýring- 
um, sem óþarfar eru fyrir lesendur 
þessarar greinar. 

Dálítill hópur norrænna og vest- 
rænna manna, sem tæplega hefir 
verið fjölmennari en íslenzku út- 
flytjendurnir til Vesturheim, settist 
fyrir rúmum 1000 árum að á ó- 
byggðu eylandi norður við heim- 
skautsbaug. Þó að þessir menn 
væru bændur, áður en þeir fluttu til 
íslands, og héldu áfram að vera 
bændur í hinu nýja landi, voru þeir 
mótaðir af hinni stórfeldu hreyf- 



16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ingu víkingaaldarinnar, og bygging 
íslands var einn þáttur í víkinga- 
ferðunum. Þeir áttu sömu takmörk 
og sömu lífsskilyrði og frændur 
þeirra, sem settust að í Danalögum 
á Englandi og Normandíi í Frakk- 
landi, gerðust helztu leiðtogar og 
forvígismenn hinnar ensku þjóðar 
og “meitluðu sinn svip í ásýnd 
heimsins”. Hinir íslenzku land- 
námsmenn gerðust að vísu ekki yfir- 
stétt með annari þ.ióð, eins og Nor- 
mannar. En þeir hugðust að lifa 
stórbrotnu og frjálsu lífi í hinu víða 
og ónumda landi. Þeir þurftu ekki 
að mynda herflokka til þess að berj- 
ast til lands og ríkis. Hver land- 
námsmaður var skipstjóri og skips- 
eigandi, tók sér land upp á eigin 
spýtur og var fyrst framan af sem 
konungur í því litla ríki. En íslend- 
ingar sýndu brátt, að þeir áttu 
skipulagshæfileika engu síður en 
aðrir frændur þeirra. Þeir stofn- 
uðu lýðveldi með frjálsu samkomu- 
lagi, þar sem komið var á lögum 
og rétti, án þess að ganga meir á 
sjálfræði einstaklingsins en komist 
varð af með. Þó að menn finni nú 
ýmsa galla á þessu forna stjórn- 
skipulagi, einkum skort þess á fram- 
kvæmdavaldi og lögregluvaldi, má 
ekki gleyma því, að hið íslenzka 
lýðveldi stóð með fullum blóma í 
300 ár og reyndist umgerð um mik- 
ilvægt menningarstarf og fágætan 
einstaklingsþroska. í hinu íslenzka 
þjóðveldi var ekki einungis tryggt 
sjálfræði höfðingjanna, sjálfstæði 
goðorðanna. Allir frjálsir mdnn 
voru að lögum, jafnir, skyldu bættir 
sömu manngjöldum og voru sjálf- 
ráðir að því, hverjum höfðingja þeir 
vildu fylgja. Þó að goðorðin gengju 


að erfðum, var ríki goðans undir því 
komið, hversu fengsæll og fastheld- 
ur hann var á þingmenn sína. Það 
var einskonar kosningaréttur allra 
frjálsra manna. Goðarnir urðu sí- 
fellt að berjast fyrir fylgi sínu, en 
það efldi skörungsskap þeirra. Þeir 
gátu því aðeins vænzt fylgis þing- 
manna sinna, að þeir vernduðu þá 
og nytu virðingar þeirra. Goðorð 
var vald, en ekki fé, manngildi og 
höfðingsskapur goðans var honum 
meira virði en auður. Erfðir og ætt- 
göfgi komu honum því að eins að 
haldi, að hann væri sjálfur samboð- 
inn stöðu sinni. 

Samhliða því sem íslendingar á 
þjóðveldistímunum lifðu stórbrotnu 
lífi heima fyrir, þó að hin ytri lífs- 
kjör væru óbrotin, fullnægðu þeir 
útþrá sinni, sem var arfur þeirra 
frá víkingaöldinni, með tíðum utan- 
förum. Allir ungir höfðingjasynir 
fóru utan, sem kaupmenn, víkingar, 
skáld, hirðmenn, landkönnuðir. — 
Leiðir þeirra lágu víða, til Garða- 
ríkis, Miklagarðs og Jórsalalands í 
austri, allt til Vínlands í vestri. — 
Heimurinn var opinn, þó að þeir 
sjálfir heima fyrir væru “frjálsir af 
ágangi konunga og illræðismanna”. 
Landið var þeim eins og örugg borg, 
þar sem auðvelt var til útrása, en 
engin hætta af árásum. Með þess- 
um hætti þroskaðist íslenzk menn- 
ing, sérstæð og frumleg, en þó víð- 
sýn og auðug. 

En smám saman kom það í ljós, 
að landið bjó þjóðinni ekki þau kjör 
til langframa, sem við hafði verið 
búist. Hin fornu skip gengu úr sér 
og ný voru ekki byggð í staðinn. 
Verzlunin komst í erlendar hendur 
og íslendingar fóru utan sem far- 



FRAMTÍÐ ÍSLENZKRAR MENNINGAR 


17 


þegar. í 7—800 ár mátti segja, að 
þessi þjóð, sem átti heima úti í 
miðju Atlantshafi, ætti sér ekki eitt 
haffærandi skip, væri háð öðrum 
um allar samgöngur “eins og fé í 
sjávarhólma”. Landið reyndist hart 
og duttlungafullt, gekk úr sér við 
rányrkju, eldur og ís leiddu hallæri 
yfir þjóðina, stundum var hún í 
úlfakreppu beggja í senn. Ofan á 
þetta bættist verzlunaráþján, sem 
var bein afleiðing af skipaleysinu. 
Þjóðin glataði sjálfstæði sínu og var 
þrautpínd af sköttum og skyldum. 
íbúatalan er ólýgnastur vottur um 
kjör hennar. Með talsverðum rök- 
um hefir verið gizkað á, að hún hafi 
um 1100 verið 70—80 þúsundir. 
Árið 1703 var hún komin niður í 
50,000, tvisvar á 18. öldinni (eftir 
Stórubólu 1707 og Skaftárelda 1703) 
komst hún niður fyrir 40,000, og 
ekki fyrr en eftir 1900 komst hún 
upp í 80,000. Það má svo að orði 
kveða, að öldum saman hafi vofað 
yfir íslendingum sömu örlög og 
frændum þeirra á Grænlandi. Þegar 
þess er gætt, að þjóðin hefir alla 
tíma verið frjósöm og harðgerð, 
sýnir þetta bezt kjör hennar. Alls 
má gizka á, að rúm miljón íslend- 
ingar hafi náð fullorðinsaldri frá 
900 til vorra daga. Það er varla 
unnt að heimta mikið afrek af ekki 
fleiri mönnum, sem auk þess lengst 
af bjuggu við slík skilyrði. 

Og samt hafa íslendingar unnið 
mörg afrek, fyrir utan það, sem 
skáldið talar um: 

Eftir þúsund ára spil, 
ægi-rúnum skrifað, 
eitt er mest, að ertu til, 
allt sem þú hefir lifað. 


Þau afrek eru mest á sviði and- 
legrar menningar sem fyrnist ekki 
né er bundin við stund og stað, og 
eru því enn lifandi arfur. Þegar 
með Agli Skallagrímssyni á 10. öld 
og Völuspá um 1000 nær norrænn 
skáldskapur hámarki sínu á íslandi. 
Um sama bil sem þjóðina skortir 
bolmagn og samtök til þess að nema 
Vínland, taka íslenzk skáld alger- 
lega við hirðskáldskapnum af Norð- 
mönnum. íslenzk menning, með Al- 
þingi sem miðstöð og höfuðstað, 
fær hinn samfellda, klassiska svip, 
sem gerir fsland að Attiku ger- 
manskra þjóða. Með sagnaritun 
sinni á móðurmálinu skapa íslend- 
ingar bókmentagrein, sem bæði að 
efni og formi er séreign þeirra. Það 
hefir verið sagt, að menning Vestur- 
landa ætti sér þrjár rætur: hina 
grísk-latnesku, hebresku og ger- 
mönsku. íslenzkar fornbókmentir, 
sem eiga rætur sínar allt aftur í 
þjóðflutningatímunum (sum Eddu- 
kvæði eru að stofni til frá 5. og 6. 
öld), eru hreinasta og fullkomnasta 
heimild um germanska fornmenn- 
ingu, og standa að því leyti sem 
menningargögn við hlið ritningar- 
innar og grísk-latneskra bókmenta. 
Og þær eru sú heimildin, sem enn er 
minnst könnuð og metin og fram- 
tíðin á eftir að gefa miklu meiri 
gaum en ennþá hefir verið gert. 

En þjóðin lagði ekki árar í bát, 
þó að þetta afrek væri unnið og enn- 
þá meir kreppti að henni efnalega. 
Aldrei dvínaði skáldskapur né rækt 
við forn fræði. Rímurnar tóku við 
af sögunum, helgikvæði af konunga- 
kvæðunum, og brúuðu myrkvasta 
tímabilið, frá 1350 til siðaskifta. 

Á 17. öld og fyrra hluta 18. aldar 



18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sköpuðust nýjar klassiskar bók- 
mentir, sem náðu hámarki sínu í 
Píslarsögu Jóns Magnússonar, Pass- 
íusálmunum og Vídalínspostillu. — 
Samhenglið í bókmentunum Varð 
skilyrði íslenzkrar fornfræði, sem 
jók þessari smáþjóð virðingu er- 
lendis, það varð skilyrði vilja til 
endurreisnar, trúmennsku við for- 
tíðina og ábyrgðartilfinningar 
gagnvart niðjunum. Þó að þjóðin 
í hörmungum sínum hefði viljað 
gleyma sjálfri sér, gefast upp, gat 
hún það ekki vegna þessarar arf- 
leifðar. Hún gat ekki gleymt því, 
að hún hafði einu sinni verið sjálf- 
stæð, hún hélt uppi Alþingi hinu 
forna, að minnsta kosti að nafninu, 
missti aldrei meðvitundina um göm- 
ul landsréttindi og skylduna að gæta 
þeirra eftir megni. 

Samhengið í íslenzkri menningu 
náði ekki aðeins frá ö)d til aldar, 
heldur líka frá stétt til stéttar, að 
svo miklu leyti sem um stéttir var 
unnt að ræða. íslenzk alþýðumenn- 
ing á sér eldgamlar rætur, allt aftur 
í víkingaöld, í hinni fornu stjórnar- 
skipun, í hinu nána samlífi hús- 
bænda og hjúa á heimilunum, í 
hringrás ættanna, í mati og metnaði 
einstaklinganna, og ekki sízt í bók- 
mentunum, sem voru við allra hæfi, 
svo að hið bezta var oft um leið 
hið alþýðlegasta og bókmentamálið 
og daglega málið eitt og hið sama. 
Án hluttöku alls almennings hefði 
íslenzk menning síðari alda verið 
óhugansleg í fámenninu. Þó að al- 
þýðan hefði varla til hnífs og skeið- 
ar, neitaði hún að hugsa einungis 
um munn og maga, að láta “stritið 
smækka sig”. Hún færði sér ekki 
einungis bókmentirnar í nyt, heldur 


lagði drjúgan skerf til þeirra. Stór- 
brotnasti fulltrúi þessarar menning- 
ar er Stephan G. Stephansson, og 
verk hans eru óþrjótandi heimild um 
eðli hennar og þá lífsskoðun, sem 
hún er reist á. 

Sjálfstæðisbarátta fslendinga og 
efnaleg viðreisn á 19. og 20. öld er 
mesta sameiginlega átakið í sögu 
þeirra. Það er barátta, sem háð 
hefir verið án styrjalda, og verald- 
arsagan getur hennar ekki. Á mæli- 
kvarða talnanna er hún smávægi- 
leg, jafnvel brosleg. Hvað vildi 
þjóð, sem var einar 50,000 sálir fara 
að krefjast sjálfstæðis, þjóð, sem 
var 90,000, fullveldis? En það er 
oft skammt á milli þess broslega og 
þess háleita, hins óskynsamlega og 
hins mikilfenglega. Hefir frelsis- 
barátta stærri þjóða eða stórpólitík 
stórveldanna hlutfallslega kallað 
fram fleiri ágætismenn eða borið 
heillavænlegri ávexti ? í þessari 
baráttu hafa íslendingar átt eins 
mikið í húfi og nokkur þjóð getur 
átt, ekki einungis hið ytra frelsi til 
þess að skipa málum sínum á þann 
hátt, sem þeir einir hlutu að kunna 
bezt, ekki einungis efnalega vel- 
megun og viðunandi lífskjör, heldur 
líka virðinguna fyrir sjálfum sér, 
andlega heilbrigði sína, sem krafðist 
uppreisnar fyrir áþján og niðurlæg- 
ingu undanfarinna alda. í þessa 
baráttu hefir þjóðin lagt fram allt 
það, sem hún átti bezt, trúmennsku 
við forna arfleifð, traust á framtíð- 
ina, ást á sögu og landi, stórhug, 
þrautseigju og vitsmuni leiðtog- 
anna, fylgi almennings við þá, sem 
settu markið hæst. Þó að sigur 
hennar hverfi í skuggann í verald- 
arsögunni, af því að smá og af- 



FRAMTÍÐ ÍSLENZKRAR MENNINGAR 


11) 


skekkt þjóð á í hlut, er hann á 
mannlegan mælikvarða eitt fegursta 
æfintýrið í sögu nútímans. Og hvort 
sem þjóðinni gengur betur eða ver 
að gæta fengins frelsis og sækja 
enn til framfara á ókomnum tímum, 
glatast aldrei til fulls það sem einu 
sinni er unnið. Dæmi sjálfstæðis- 
baráttunar fyrir komandi kynslóðir 
verður enn sterkari hvöt en minn- 
ingin um hið forna þjóðveldi var á 
19. öldinni, af því að það verður 
þeim nær í tíma og af því að þessi 
barátta kallaði fram á sjónarsviðið 
mesta manninn, sem fsland hefir 
eignast: 

Sú þjóð, sem átti þig, Jón Sigurðs- 
son, 

á sannarlega endurreisnar von. 

Eg hefi getið þess að framan, að 
landnámssaga og þjóðræknissaga 
íslendinga vestan hafs sé þegar orð- 
in minnisverður og merkilegur þátt- 
ur í sögu þjóðarinnar. Það er undir 
ungu kynslóðunum komið, hvort sú 
saga verður ekki enn þá merkilegri 
í framtíðinni, eftir því sem erfið- 
leikarnir vaxa. Að minsta kosti er 
það einrætt, að þegar íslendingar í 
Vesturheimi hugsa um þjóðlega 
menningu, mega þeir ekki gleyma 
að leggja sérstaka rækt við það, sem 
næst þeim er, sína eigin landnáms- 
sögu menningararfleifðina, sem 
vestur fluttist, verk og starf þeirra 
manna, sem fram úr hafa skarað 
meðal sjálfra þeirra. Þetta er svo 
augljóst mál, að nóg er að minna 
rétt á það. 

En á eitt atriði enn vildi eg drepa 
sérstaklega. Um leið og hinar ungu 
íslenzku kynslóðir gera sér far um 
að kynnast sem rækilegast því dýr- 


mætasta í íslenzkum bókmentum og 
sögu og því bezta, sem um hvort- 
tveggja hefir verið ritað og verður 
ritað á íslenzku, er það mikils virði 
fyrir þær að þekkja líka það, sem 
ritað hefir verið um þetta af erlend- 
um mönnum, ekki sízt brezkum og 
amerískum menntamönnum. Og það 
vill svo vel til, að þar er um næsta 
auðugan garð að gresja. Á því að 
lesa slík rit samhliða hinum íslenzku 
er margt að græða. Þar er litið á 
bókmentir vorar og menningu frá 
erlendu og almennu sjónarmiði, svo 
að ekki ætti að vera því til að dreifa, 
að gildi þeirra væri ofmetið af ís- 
lenzkri þröngsýni eða þjóðarmetn- 
aði. Fyrir þá menn, sem vilja ekki 
einungis njóta þessara hluta fyrir 
sjálfa sig, heldur gera þá arðbæra í 
vestrænu þjóðlífi, er það mikill leið- 
arvísir, hvað helzt hefir vakið at- 
hygli enskumælandi mentamanna 
og hvernig þeir hafa skilið það. fs- 
lendingum vestan hafs, sem eru svo 
hógværir og lítillátir, að þeim finnst 
vor eigin menning muni blikna eins 
og tungl fyrir sólu í samanburði við 
hina brezku heimsmenningu, getur 
verið það talsverð uppörvun og um- 
hugsunarefni að vita, hvernig brezk- 
ir menntamenn hafa litið á hana 
fyrr og síðar. Hjá Bretum kom 
jafnvel fyrr fram en hjá nokkurri 
erlendri þjóð skilningur á bók- 
mentagildi íslenzkra fornrita. Thom- 
as Gray var fyrsta erlent skáld, sem 
gerði sér grein fyrir þeirri auðlegð 
frumlegra yrkisefna, sem í þeim var 
fólgin, og dæmi hans hafði síðan 
víðtæk áhrif, ekki einungis á ensk- 
ar bókmentir, heldur þýzkiar og 
norrænar. Síðan hafa menn eins og 
Walter Scott og William Morris, auk 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fjölda smærri spámanna, auðgað 
anda sinn á íslenzkum ritum, og 
áhrif þeirra á enskar bókmentir eru 
meiri en flesta grunar.* Njála í 
þýðingu Dasents, sem er þó ekki 
nema svipur hjá sjón í samanburði 
við frumtextann, er bók, sem flestir 
hámenntaðir Englendingar þekkja, 
enda hefir W. P. Ker kallað hana 
“one of the great prose works of 
the world”. Það er ekki orðinn lítill 
hópur brezkra ágætismanna, sem 
sótt hefir ísland heim frá því seint 
á 18. öld, að Sir Joseph Banks kom 
þangað, og skal eg ekki reyna að 
þylja þau nöfn, enda eru þau mörg- 
um kunnug. Margir þeirra hafa 
lært íslenzku, og allir hafa þeir 
orðið þjóð vorri vinveittir. En um 
hitt er ekki minna vert, að eg þekki 
yfirleitt ekki nokkurn brezkan 
menntamann, sem nokkuð hefir 
kynnzt íslandi að gagni, sem hefir 
ekki fengið sérstakan áhuga á fræð- 
um vorum og menningu. Og þessir 
menn eru fleiri en margir ætla. 
Þegar eg kom til Oxford 1917, voru 
tveir aðalkennarar mínir þeir J. A. 
Stewart og J. A. Smith, báðir pró- 
fessorar í heimspeki og sérfræðing- 
ar í Platon og Aristoteles. Stewart 
hafði tvisvar kemið til fslands og 
þekkti vel íslenzkar bókmentir, sem 
þýddar voru, en Smith las Eddu- 
kvæðin á frummálinu. Forstöðu- 
maður Indian Institute, dr. James 
Morrison, sérfræðingur í sanskrit, 
las ekki einungis íslenzk fornrit á 
frummálinu, heldur kunni heila 
kafla úr þeim utan bókar. Eg hafði 
áður vitað, að England átti þá slíka 

* Sjá um þetta efni m. a. ritgerð 
próf. Richards Becks í XVI. árg. þessa 
rits. 


fræðimenn í þesum greinum sem 
prófessor W. P. Ker, Sir William A. 
Craigie og Dame Bertha S. Phill- 
potts. En hitt kom mér á óvart, 
hversu víða íslenzk fræði áttu ítök 
hjá framúrskarandi mönnum í öðr- 
um fræðigreinum. Og því fer fjarri, 
að þessi áhugi hafi síðan farið þverr- 
andi. Það er engin tilviljun, að 
sumt af því allra bezta, sem ritað 
hefir verið um íslenzk fræði, er 
samið á ensku, rit, sem jafnvel ís- 
lenzkir fræðimenn geta lært margt 
af.** Það er eðlisskyldleiki með 
brezkri og íslenzkri lífsskoðun, sem 
á sér eldgamlar rætur í sameigin- 
legu ætterni og menningu. Þetta 
opnar leið til skilnings, en um leið 
finna enskumælandi þjóðir það ljós- 
lega, að margt í þeirra eigin sið- 
um og sögu skýrist fyrir þeim í 
heiðríkju íslenzkra fornrita. Og 
Bretum hefir verið það ljósara en 
nokkurum öðrum erlendum fræði- 
mönnum, að til þess að færa sér 
bókmentirnar í nyt að gagni, verða 
þeir að lesa þær á frummálinu, 
þekkja lifandi íslenzkt mál og helzt 


** Ein af þeim bókum, sem hver Is- 
lendingur vestan hafs ætti að hafa í hönd- 
um, er Bertha S. Phillpotts, Edda and 
Saga (Home University Library), lítil 
bók, rituð af mikilli þekkingu og skiln- 
ingi. — Höfuðritið á ensku um íslenzka 
menningu er þó W. P. Ker, Epic and 
Romance, bók, sem flestum Islendingum 
getur opnað nýja útsýn. I seinna bindinu 
af Collected Essays eftir sama mann eru 
fimm ágætar ritgerðir um íslenzk efni. — 
Eg vildi beina þeim tilmælum til ritstjóm- 
ar þessa tímarits, hvort ekki væri unnt að 
fá þar gert yfirlit um úrval enskra rita 
um Island og íslenzk fræði á 19. og 20. 
öld. Ef hinir yngri íslenzku menntamenn 
vestan hafs vildu kynna sér það bezta af 
þessum ritum, myndi það glæða skilning 
þeirra og áhuga á íslenzkri menningu 
meira en flest annað. Þangað mætti 
sækja, samhliða lestri íslenzkra rita, á- 
gæt efni í fyrirlestra og umræðufundi. 



FRAMTÍÐ ÍSLENZKRAR MENNINGAR 


21 


kynnast landinu og þjóðinni. Það 
er föst sannfæring mín, og hún er 
reist á talsverðri kynningu bæði á 
brezku og amerísku menntalífi, að 
íslenzk fræði eigi sér hvergi erlend- 
is jafn glæsilega framtíð og með 
enskumælandi þjóðum. Þetta tíma- 
rit hefir fyrir stuttu flutt ágætt 
yfirlit um, hversu þessu er háttað í 
Bandaríkjunum. En í Bretlandi 
sjálfu er þó áhuginn talsvert meiri. 
Hér við Háskóla íslands er nú við 
íslenzkunám prófessor frá Mel- 
bourne í Ástralíu, og það er önnur 
ferð hans til íslands í þessu skyni. 
Allt bendir til þess, að þessi áhugi 
fari hraðvaxandi. En hvað líður 
íslenzkum fræðum við háskólana í 
Canada? Hvenær ætla íslendingar 
vestan hafs, sem aldir eru upp jafn- 
vígir á enska og íslenzka tungu, að 
fara að neyta þeirrar einstöku að- 
stöðu, sem þeir hafa, til þess að 
ryðja íslenzkum fræðum þar til 
rúms ? 

VI. 

Eg vil svo að lokum endurtaka 
það, sem eg sagði að framan: 

Það eru hinar yngri íslenzku kyn- 
slóðir vestan hafs, sem standa á 
vegamótum í þjóðræknismálinu. — 
Þeirra er að velja og hafna. Þeirra 
er 'ábyrgðin, ekki einungis fyrir 
sjálfar sig, heldur afkomendur sína. 
Og sú ábyrgð verður þeim of þung, 
nema valið sé um stefnu af góðri 
þekkingu og rækilegri íhugun. Van- 
þekkingin getur leitt bæði til of- 
meta og vanmeta, en hættast er 
henni við að berast með straumnum, 
kjósa það sem auðveldast er. Og í 
baráttu lífsins er allt af hætt við, að 
hið auðveldasta sé um leið hið auð- 
virðilegasta. 


En hvað er þekking í þessu máli ? 
Hvorki meira né minna en að vita 
deili á öllu því verðmætasta, sem 
til er í íslenzkum bókmentum, ís- 
lenzkri sögu og menningu frá upp- 
hafi, kunna að skilja það og meta 
gildi þess, bæði sem arfleifðar fyrir 
hinar íslenzku ættir í Vesturheimi 
og á alþjóðlegan mælikvarða. Til 
þess að hafa rétt til að velja um leið- 
ir í þjóðræknismálinu á þessum 
tímamótum er ekki nóg að skoða 
það hversdagslega, sem samtíð og 
umhverfi leggur mönnum upp í 
hendur. 

Eg veit, að þetta er mikið heimt- 
að. En eg veit um leið, að ef for- 
ustumenn hinna yngri kynslóða 
vildu leggja það erfiði á sig, sem til 
þarf að gera þá fyllilega dómbæra í 
þessu máli, þá mundu þeir fá það 
ríkulega endurgoldið. Fyrst og 
fremst með því að geta valið sér 
stefnu með hreinni samvizku. Og í 
öðru lagi hefi eg þá trú á gildi ís- 
lenzkrar menningar, ef rétt er valið 
og rétt skilið, að þessi þekking yrði 
þeim svo dýrmæt, að þeir hvorki 
vildu sjálfir án hennar vera né vildu 
slíta niðja sína úr sambandi við 
hana. Og þegar þeir hefðu komist 
að þeirri niðurstöðu, að hér væri um 
dýrmæta séreign hinna íslenzku 
ætta að ræða, þá væri skammt til 
næsta sporsins: að vilja gera þessa 
séreign arðbæra fyrir víðara um- 
hverfi. 

Heimsmenning framtíðarinnar, 
ekki einungis í þjóðadeiglu (melt- 
ing pot) Vesturheims, heldur um 
víða veröld, eftir því sem samgöng- 
ur og samneyti allra þjóða þróast, 
hlýtur að skapast með þeim hætti, 
að hver þjóð leggi til hennar það 



22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


bezta, sem hún á. í stað hinnar 
háskalegu þjóðernislegu þröngsýni 
og eigingirni, sem nú er að steypa 
heiminum í voða, á ekki að koma 
nein afneitun þjóðernis og sérmenn- 
ingar einstakra þjóða. Afleiðing 
þess yrði ekki annað en menningar- 
leg fátækt og flatneskja. En hver 
þjóð á í senn að búa að sínu og 
vera tilbúin að miðla öðrum af því, 
um leið og hún gjarnan má endur- 
meta sín þjóðlegu verðmæti með 
hliðsjón af því, sem almennt gildi 
hefir. Og þetta á við í smærra stíl 
um hvern einstakling. Þegar mað- 
ur kemur með erlendri þjóð, á hann 
um tvo kosti að velja. Hann getur 
reynt að skifta lit og líki eftir um- 
hverfinu, og hann getur reynt að 
halda í sérkenni sín, ekki einungis 
til þess að láta ekki ganga á metnað 
sínum og stjálfstæði, heldur líka til 
þess að gefa öðrum hlutdeild í því, 
sem hann þyklst eiga bezt í fórum 
sínum. 

Norænum og germönskum þjóð- 
um hefir verið hælt fyrir aðlögunar- 
gáfu sína (gift of adaptation). Því 
þykja þeir góðir innflytjendur. En 
eitt er einangrun og útúrboruskap- 
ur, að vera blindur og daufur á ný 
áhrif, annað er að reyna að þurka 
sjálfan sig út. Aðlögunargáfan er 
ekki síður í því fólgin að knýja eða 
laga aðra til þess að viðurkenna 
sitt eigið sjónarmið heldur en að 
gleypa við öllum sjónarmiðum ann- 
ara. Heilbrigður jöfnuður fæst bezt 
með því, að annar parturinn sé ekki 
allt af steðjinn og hinn hamarinn. 


Þó að víkingarnir í Normandíi 
og á Englandi semdu sig í ýmsu að 
siðum umhverfisins, varðveittu þeir 
líka lengi meðvitundina um uppruna 
sinn og mótuðu umhverfið ekki síð- 
ur en þeir mótuðust sjálfir. Ann- 
ars hefðu þeir eins vel mátt sitja 
heima, ef þeir hefðu ekki auðgað 
hið nýja föðurland sitt að neinu 
nema höfðatölu. Sumum hinna 
yngri íslendniga vestan hafs kynni 
að þykja það lítið hlutverk að veita 
einhverju af menningu þeirrar smá- 
þjóðar, sem þeir eru runnir af, inn 
í vestrænt þjóðlíf. En fyrst og 
fremst gætu þeir við nánari íhugun 
og betri þekkingu komist að þeii-ri 
niðurstöðu, að þetta væri meira 
virði en þeir hafa haldið. Og í öðru 
lagi er vafasamt, hvort þeir eiga 
kost á að leggja annað betra til. — 
Þetta er að minnsta kosti þeirra sér- 
eign, eini sérstaki arfurinn, sem 
þeir eiga fram yfir aðra. Eg efast 
ekki um, að sú verði raunin á, að 
virðing hinna íslenzku ætta í vest- 
rænu þjóðlífi verði því meiri, sem 
þær varðveita betur sjálfsvitund 
sína og erfðamenningu. Og þegar 
eg segi varðveita, á eg ekki einungis 
við vörn, heldur líka sókn. íslend- 
ingar vestra búa enn yfir menning- 
ararfi, sem það er heilög skylda 
þeirra við sitt nýja fósturland að 
gera lifandi þátt í þeirri menningu, 
sem þar er að skapast. Enda verð- 
ur sú arfleifð svo virkust eign 
þeirra sjálfra, að þeir verði ekki 
einungis geymandi, heldur líka veit- 
andi. 



Hrynhenda 
Eftir Gísla Jónsson 


Iðunn—grein á Mímis meiði, 
móðir kynstór æsku og ljóða, 

Braga kvon og systir Sögu, 

Svásaðar kyns og fleiri Ása— 
kveður hljóðs! Á söngva sviði 
svellur alda ljóðs og fellur. 

Heyri þjóð um hauður og báru 
hróðmál dýrstum kveðin óði:— 

* 

Ljóð er upprás allra guða, 
eldi farið himins veldi, 
eldra en ragna Ýmis galdur, 
ungt sem bros á hvítvoðungi, 
draumur þess er um djúpið sveimar, 
dagrenningar geisli fagur, 
skaparans þraut í næðings nepju, 
neyðarkall á villuleiðum. 

Ljóð er fylling lífs og aðall, 
leifturbraut milli fjarra skauta, 
fyrsta hræring hugans þorsta, 
hljómur síðsti að Stóradómi. 

“Verði ljós”—var ljóðsins furða. 
Ljóð er magn til dýpstu þagnar, 
glæstur blossi æskuástar, 
undur lífs til hinstu stundar. 

Ljóð er fræið fyrsta, smáa, 
fljótum stærra, tindum hærra, 
öldufall, er á súðum svellur, 
sól með vor í hverju spori, 
stjörnudans á hörkuhjarni, 
hvim í norðurljósabrimi, 
myndir augans, máttur handa, 
meitlaður guð í björg og stuðla. 



24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Ljóð er söngur svana á heiðum, 
sætust angan daga langra, 
skriður storms um lægis leiðir, 
ljúfir ómar þrasta og dúfu, 
gróður jarðar, glaumur hríða, 
gleðidans og sorg á beði, 
djörfust hreyfing hjartans þarfa, 
hungur sálar á göngu þungri. 

Ljóð er hreimur lags og boði, 
ljóð er þrungið guðamóði, 
kraftur sá, er hrelling heftir, 
hetjur og gauð til starfa hvetur. 

Ljóð er styrs og sátta sæði, 
sveittum hressing, styrkur þreyttum. 
Ljóðsins háttur vizku vottar— 
veldur hver sem á þó heldur. 

Ljóðið hetjur ginti á græði, 
göndum beitti að Furðu-ströndum, 
ástir kveikti í kappa brjóstum, 
kyngimagn á vopnaþingum. 

Ljóð var háttur huldra vætta— 
Hávamála og Völuspáar. 

Allar rúnir heiftar og heilla 
hafa ljóðin geymt í sjóði. 

Ljóð sér andans instu leiðir, 
eisu, er í hjarta skáldsins geisar; 
tjóðurband af tíma og rúmi 
tekur—og nýar kendir vekur. 

Ljóð er tákn hins æðsta æðis, 
ómur fjarra guðaróma, 
hknarmerki á leiðum feikna, 
ljós og styrkur í alda myrkrum. 

Ljóð er þjóðar líf og gleði, 
logarúnir áa túna, 
söngvafegurð feðra tungu, 
fræði lífsins stærstu gæða. 

Ljóð er ættar æðsti heiður— 
enginn dirfist skáld að rengja. 

Ljóð er hvöt til dygða og dáða. 

Deyi ljóðið—sofnar þjóðin!— 



Eftir Ur. Stefán Einarsson 


I. 

Það mun varla orka tvímælis að 
Shakespeare sé nú talinn skáldkon- 
ungur Vesturlanda. Það er ekki 
nýtt mat: öll nítjánda öldin veitti 
honum lotningu. Hann var heldur 
ekki einn í þeim fjölmenna hóp 
skálda, sem deyja í fátækt og fyrir- 
litningu, en verða frægir eftir sinn 
dag. Hann var tvímælalaust mest 
metinn leikritaskáldanna, er honum 
voru samtímis uppi á síðasta tug 16. 
og fyrsta tug 17 aldarinnar. Og 
leikritaskáld voru í tiltölulega mikl- 
um hávegum hafðir í London á dög- 
um Elísabetar drotningar. En refsi- 
vöndur Drottins þeirra púrítana, er 
til valda komust með Cromwell, átti 
eftir að slá leikhúsin, alt þeirra at- 
hæfi og alt þeirra hyski, í duft jarð- 
ar. Frægð meistarans frá Avon 
beið slíkan hnekki, sem hún hefir 
aldrei síðan orðið fyrir, og þeir sem 
héldu trygð við skáldið höfðu ekki 
við að verja hann fyrir hneyksluð- 
um trúmönnum, sem sóru við nafn 
postula eins og Bunyans og Miltons. 
Eftir fall púritana og endurreisn 
konungdómsins í Englandi rofaði af 
nýjum degi fyrir frægð skáldsins. 
Þó var langt frá því, að menn 18. 
aldarinnar vildu meðtaka hann eins 
og hann var. Þeir dependeruðu af 
þeim snotra franska smekk, eins og 
íslendingar um langan aldur dep- 
enderuð af þeim dönsku. Og þeim 
fanst Shakespeare vera hálfgerður 
villimaður, sem hefði gott af því að 
láta klippa sig og snurfúsa, eins og 


trén og buskarnir í skrautgarðinum 
í Versölum. Spámenn þessa tíma 
voru menn eins og Dryden, Pope og 
Dr. -Johnson. 

En allra daga kemur kvöld, og 
þegar líða tók á 18. öldina höfðu 
flestir fengið nóg af þessum skyn- 
sömu, fyndnu og upplýstu smekk- 
mönnum. Nú þráðu menn aftur hið 
óendanlega í náttúrunni og mann- 
lífinu, alt dularfult heillaði, og ofsi 
tilfinninganna var dáður á ný. Þetta 
var rómantíkin, og hún skipaði 
Shakespeare í það öndvegi, sem 
hann hefir síðan setið með sóma. 

Utan Englands var viðhorf manna 
við Shakespeare á 18. öldinni líkt og 
á Englandi. Upplýsingarmennirnir 
á Þýzkalandi og á Norðurlöndum 
þektu hann, virtu hann mikils og 
þýddu hann jafnvel, en það var ekki 
fyr en með rómantíkinni að hann var 
hafinn til skýja. Meðal þeirra, sem 
þýddu Shakespeare á Þýzkalandi 
voru menn eins og Wieland, Goethe 
og Schiller, en hina frægustu þýð- 
ingu gerði August Wilhelm von 
Schlegel, og kom hún út á árunum 
1797—1801. 

Á Norðurlöndum fara menn ekki 
að gefa Shakespeare gaum að neinu 
marki fyr en eftir miðja 18. öld.* 


* Upplýsingar um sögu Shakespeares á 
Norðurlöndum hefi eg eftir hinum merku 
ritgerðum Martin B. Runds: “An Essay 
toward the History of Shakespeare in Nor- 
way”, Scandinavian Studies and Notes Vol. 
IV. 89—202 (1917); “Shakespeare in Den- 
mark” í sama riti Vol. V: 191—196 (1919), 
þessi grein er útdráttur úr An Essay to- 
vvard a History of Shakespeare in Den- 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Til dæmis segir skáldið Johannes 
Ewald svo frá, að laust eftir 1766 
hafi þýðing Wielands á Shakespeare 
og Ossian gjörbreytt skáldskapar- 
smekk sínum. Fyrsta þýðing af heil- 
um leik sem út kemur á Norðurlönd' 
um er Hamlet, í Khöfn 1777. Glepsa 
úr Julíus Cæsar kemur út í Þránd- 
heimi 1782, úr Coriolanus í Gauta- 
borg 1796. Fyrsti leikur sem út 
kemur í Noregi er Coriolanus, í 
Kristianíu 1818, í Svíþjóð, Macbeth 
í Uppsölum 1813. Annars er engin 
ástæða til að rekja nánar sögu 
Shakespeares á Norðurlöndum utan 
Danmerkur, því hún kemur íslend- 
ingum ekki við. Þó verður að geta 
þess, að á árunum 1847—51 kom út 
í Svíþjóð hin klassiska þýðing á 
verkum Shakespeares: Shakespeares 
Dramatiska Arbeten, gerð af Carl 
August Hagberg, prófessor í nýju 
málunum í Lundi. íslenzku þýðend- 
urnir, einkum Matthías, studdust við 
þessa þýðingu, eða höfðu hana til 
hliðsjónar. 

í Danmörku kom fyrsta heildar- 
þýðing af 6 leikjum Shakespeares á 
árunum 1790—92. Höfundurinn Nils 
Rosenfeldt, var upplýsingarmaður 
af gamla skólanum, þýðingin var 
Ieiðinleg og auk þess í óbundnu máli. 

En næsti maður, sem þýðir Shake- 
speare í Danmörku er hvorki leið- 
inlegur né upplýsingarmaður; það 
var Peter Försom (1777—1817). — 
Hann var leikari við Konunglega 
leikhúsið og skapaði þar hinn danska 


mark, Minnesota University, Studies in 
Language and Literature, Nr. 6. Minne- 
apolis 1920 pp. 4, 116. Um Sh. í Sviþjóð, 
sjá Gustav N. Swan; “Shakespeare in 
Sweden,” Seandinavian Studies and Notes 
Vol. 11:50—52 (1914), fremur óítarleg; 
grein, og ekki altaf rétt. 


Hamlet vorið 1813. Sýnishorn af 
þýðingu hans (Julius Cæsar Act V.) 
var prentað í Minerva 1804, og á ár- 
unum 1807—18 komu svo út í Khöfn 
William Shakespeares Tragiske 
Værker í þýðingu þeirra P. För- 
soms og P. F. Wulffs, er hélt verk- 
inu áfram eftir dauða Försoms* 
Þessa þýðingu Försoms telur Rund 
svo góða, að síðan hafi engin betri 
fram komið í Danmörku, né annars- 
staðar yfirleitt, enda jöfnuðu sam- 
tíðarmenn hans honum við Schlegel. 

Þessar þyðingar héldu velli fram 
yfir miðja uldina. Þá tók Edvard 
Lembcke, konrektor í Haderslev sér 
fyrir hendur að endurbæta alla þýð- 
inguna. Lét hann verk Försoms 
i halda sér lítt breytt, en þýddi sjálfur 
af nýju það sem á vantaði. Kom 
verkið út undir titiinum: WiUiam 
Shakespeare: Dramatiske Værker. 
Oversat af P. Försom. 3. Udg. Omar- 
bejdet af Edvard Lembcke. 1—18 
Köbenhavn 1861—73 (2. útg. 1877— 
79). Hafa ísienzku þýðendurnir ef- 
laust notað útgáfuna 1861—73. 

Af merkum dönskum rithöfund- 
um, sem dáðust að Shakespeare má 
nefna, auk Ewalds: Rahbek, Bagge- 
sen, Oehlenschlager, Hauch o. fl. — 
Hinsvegar sést það hvergi, að Hol- 
berg hafi brúkað Shakespeare, jafn- 
kunnugur og hann var þó á Eng- 
landi. 

Loks er að minnast á Shake- 
speare-sýningar í Khöfn. HamJet er 
fyrst sýndur (Försom) 1813 og síð- 
an 55 sinnum þar til 1888, þá verð- 
ur langt hlé. King Lear er leikinn 


* Försom þýddi Hamlet, Jul. Cæsar, 
Lear, Rom. og Jul. og söguleikina: Rich. 
II., Henry IV. 1—2, Henry V., Henry VI. 
1—2 a. n. 1., Wulff þýddi Othello m. a. 



27 


SHAKESPEARE Á ÍSLANDI 


1816—59 23 sinnum síðan ekki fyr 
en eftir aldamót. Macbeth er leik- 
inn 1817—60 33 sinnum, síðan ekki 
fyr en undir aldamót. Rómeó og 
Júlía 1828—52 22 sinnum, og aftur 
í apríl 1874. 

Merkilegt er að sjá vinsældir 
hinna miklu sorgarleikja fram yfir 
1860, eftir það dettur botninn úr 
vinsældunum. Eg hefi hér nefnt að- 
eins þá ieiki,sem þeir Steingrímur 
Thorsteinsson og Matthías Joch- 
umsson þýddu, af þeim er það 
Othello einn, sem ekki mun hafa 
verið sýndur á dögum Steingríms í 
Khöfn. 

II. 

Hvenær kyntust íslendingar fyrst 
Shakespeare? Þeirri spurningu er 
ekki auðsvarað, meðan handrita- 
söfn frá 18. öld liggja óútgefin og 
óunnin. Ef 17. og 18. öldin hefðu 
verið rannsakaðar af eins mikilli 
natni og siðskiftaöldin í Mönnum og 
mentum Páls E. ólasonar, væri ekki 
ólíklegt að nafn Shakespeares hefði 
einhversstaðar komið upp úr kafinu. 
Hvergi bólar þó á nafni hans í 
Mönnum og mentum, og það þó sam- 
göngur væru milli landanna á dögum 
Shakespeares, eins og orð hans um 
íslenzku hundana (í Henry V. Act. 
II. sc. 1.) sýna. 

Raunar er ekki að búast við neinni 
þekkingu á Shakespeare meðal ís- 
ienzkra mentamanna, fyr en hann 
fer að vekja athygli í Danmörku, 
það þarf því ekki að undra þótt 
Eggert Ólafsson (1726—68) geti 
hans hvergi: Eggert fékk mentun 
sína mest fyrir miðja 18. öld. Hannes 
biskup Finnsson var lengur í Höfn 
(1755—67, 1770—77) ; hann hefir 


hlotið að lesa eitthvað af því, sem 
um Sliakespeare var þá skrifað í 
Danmörku, en hann hefir ekki sint 
því. Hitt er meira, að Jón Þorláks- 
son, sem þýðir Milton og Pope, skuli 
ekki sýna þess nein merki, að hann 
þekki Shakespeare. Og það er enn 
fremur að fara í geitarhús að leita 
ullar, að svipast um eftir Shake- 
speare hjá þeim félögum Geir bisk- 
upi Vídalín (1762—1823 og Sigurði 
Péturssyni (1759—1827) sem telj- 
ast jmega feður leikritaskáldskapar 
á íslandi. Þessi þögn um Shake- 
speare á síðari hluta 18. aldar verð’ 
ur að skrifast á reikning upplýsing- 
arstefnunnar, sem ekki mat skáldið 
að verðleikum. Þeir Geir og einkum 
Sigurður voru mjög undir áhrifum 
Holbergs; en meðal bóka Hannesar 
Finnssonar og í bókasafni; Suður- 
amtsins um 1800 eru bækur eftir 
Milton, Pope, Defoe og Richardson 
(Pamela), en enginn Shakespeare.* 
Fyrsta íslenzkt skáld sem mér er 
kunnugt að lesið hafi Shakespeare 
og metið hann mikils er Bjarni Thor- 
arensen, árgali rómantísku stefn- 
unnar á fslandi. Hann var í Höfn 
á árunum 1802—11, þegar þýðingar 
Försoms voru að byrja að koma út. 
Grímur Thomsen segir frá því (í 
Gæa), að hann hafi haft gaman af 
að ræða um skáldskap, einkum 
Eddukvæði, Shakespeare, Oehlens- 
chlager, og Schiller (sem báðir 
höfðu þýtt Shakespeare). Auk þess 
hefir hann tvisvar í bréfum sínum 
notað fleyg orð úr Hamlet 10. sept. 
1817: “There is something rotten 
in the state of the Southern Amt” 
og 20. okt. 1836: “to be or not to be.” 


* Vilhjálmur Þ. Gíslason, íslenzk end- 
urreisn, Rvik. 1923, bls. 99—100. 




28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Loks sést það af bréfi til Bjarna 
Þorsteinssonar (er þá gegndi störf- 
um stiftamtmannsins í Reykjavík) 
17. mars 1826, að Bjarni hefir þá 
falað Shakespeare að láni frá nafna 
sínum,* mætti geta þess, að það 
hafi verið hin nýja þýðing Försom- 
Wulffs, nema hér hafi verið um út- 
gáfu á frummálinu að ræða. 

Eftir þetta hafa öll íslenzk skáld 
og mentamenn þekt Shakespeare, af 
afspurn, ef ekki af persónulegri 
kynningu. Benedikt Gröndal getur 
þess í Dægradvöl (bls. 291), að 
hann hafi séð Macbeth “fyrir mörg- 
um árum,” ef til vill síðast, er hann 
var leikinn í Khöfn veturinn 1859— 
60. En í bréfi til Eiríks Magnús- 
sonar (28. nóv. 1885)** kveðst Grön- 
dal ekki vera neinn “Shakespeares 
maður: eg er ekkert dramatískur og 
hefi aldrei haft þolinmæði til að 
lesa Shakespeare að neinu gagni,” 
samt biður hann Eirík að útvega sér 
eintak af verkum hans. 

Sá maðurinn, sem víðlesnastur 
mun hafa verið í Evrópu-bókment- 
unum á fimta tug aldarinnar, var 
Grímur Thomsen. Hann reit um 
franskar og enskar bókmentir, 
einkum Byron, en ekkert hefir hann 
þýtt eftir Shakespeare. Hinsvegar 
hefir hann í ritinu um Byron*** 
skrifað ágrip af enskri bókmenta- 
sögu sem inngang að aðalritgerð- 
inni; þar skipar hann Shapespeare 
að sjálfsögðu í öndvegi og ritar 
hvað ítarlegast um stöðu hans og 
gildi í enskum bókmentum. Telur 


Riarni Thorarfinsen, Lióðmæli (útg. 
Jóns Helgasonar) Khöfn. 1935, II: 338. 

** Senðibréf frá Ben. Gröndal og til 
hrns. Rvík, 1921, bls. 76. 

*** Om Lord Byron, Kjöbenhavn 1845. 


hann það raunar vera að bera í 
bakkafullan lækinn, eftir alt það, 
sem menn eins og Goethe, Hegel, 
skóli þeirra Schlegels og Tiecks, 
Ulrici og Rötscher o. m. fl hafi skrif- 
að um meistarann. Er merkilegt að 
sjá, að hann vitnar hér einungis í 
þýzka rithöfunda um Shakespeare. 
Hitt er þó enn merkilegra, að Grím- 
ur ákveður stöðu Shakespeares í 
bókmentunum eftir kerfi, sem hann 
hefir tekið úr Fagurfræði Hegels 
(Hegel, Æsthetik II: 135, 165 og 
196). Svo er að sjá, sem Hegel hafi 
talið alla vestræna list'rómantíska, 
en fyrsta þroskastig rómantíkurinn- 
ár telur hann trúarlega rómantík, þ. 
e. list fornkirkju og eldri miðalda í 
byggingum, málverkum og músík. 
Annað stig rómantíkurinnar er 
riddararómantík miðalda, og skáld- 
skapur sá er henni fylgdi. Hið 
þriðja stig hennar er rómantík ein- 
staklings-sköpunarinnar, er líka 
mætti kalla hina prótestantisku 
rómantík; Shakespeare er fulltrúi 
hennar. Eg get ekki farið hér lengra 
út í mat Gríms á Shakespeare innan 
kerfis Hegels, því til þess að skilja 
það til fulls verða menn að hafa 
heimspeki og fagurfræði Hegels á 
fingurgómum sér. Þó má geta þess 
að Grímur skiftir persónum Shake- 
speares í tvo flokka eftir skapgerð- 
areinkennum þeirra, koma í annan 
flokkinn stálsettir viljamenn eins og 
Macbeth, Othello, Shylock og eink- 
um Richard III, en í hinn flokkinn 
hinar dýpri og innhverfari skapgerð- 
ir manna eins og Hamlets, Júlíu, 
Ophelíu og Miröndu. Tæplega er 
neitt frumlegt í þessum athugunum 
Gríms, nema ef vera skyldi það, að 



SHAKESPEARE Á ÍSLANDI 


29 


Grímur kallar að eins vel mætti telja 
list Shakespeares norræna eins og 
protestantiska: minni hinn fyrri 
flokkur manna á fornmenn í heiðnh 
sem trúðu á mátt sinn og megin; 
hinn síðari flokk megi líka telja nor- 
rænan, því sva djúpar innhverfar 
skapgerðir muni vera sjaldgæfar á 
Suðurlöndum. 

Gröndal* kallar Grím Thomsen 
“Herold eða fyrirboða hins nýja 
tíma,” hann vakti áhuga hinna yngri 
manna fyrir Hegel, Runeberg, Byron 
og sennilega líka Shakespeare. 

Gísli Brynjólfsson (1827—1888) 
var einn þessara ungu manna, hann 
gerðist hinn mesti Byron-isti, en 
hann hefir líka þýtt tvö kvæði eftir 
Shakespeare: 1. “Úr Cymbeline (Act 
IV. Sc. 2) Greftrunarljóð eftir Imó- 
gen” (“Fear no more the heat o’ the 
sun”) og 2. “Úr Measure for Meas- 
ure (Act IV. Sc. 1) Kossavísa.” 
(“Take, oh take those lips away”)** 
Valið lýsir Gísla, hinu þunglynda 
ástarskáldi, furðu vel. Grafarljóðið 
hefir Steingrímur Thorsteinsson 
líka þýtt undir titlinum “Kvæði úr 
Cymbeline” (í Ritsafn I., Rvík, 1924, 
bls. 141). Eg set hér síðasta er- 
indið í þýðingum beggja til saman- 
burðar við frumkvæðið: 

No exorciser harm thee! 

Nor no witchcraft charm thee! 

Ghost unlaid forbear thee! 

Nothing ill come near thee! 

Quiet consummation have; 

And renowned be thy grave. 

* Dægradvöl, bls. 109. Um áhrtif By- 
rons á Grím ©g Gísla, sjá ritgerðir R. 
Becks í Journal of English and Germanic 
Philology 1928, XXVII: 170—182, og 1929, 
XXVIII: 220—237; greinina um Grím líka i 
Skírni 1937. 

*=!= 1 Ljóðmæli, Khöfn 1891, bls. 35—36. 


Gísli: 

Ei þig særing særi! 

síst þig galdur hræri! 

Óhreinn andi fjær þér! 

illt ei komi nær þér! 

Sé þér vært und grænni grund, 

gröf þín víðfræg alla stund. 

Steingrímur: 

Enginn seiður æri þig 
engir töfrar særi þig, 
illar vættir eigri frá, 
ekkert óhreint sé þér hjá. 
Hvíldu í friði á forldardöf, 
frægðin svífi um þína gröf. 

Þýðing Gísla virðist mér ágæt og 
miklum mun betri en Steingríms, 
bæði að kveðandi, nærfærni við 
frumkvæðið og krafti orðanna. í 
samræmi við frumkvæðið byrja þrjú 
fyrstu erindin á “Hræðstu ei . . .”, 
Steingrímur víkur frá því í fyrsta 
erindi. Eg sé ekki betur en að 
Steingrím skorti hér hagmælsku,* 
þrátt fyrir álit það er hann hefir 
haft á sér fyrir lipurð í kveðskap. 
“Kossavísan” virðist mér að sínu 
leyti ekki eins vel þýdd og “Greftr- 
unarljóð.” Þess mætti geta til, að 
þeir Gísli og Steingrímur hafi þýtt 
“Greftrunarljóðið’ eftir að Cymbel- 
ine var leikin í Khöfn 4. okt. 1871, 
en það er auðvitað ágizkun ein. 

III. 

Nú er komið að hinum eiginlegu 
Shakespeare þýðendum: Steingrími 
Thorsteinsson (1831—1913), Eiríki 
Magnússyni (1833—1913) og Matt- 
híasi Jochumssyni (1835—1920). 
Þeir starfa að þýðingum sínum frá 
því laust eftir 1860 til 1887, þegar 

* Sbr. álit Nordals, lsl. Lestrarbók, 
bls. 241. 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


síðasta leikritið kemur út. Eftir 
það verður fullkomið hlé á þýðing- 
unum þar til 1918 að hin fræðimann- 
lega háttvísa þýðing Guðmundar 
Björnssonar (1864—1936) land- 
læknis á “Bálför Sesars” kemur út 
og 1922 er Indriði Einarsson hóf að 
þýða Shakespeare, þótt engin af 
þeim þýðingum hafi verið prentuð. 

Vel mætti telja þann atburð sem 
upphaf þýðingarstarfseminnar er 
Matthías Jochumsson, þá verzlunar- 
sveinn frá Flatey, en út í kóngsins 
Kaupmannahöfn til að forframa sig, 
gekk upp á Garð (Regensen) og 
mætti þar tveimur löndum, sem hon- 
um leizt vel á. Það voru þeir Stein- 
grímur Thorsteinsson og Sigurður 
málari Guðmundsson, en þetta var 
veturinn 1856—57.* Sigurður mál- 
ari (1833—74) var í Khöfn árin 
1856—58, og fékk þá meðal annars 
svo mikinn áhuga á leiklist, að hann 
var, meðan hann lifði einn aðal- 
hvatamaður sjónleika í Reykjavík, 
auk þess sem hann hvatti hina ungu 
menn, eins og Matthías, og síðar 
Indriða Einarsson mjög fram til 
leikritagerðar. Segir Indriði að upp- 
áhaldsleikrit hans hafi verið “Stor- 
ies” eða hin sögulegu leikrit Shake- 
speares,** og er það skiljanlegt 
vegna hins sögulega áhuga Sigurðar. 

Steingrímur hafði komið til 
Khafnar 1851 og dvaldi þar, þar til 
1872. Hann hafði byrjað að lesa lög 
en farið yfir í gömlu málin, tók hann 
próf í þeim 1863. En hann var 
annars allur í bókmentum og hafði 
þá þegar hafið hina merku þýðing- 
arstarfsemi sína, var hann með Þús- 


* M. Joah., Sögukaflar af sjálfum 
mér, Akureyri, 1922, bls. 109. 

** Séð og lifað, Rvík. 1936, bls. 116. 


und og eina nótt veturinn, sem Matt- 
hías var í Khöfn. Steingrímur tók 
Matthías að sér og las með honum 
valinn skáldskap, bæði þýzkann og 
klassiskann, auk Sæmundar-Eddu, 
Ossian og þýðingar grískra höfuð- 
skálda.* Ekki minnist Matthías á 
Shakespeare að þessu sinni, en ólíkt 
væri ekki að hann hefði líka komið 
til orða, enda ekki ómögulegt að 
Steingrímur hafi kynst honum 
heima í bókasafni föður síns Bjarna 
Þorsteinssonar (sjá áður). 

Annars má nú rekja sögu þýðing- 
anna úr bréfum Matthíásar til Stein- 
gríms.** Veturinn sem Matthías 
skrifaði Útilegumennina komst hann 
í fyrsta sinn í nánari kynni við 
Shakespeare, er hann las öll verk 
hans í sænskri þýðingu (Hagbergs) 
(sbr. bréf 17. mars 1862). Næsta 
vetur (15. apr. 1863) hvetur hann 
Steingrím til að snúa einum eða 
tveimur leikjum, t. d. “Macbeth eða 
Othello, eða þá hvað helzt The Mer- 
chant of Venice, sem gerði hér 
mesta lukku.” Af þessu er auðséð, 
að Matthías veit þá ekki um neinar 
þýðingar á prjónum Steingríms. En 
í næsta bréfi (11.6.1864) skrifar 
hann: “Yndi og eftirlæti var mér að 
heyra, að þú værir byrjaður á Lear 
og gaman væri að sjá sýnishorn. 
Mitt er svo að segja farið í hund- 
ana. Eg hafði komist í annan akt, 
og varð að hætta, sakir vanheilsu.” 
Þeir félagar virðast, eftir þessu að 
dæma, báðir hafa byrjað á Lear um 
sama leyti, en Matthías, sem á þess- 
um árum leit upp til Steingríms, 
lagði sína þýðingu á hilluna. — 


* Sögukaflar, bls. 115. 

** Bréf Matthíasar Jochumssonar, — 
Akureyri, 1935. 



SHAKESPEAKE Á ÍSLANDI 


31 


Sennilega hefir Steingrímur séð 
Lear leikinn veturinn 1858—59, þá 
í síðasta sinn til margra ára. En 
það má ráða af bréfi Matthíasar 25. 
okt. 1864 að Steingrímur hafi þá 
þegar lokið þýðingunni, þakkar 
Matthías honum þar í sínu nafni og 
þjóðarinnar fyrir þetta menningar- 
verk. 

Lear Steingríms er þannig tví- 
mælalaust fyrsti Shakespeare-leikur 
á íslenzku, þótt eigi kæmi hann út 
fyr en fjórtán árum síðar, 1878,* 
fjórum árum eftir Macbeth Matt- 
híasar. 

f millitíðinni fara ekki aðrar sög- 
ur af þýðingunni en það, að Matt- 
hías fær hana senda — í stað Mac- 
beths síns — til yfirlesturs (bréf 17. 
eða 18. okt. 1869) og líkar hún þá 
ekki að öllu leyti, þykir hún stirð 
nokkuð, og lætur á sér skilja, að 
Steingrímur hafi ekki haft gott af 
fjarvistunum frá “vorum heimaöldu 
slordónum”, sem “tala betur “Fater- 
sproget” en vér prófessorarnir.” 

Hér má skjóta því inn, að auk 
Lears þýddi Steingrímur tvö kvæði 
úr Cymbeline, er annað þeirra þegar 
nefnt, hitt kallar hann “Morgun- 
vísu,” og er það góð þýðing á hinu 
fræga ljóði “Hark, hark! the lark at 
heaven’s gate sings.” (Cymb. Act II. 
Sc. III.). Kom það fyrst út í Svan- 
hvít, þýðingasafni er þeir Matthías 
gáfu út í sameiningu 1877 (2. útg. 
1913 bls. 27; Ritsafn 1:117). Þar 
var líka kvæðið “Ei sætri kossum 
sólin ár þá skín”, sem eg hefi ekki 
fundið í Shakespeare (Svanhvít 2. 

* Lear konungur, sorgarleikur eftir W. 
Shakespeare í íslenzkri þýðingu eftir 
Steingrím Thorsteinsson, Reykjavík, á 
forlag Kristjáns ó. Þorgrímsst>nar, 1878. 
[4], 143 bls. [með athugasemdum]. 


útg. bls. 27—28; Ritsafn 1:24—25), 
og tvö ljóð úr As you like it (Act II. 
Sc. 5. og Act III. Sc. 2) undir titlin- 
um “Skóglíf” (Svanhvít 2. útg. bls. 
35), það eru hin frægu ljóð: “Under 
the greenwood tree” og “Blow, blow, 
thou winter wind,” bæði mjög snot- 
ur í þýðingu, en það er galli, að 
annað erindi vantar í fyrra kvæðið 
og hætti er ekki haldið í hinu síðara. 

Eftir þessa lykkju á leiðinni skal 
aftur vikið að leikritaþýðingunum í 
höndum Matthíasar. Af bréfi 25. 
okt. 1864 sést, að hann hefir verið 
að fást við Othello árið áður en hætt 
við, “sakir annríkis, einkum þó sakir 
þess að eg treysti mér ekki til þess, 
enda hvatti mig enginn.” Úr því 
hefir ekki orðið meira að sinni, en 
26. okt. 1866 kveðst hann ætla að 
reyna við Macbeth seinna um vetur- 
'inn. 30. mars 1867 er hann búinn 
með fyrsta akt, en það er ekki fyr 
en 28. apríl 1869 að Macbeth er lokið, 
og hann sendur Steingrími til yfir- 
lits. 

Haustið eftir (17. eða 18. okt. 
1869) hefir Steingrímur hvatt hann 
að reyna við Hamlet, og tekur Matt- 
hías því ekki ólíklega; en þá um 
veturinn hefir hann haldið sér mjög 
við efnið, því 29. mars 1870 skrifar 
hann, að um næstu póstskipskomu 
vonist hann eftir, “að hafa klúðrað 
af þýðingu yfir 3 leiki Shakespeares, 
nefnilega, auk Macbeths, Rómeó og 
Júlíu og Othello. Með Rómeó fanst 
mér að mér ganga vel, (frá mið- 
þorra til 3 viku Góu), en Othello er 
mér miklu erfiðari og tröllslegri við- 
fangs.” Engin hjálparmeðul hafði 
Matthías “nema kollóttan original- 
inn og Hagberg hinn sænska, sem er 
víst ágætur þýðari.” Biður hann 



32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Steingrím að útvega sér Delíus, og 
“einhver Charles Knight* kve líka 
vera góður.” Mun Steingrímur hafa 
sent honum Shakespeares Werkc, 
hrsg. u. erklart von Nicholas Delius, 
líklega 2. eða 3. útg. (eg hefi haft 
við höndina hina 4. er út kom í Elb- 
erfeld 1876). 

Næsta vetur (28. mars 1871) 
skrifar Matthías Steingrími: “Eg er 
nú með Hamlet og þykir gaman að 
þeim karli. Macbeth, Othello og 
Rómeó og Júlíu hefi eg lokið við. 
Macbeth þýddi eg alveg að nýju (í 4. 
sinn). Delíus er ómissandi alveg.” 
En þótt þýðingarnar lékju nú í 
höndum hans, betur en nokkru sinni 
áður, þá kvaðst hann ekki mundu 
þýða fleiri leiki að sinni. 

Þýðingar Matthíasar komu loks 
út í þessari röð: 

1. Macbeth, sorgarleikur (tra- 
gedía) eftir W. Shakespeare, Matt- 
hías Jochumsson hefir íslenzkað. Út- 
gefendur: Nokkrir menn í Reykja- 
vík, 1874. [4], 104 bls. [með efnis- 
skýringum og athugasemdum eftir 
Stgr. Thorsteinsson. Til grundvall- 
ar liggja skýringar eftir þýzka 
skáldið Bodenstedt, Matthías er hon- 
um ekki sammála um Macbeth og 
frú hans]. 

2. Harnlet Dana-prins. Sorgar- 
leikur (tragedía) eftir W. Shak- 
speare [!]. í íslenzkri þýðingu eftir 
Matthías Jochumsson, Reiykjavík, 
prentað hjá Einari Þórðarsyni, 1878. 
[4], 152 bls. [með athugasemdum 
höfundar, sem getur þess að hann 
fylgi útg. N. Deliuss, en hafi notað 

* Gaf út: The Comedies, Histories, 
Tragedies and Poems of W. Shalcespeare 
2. ed. Liondon, 1842—44, 12 vols. og The 
Stratford Shakespeare, N. Y. 1868, 6 vols. 


þýðingar Hagbergs og E. Lembckes 
til samanburðar]. 

3. óthelló eða Márinn frá Fen- 
eyjum. Sorgarleikur eftir W. Shak- 
speare [!]. Matthías Jochumsson 
hefir íslenzkað. ÍBF. Reykjavík, 
prentaður í prentsmiðju ísafoldar, 
1882. 130 bls. 

4. Rómeó og Júlía. Sorgarleikur 

(tragedía) eftir W. Shakspeare [!]. 
Matthías Jochumsson hefir íslenzk- 
að. ÍBF. Reykjavík, prentað í prent- 
smiðju ísafoldar, 1887. 118, [2] 

[með athugasemdum höfundar, er 
getur þess að hann háfi fylgt C. A. 
Hagberg eða Lembcke “þar sem tví- 
ræðir eða flóknir staðir finnast í 
leik þessMm.”]. 

Geta má nærri, að Matthíasi hafi 
létt, er hann loks sá fram á það, að 
þýðingarnar gátu komið fyrir al- 
mennings sjónir. Þær höfðu kostað 
hann mikla vinnu, og oft hafði hon- 
um fundist, að hann vera að vinna 
fyrir gíg. “Hér er ekkert nema 
eymd, deyfð, hræsni og andlegur 
dauði” skrifar hann 25. okt. 1864, 
þegar hann leggur Othello á hilluna. 
En þótt enginn landa hans hvetti 
hann, — nema Steingrímur — þá 
eggjaði Shakespeare sjálfur hann til 
nýrrar sóknar, og marga glaða stund 
mun hann hafa átt yfir þýðingunum, 
þegar honum fanst andi íslenzkunn- 
ar vera sér sérstaklega handgenginn: 
“Gaman er, Steingrímur,” skrifar 
hann 29. apr. 1869, “að hafa Alad- 
díns-anda íslenzkunnar í vestisvas- 
anum og geta sigað honum þegar 
maður vill á bergrisa og berserki, og 
eins látið hann verða flugu og fiðr- 
ildi og skinnhettufiður, eins og Grá- 
mann í Ármannssögu gerði fyrir 
Þorstein!” 


SHAKESPEARE Á ÍSLANDI 


33 


Það mun nú ekki ofmælt að Matt- 
hías, þegar bezt lét, hafði þennan 
anda í vestisvasanum, og að öðrum 
hafi fundist það má yfirleitt á því 
marka, að menn skyldu fást til að 
leggja fé til að prenta leikritin. Og 
þegar Macbeth kom út 1874 var þýð- 
ingunni hælt af J(ónasi) J(ónas- 
syni) í Þjóðólfi (18. og 30. maí 
1874). Eg hefi ekki séð ritdóma um 
Hamlet 1878. En Othello 1882 átti 
eftir að verða persóna í nýjum 
harmleik fyrir Matthías, harmleik, 
sem þó snerist upp í “komedíu” 
áður en lauk. Til þess lágu orsakir 
þær er nú skal greina. Eiríki Mag- 
nússyni, sem var gamall vinur Matt- 
híasar, var í nöp við skáldið síðan 
1874, að honum þótti sem Matthías 
hefði brugðist í fylgi sínu við Jón 
Sigurðsson. f öðru lagi var Eiríki 
meinilla við forseta Bókmentafélags- 
ins, Magnús Stephensen, og voru 
þær væringar bæði fornar og nýjar 
(út af hallærisbjörginni 1882). í 
þriðja lagi var Eirikur innilega ó- 
sammála aðferð Matthíasar, að 
reyna heldur að halda anda, en orð- 
um frumritsins. Eiríkur krafðist 
þess eigi aðeins að rétt væri þýtt, 
heldur líkt helzt orðrétt. í ákafan- 
um fanst honum lítið gott um þýð- 
inguna að segja, nema það, “að inn- 
an um hana finnast heppnar glepsur 
hér og þar.” Telur hann, að Matt- 
hías hefði mátt læra meira af “snild- 
arþýðingu” Steingríms á Lear kon- 
ungi. Svo kemur villudálkurinn, og 
yrkir Eiríkur upp hina rangþýddu 
staði. Margar af villunum stafa 
frá hinni sænsku þýðingu Hagbergs, 
en einnig þar fyrir utan fann Eirík- 
ur marga staði, er honum þótti los- 
aralega þýddir. Þessi dómur: “Oth- 


ello Matthíasar” kom í Þjóðólfi 15. 
og 22. desember 1883. Matthías 
svaraði í sama blaði (2. febr. 1884) 
og taldi Othello einna fullkomnustu 
þýðingu sína, enda hefði hann þýtt 
leikinn þrisvar, síðast með til- 
styrk þeirra Deliuss, Hagbergs og 
Lembckes. Gat hann að vísu ekki 
borið af sér rangar og lausar þýðing- 
ar, en taldi að enginn sanngjarn 
maður mundi fella þýðinguna í heild 
fyrir þær misfellur, og hafði þar 
vissulega rétt fyrir sér. 

Deilan gekk sinn gang. Bókmenta - 
félagsforseti reyndi að skjóta á- 
byrgðinni á prentun ritsins til rit- 
nefndar, sem í voru Steingrímur 
Thorsteinsson, Ben. Gröndal og B. 
M. Olsen.* Matthías reyndi að fá 
þá ritnefndarmenn til þess að taka 
sínu máli,** en hafði lítið upp úr 
krafstrinum, nema óviðjafnanlega 
grein eftir Gröndal, sem rekur enda- 
hnútinn á þessar grátbroslegu róst- 
ur. Hætt er við að Matthíasi hafi 
þótt greinin nokkuð út í hött, en þó 
get eg ekki stilt mig um að taka 
hana upp hér, enda sýnir hún vel 
afstöðu Gröndals, þriðja höfuð- 
skáldsins, til þeirra félaga sinna. 
Greinin heitir “Út af Othello” og 
kom í Norðanfara 14. mars 1885.*** 
Kveðst Gröndal þar ekki vilja taka 
neina ábyrgð á prentuninni, “og 
hvað var ónáttúrlegt í því þótt eg 
treysti öðrum eins manni og Matt- 
híasi til að þýða rétt?” Þvínæst 
lætur hann uppi álit sitt á þessum 


* “Leiðrétting” eftir M. Stephensen, 
Þjóðólfur 1883, bls. 146. 

** “Othello”, ísafold 28. jan. 1885; sjá 
andsvar Eiríks isafold 6. maí 1885. 

*** Að þessani grein vikur Gröndai í 
bréfi til E. M. 11. 'okt. 1885, sjá Sendibréf 
frá Ben. Gröndal, Rvík. 1921, blsj. 56. 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þýðingum, sem þeir skáldbræður 
hans voru kafnir í um þessar mund- 
ir: “Þess konar þýðingar gera þýð- 
endunum sjálfum mest gagn með 
því, að þegar útlendir menn sjá 
titilblaðið (um annað geta þeir ekki 
dæmt), þá segja þeir: “Þetta má 
vera einn helvítis kall, þessi Matt- 
hías, eða þessi Steingrímur, hann 
hefir þýtt Shakespeare! En svo er 
nú einn annar púnktur í þessu máli, 
sem mig snertir. Um það leyti á 
þessu stóð með þýðinguna, þá hafði 
Matthías lofað mér ösku frá Heklu 
í þremur flöskum, og átti að vera sín 
úr hverjum stað; eg ætlaði að leita 
að Díatómeum í öskunni. Svo leið 
nokkur tími, og þá datt mér í hug, 
að ef eg dræpi Matthías þá mundi 
hann drepa mig aftur og senda mér 
blásýru í flöskunum; en eg mundi 
halda, að það væri brennivín, og 
drepa mig á því og kannske fleiri. 
Það var því ekki annað fyrir en að 
senda þýðinguna burt með góðu; en 
öskuna hefi eg aldrei fengið, og 
mun Matthías muna þetta. Eg hefi 
nú ekki annað gert, en bjarga mér 
frá dauða, og án efa fleirum, 
kannske mörgum mönnum, og þyk- 
ist eg eiga skilið að fá medalíu fyrir. 
Það vita og allir, hvað það gildir, ef 
nokkur þorir að efast um fullkom- 
legleika þessara skálda, enda smá- 
skálda, sem nú eru altaf að kvaka, 
þá er persónuleg óvinátta eða hatur, 
alt á að vera partiska og öfund, ef 
ekki er samsinnt öllu þessu lofi, sem 
hljómar um hina yngri, hversu lítið 
sem í þá er varið; og svo lofkvæðin 
og reykelsisfórnirnar fyrir hina 
eldri, sem altaf eru að kveða, þó þeir 
í rauninni sé fyrir löngu orðnir ónýt- 
ir; þeir hafa ekki vit á að hætta, en 


eru að nudda með eintómar þýðing- 
ar og standa í að taka á móti lof- 
kvæðum, afhjúpunar forréttingum, 
og reykelsisfórnum, — hreppstjór- 
arnir ættu að kynna sér ritgjörðina 
í gömlu Félagsritunum um pottösku- 
brennu af þangi, og Hjaltalín gamli 
hélt einnig þangbrenslunni fram, og 
liggur þá beint fyrir að skylda 
hreppinn á þessum ölturum dýrðl- 
inganna . . .” 

En á meðan skáldin og fræði- 
mennirnir deildu um þýðingarnar 
sat gamall bóndi nprður í Þingeyjar- 
sýslu og nam ensku til þess að geta 
lesið Shakespeare á frummálinu. — 
Það var Tómas Jónsson, bóndi að 
Hróastöðum, bókvís, en búmaður lít- 
ill. Um hann gekk þessi saga: “Eitt 
sinn gengu óþurkar að sumarlagi og 
hröktust töður manna. Loksins kom 
þurkur daglangt, þá fór maður einn 
hjá Tómasi, og var hann þá að 
þurka bækur sínar í hlaðvarpanum* 

En nú víkur sögunni til Eiríks 
Magnússonar. Hann hefir eflaust 
ætlað að sýna löndum sínum hvernig 
þýða ætti Shakespeare rétt og því 
tók hann sér nú fyrir hendur að þýða 
Storminn (The Tempest). Er auð- 
séð, að Othello-deilan hefir hleypt 
honum af stað. Hann þýddi mest- 
allann leikinn í september 1883** og 
sendi hann fyrir jól forseta bók- 
mentafélagsins,*** en mun hafa 


* Guðm. Friðjónsson, “Þingeyingar” í 
Eimr. 1906, 12: 5—27, 112—133. Oarl 
Kucíhler, Geschichte der ísl. Dichtung der 
Neuzeit (1800—1900) Heft II. Dramatik, 
Leipzig, 1902 telur (hls. 38) Tómas dáinn 
um 1880. Hann orti tvö leikrit: Yfirdóm- 
arinn, og Hallur (ópr.). 

** Sbr. bréf til Stgr. Thorst. 1. okt. 
1883 þar í sem sýnishom IV. akt, 1. sjón- 
svið. 

Bréf 13. des. 1883. 



SHAKESPEAKE Á ÍSLANDI 


35 


fengið afsvar. Þýðingunni lét hann 
fylgja frumtextann með skýringum 
og athugasemdum, sendi hann það 
heim til Reykjavíkur í janúar 

1884, * en bókin kom ekki út fyr en 

1885. ** Hafði Eiríkur leitað til 
stjórnarinnar um nokkurn styrk til 
útgáfunnar, með það fyrir augum 
að hún yrði notuð sem skólabók, en 
ekki fengið. Gerir hann grein fyrir 
aðferðum sínum í formála, ritar 
grein “Úr æfi Shakespeares” á und- 
an þýðingunni, en nokkrar “almenn- 
ar atughasemdir” um erfiða staði í 
henni á eftir, auk “Eftirmála” þar 
sem hann fer nokkrum orðum um 
þýðingu leiksins, grundvallarhug- 
mynd hans, persónur hans og bygg- 
ingu. í “formála” fyrir útgáfunni 
segir hann sögu Stormsins, gerir 
grein fyrir tilgangi útgáfunnar og 
telur hjálparmeðöl sín: Það er texta- 
útgáfa þeirra G. W. Clark og W. 
Aldis Wright (Cambridge 1863—í 
níu bindum), og skólaútgáfa W. A. 
Wrights (Oxford 1874), henni hefir 
Eiríkur fylgt mjög í “skýringum” 
orða, er reka lestina hjá honum. — 
Margt er samt frumlegt í skýring- 
um þessum, því Eiríki hefir dottið 
margt í hug, en þó verður að taka 
sumu af því með varúð, sem hann 
segir um ætterni orða, því málvís- 
indi voru þá enn skamt á veg komin, 
ekki sízt í rannsóknum á samhengi 
forn- og mið-ensku við norrænu. 

Að öllu samanlögðu mátti útgáfan 

* Bréf ,til Stgr. Thorst. 16. jan. 1884. 

** Stormurinn, sjónleikur eftir William 
Shakespeare. I. íslenzk þýðing eftir Eirík 
Magnússon, M.A., Reykjavik, Sigm. Guð- 
mundsson prentari, 1885. Bls. XXIV, 110 
(með titilmynd). II. Frumtexti. trtgefinn 
með akýingum af Eiríki Magnússyni M.A. 
Reykjavík, Sigrn. Guðmundsson, prentari, 
1885, bls. XV, 188, (2), IV. 


með þýðingu °g skýringum þykja 
ágætis bók, og var það skaði að 
tómlæti (ef ekki kali) stjórnarinnar 
í garð Eiríks, hindraði það, að hún 
væri notuð, sem skólabók í lærða 
skólanum. Mætti jafnvel nota hana 
enn í dag með athugasemdum kenn- 
ara. Hinu hafa menn heldur ekki 
veitt athygli að með þessari útgáfu 
stóð ísland jafnsnjalt eða snjallara 
grannlöndunum Danmörku og Nor- 
egi, og það öldina út. í Danmörku 
hafði Macbeth komið í lélegri skóla- 
útgáfu 1855, síðan ekki fyr en 1903 
í bættri útgáfu á borð við Storminn. 
í Noregi kom The Merchant of Ven- 
ice út 1880 og síðan 1902, hvort- 
tveggja góðar útgáfur. 

Stormurinn fékk tvo dóma á fs- 
landi. Var hinn fyrri eftir (Dr.) 
Jón Stefánsson og Valtý Guðmunds- 
son.* Töldu þeir þýðinguna að 
mörgu leyti góða, en þó gallaða sök- 
um stirðleika máls og kveðandi. — 
Skilning á frummálinu viðurkendu 
þeir ágætan. Annars þykir þeim 
til lítils koma, að vera að þýða 
Shakespeare, íslenzk alþýða skilji 
ekkert í honum. Gætir hér áhuga- 
leysis þess, sem nú lætur skáldið af- 
skiftalausan um fullan aldarþriðj- 
ung. Hinn dómurinn var eftir skáld- 
ið Grím Thomsen, lauk hann svo 
dómi sínum, að fátt væri meistara- 
legt við þýðingu þessa nema það að 
hún væri eftir meistara Eirík Mag- 
nússon.** 

Þess má geta, að Eiríkur gefur 
það í skyn í svari sínu til þeirra tví- 

* 1 Þjóðólfi 14. og 21. maí 1886, svar 

Eiríks í sama bl. 24 o g 29. ág. 1886. 

** Fróði, 6. septi 1886 [merkt: Ariel]. 
Svaraði Eiríkur með flugritinu: Dr. Grím- 
ur Thomsen, ritdómari og skáld. Vöm o- 
sókn eftir E. M. Cambridg-e, 1887. Bls. 14. 



36 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


menninganna, að bókin hafi fengið 
betri dóma hjá ensku fræðimönnun- 
um James Bryce og Henry Sweet, 
en hvort þeir dómar hafi verið prent- 
aðir, veit eg ekki. 

Að lokum má geta þess, að Eirík- 
ur byrjaði að þýða Vetraræfintýri 


(WinteFs Tale) eftir Shakespeare, 
og er handritið að þýðingarbrotinu 
nú í Landsbókasafni, er það eina 
handritið, sem við Shakespeare er 
kent í hinni nýju handritaskrá 
safnsins eftir Pál E. Ólason. 

(Framhald í næsta árg.) 


HEIMKOMUMINNI TÓMÁSAR SKIPSTJÓRA BJARNASONAR* 


Oss eí lengur lúrir 
Leiðindanna pín 
Eftir ótta-skúrir 
Unaðssólin skín 
Nú má kviður sannast sá 
Oss, sem flutti ástvin heim 
Auðnan hættum frá. 

Hafs úr harða drifi 
Hirti refla á 
Lent er loks í Rifi 
Lista hetjan kná 
Tómás borinn Bjama, mær. 
Fleyjir-stjóra fagna bezt 
Fijóð og bömin kær. 


Mæring mastra-vagna 
Mar ofsóknum frá 
Eins hér allir fagna 
Og þeim lofgerð tjá 
Heim er sendi heilann þig 
Sævar harðri hættu frá 
Hetjan mannborlig. 

Ver velkominn öllum 
Vinur einka kær 
Heims frá hrannarföllum 
Hamingjan þér skær 
Skíni um höf og hauður eins 
Og á meðan grundin grær 
Gæti og varni meins. 

Bjarni Guðmundsson 


* Fyrir kvæðd þessu er oss gerð grein á þessa leið: 

“Erindin orti Bjami Guðmundsson systursonur Sigurðar Breiðfjörðs, til skipherr- 
ans Tómásar Bjamasonar á Rifi á Snæfellsnesi, er Tómás, eftir marga vikna hrakning 
í ólgusjó út á hafi kom heill með skipshöfn sína siglandi í Rifs-ós. Eg dirfist að biðja 
um að erindi þessi verði prentuð í Þjóðræknisrítinu svo þau glatist ekki að öllu þegar 
eg er horfin.’ 1 

Systurdóttir Tómásar, gömul kona. 



Eftir Guðrúnu H. Finnsdóttir 


Kvenfélagið sá æfinlega um sam- 
komuna, sem haldin var í kirkjunni 
á sumardaginn fyrsta. Sumardagur- 
inn fyrsti er íslenzkur hátíðisdagur. 
Þeirri hátíð vors og sólar hafa fs- 
lendingar kveðið lof og dýrð í ótal 
kvæðum, söngvum og sálmum um ár 
og aldir. 

Ragnhildur gekk hröðum skrefum 
á leiðinni vestur í kirkju. Dagurinn 
var fagur, veðrið sólríkt og bjart, 
en köld norðan gola vann kappsam- 
lega á móti sólargeislunum. 

Það lá vel á Ragnhildi, fyrst og 
fremst var þetta sumardagurinn 
fyrsti, og svo hlakkaði hún til sam- 
komunnar og að undirbúa hana. Hún 
sá um að miklu leyti, að minsta kosti 
í eldhúsinu, að alt færi vel úr hendi. 
Þar þafði hún haft umspón ,iog 
frammistöðu um fjölda mörg ár, og 
þar fanst henni hún eiga heima og 
vera drottning í ríki sínu. Með 
Verkhygni, lipurð og útsjón stjórn- 
aði hún og skifti verkum með kon- 
unum. 

Á svona tyllidögum, þegar þurfti 
að undirbúa samkomuhöld og veizlur 
í sambandi við það, var Ragnhildur 
æfinlega sú fyrsta til að koma í 
kirkjuna og byrja að vinna, og sú 
síðasta til að fara heim þaðan. Svo 
var í þetta skiftið, hún kom fyrst, 
en hinar kvenfélagskonurnar, sem 
stóðu fyrir samkomunni, voru að 
smátínast inn í kirkjuna. Margt 
handarvikið þurftu þær líka að gera 
fyrir kvöldið. Fyrst byrjuðu þær á 
því að flytja vorið inn í kirkjuna, 


með því að prýða hana með blómum 
og fyrsta vorgróðrinum, rauðvíði- 
kvistum með útsprungnum silfur- 
litum humlum. Þær af konunum, 
sem höfðu manna forráð, það er að 
segja, áttu menn og bíla, fengu 
vanalega einhverja af þeim, sem 
voru liprir í sér og eftirlátir við kven- 
félagið, til að keyra út þangað, sem 
rauðviðir uxu, og sækja þetta vor- 
skrúð fyrir samkomuna. Og karl- 
mennirnir fóru og komu til baka, oft 
með kaldar hendur, en glaðir í anda 
yfir að hafa leyst þessar þrautir 
fyrir kvenþjóðina. 

Þegar konurnar höfðu lokið við að 
prýða kirkjuna uppi, var tekið til 
óspiltra mála og unnið af kappi 
niðri í samkomusalnum. Þar var 
slegið upp borðum um þveran og 
endilangan salinn. 

Konurnar skiftu nú með sér verk- 
um, sumar gengu um og breiddu 
dúka á borðin, aðrar báru fram 
borðbúnað og lögðu á þau, nokkrar 
röðuðu blómum í blómsturvasa, og 
hópur vann úti í eldhúsi við að út- 
búa matinn. Á styttri tíma en ætla 
mætti, fyrir jafn mikla vinnu, var 
alt tilbúið, hátíðabragur yfir öllu, 
salurinn veizlubúinn, borðin skreytt 
blómum og hlaðin vistum, hlaðin af 
ýmsum mat tilbúnum á íslenzka 
vísu. 

Ragnhildur stóð í eldhúsdyrunum 
og horfði fram yfir salinn. Henni 
var hlýtt í skapi við að sjá hvað 
alt var orðið vistlegt, vinsamlegt og 
aðlaðandi þarna inni. Konurnar 



38 TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


voru að búa sig til heimferðar, því 
flestar af þeim áttu bú og börn sem 
þær þurftu að annast um. Og svo 
urðu þær líka að hafa hama skifti 
fyrir kvöldið, því spariklæddar komu 
þær ekki í svona vinnu, nema Ragn- 
hildur, en hún var æfinlega klædd í 
línúlpu til hlífðar svarta silkikjóln- 
um, sem hún hafði átt fyrir spari- 
kjól í mörg ár, og sumar konurnar 
brostu að hvað var orðinn gamal- 
dags. En Ragnhildi stóð það á 
sama, hún kunni vel við sig í gamla 
kjólnum og hann fór henni vel. 

Hún var nú orðin ein eftir, því 
hún tók að sér að halda þarna vörð 
og lagfæra smávegis, sem með þurfti 
í eldhúsinu, þar til alt var þar í röð 
og reglu fyrir kvöldið. Stórir katlar 
af sjóðandi vatni stóðu tilbúnir fyrir 
kaffið og kaffikönnurnar stóðu sótt- 
hreinsaðar, með þvegna skjanna, 
hlið við hlið í langri röð á hliðar- 
borði, og biðu eftir því að vera born- 
ar af fríðum frammistöðukonum 
fram og aftur á milli gestanna í 
kvöld. Ragnhildur gekk á milli 
borðanna, til að líta eftir að ekkert 
hefði gleymst eða farið aflaga. Hér 
og þar lagaði hún blóm, sem henni 
fanst ekki fara nógu vel, eða færði 
til disk, sem henni þótti líta betur út 
á öðrum stað. Þessar smávegis 
handatiltektir, sem stundum gera 
muninn á, hvort útlitið er fallegt 
eða kæruleysislegt. Hún fann til dá- 
lítillar þreytu í fótunum og bakinu, 
en hún hafði nógan tíma til að hvíla 
sig, áður en samkoman byrjaði. 
Hún nam staðár fyrir framan leik- 
pallinn og horfði á tjaldið, sem var 
í baksýn, íslenzk fjallasýn—ljóm- 
andi fallega máluð, og tjöldin, fyrir 
framan pallinn, voru dregin svo mik- 


ið til hliðar, að gestirnir gætu horfl 
þarna í anda heim til íslands. j 
pallinum framarlega stóð borð mef 
stóru blómakeri fullu af rauðvíði 
Ragnhildur var ánægð með útsýnið 
Hún vissi að til hliðar uppi á pallin 
um, var þægilegur hægindastóll, sen 
gaf góða hvíld. Hún gekk nú upj 
þangað, og stansaði við borðið 0 | 
strauk fingrunum mjúklega yfi 
humlana, tók tanna og strauk honun 
við kinnina — börn vorsins. Ekker 
var svona fínt og mjúkt viðkom 
nema kollurinn ii ungabarni og húi 
hvíslaði lágt: “Vorið — — vorií 
góða, vorið blíða.” 

Uppi í kirkjunni var söngfólkið 
sem ætlaði að skemta í kvöld, að æfí 
sig. Ragnhildur heyrði greinilegs 
músikina. Falleg og þýðleg sópranó- 
rödd söng kvöldbæn Björgvins Guð- 
mundssonar með alvöru og þunga — 
“Nú legg eg augun aftur — Ó gu' 
þinn náðarkraftur, mín veri vörn 
nótt”. — Orðin og tónarnir félh 
friðandi um huga og hlustir. Óvenj i: 
há og hljómfögur tenórrödd söng 
nú “ólafur reið með björgum 

fram-”, hófadynurinn í undir 

spili Sveinbjörnsons heyrðist greini- 
lega. Ragnhildur gamla réri af ein 
skærri ánægju, réri með fallandan 
um í laginu, og sá í anda heim í hái 
hulduhamrana og hinar glæsilegu 
huldukonur, er reyndu að heilla 
ólaf. Sama röddin byrjaði nú að 
syngja lag Sigfúsar Einarssonar 
Gígjan, syngja það undursamlega 
vel, og var það auðheyrt á fram- 
burði og áherzlum orðanna, að 
söngvarinn lagði sig fram til að 
gera kvæði Gröndals góð skil. Ragn- 
hildur lagði við hlustirnar, hún 
mátti ekkert missa af fegurð söngs- 



DRAUMUR 


39 


ins. — “0g gullinn strengur gígju 
veldur hljóði, og glitrar títt um 
eilíft sumarkvöld — þar roðnar 

aldrei sverð af banablóði- 

“Og harpan skelfur hátt í andans 
geimi, af höndum veikum snert um 

dimma tíð-” Og söngvarinn 

hélt áfram með hlýjum hreinum 
litauðugum tónum — “Eg kný þig 

enn þá, gígjan mín til gleði-” 

vísan sungin til enda og svo varð 
þögn, þessi tómláta þögn, þegar 
menn langar til að hlusta lengur og 
heyra meira.- 

Nú var söngfólkið sjálfsagt að 
fara því hún heyrði samtal og um- 
gang uppi — nei, aftur var byrjað 
að leika á píanóið og inngangs tón- 
arnir af Længsel eftir H. Kerulf 
hljómuðu þýtt og sönglega, tenór- 
inn greip inn í lagið og söng nú vís- 
ur Jónasar Hallgrímssonar “Eg uni 
mér ekki út í Máney”. Söng þær 
með öllu því þunglyndi og óyndi, er 
býr á laginu og vísunum. Ragn- 
hildur hlustaði og það var ekki frítt 
við að hún hefði kökk í hálsinum. 
Nú heyrði hún að fólkið gekk fram 
gólfið með glaðværu samtali, fór 
niður stigann og skelti hurðinni í 
lás. 

Nú voru allir farnir og hún vay 
orðin ein eftir, og þó ekki ein, söng- 
urinn og kvæðin voru á sveimi um- 
hverfis hana. Þarna var ef til vill 
draumurinn síðastliðna nótt að ræt- 
ast. Núna þessa stundina höfðu 
henni borist til eyrna hljómar, sem 
sendu huga hennar um undra geima. 
Bænin ort af skáldinu og vitmann- 
inum mikla, sem heitast bað fyrir 
íslenzkri æsku með áhrifum sínum 
og lífsstarfi á ofanverðri 19. öld- 
inni. Þjóðlagið, söngvar og kvæði, 


sem lifðu í hugum fólksins og hver 
kynslóðin kendi annari. — Róman- 
tíski ljóminn og flugið í Gröndal — 
og Jónas, sem æfinlega kvað “allri 
rödd fegra.” — 

Draumar eru stundum fyrir dag- 
látum — “Eg uni mér ekki út í 
Máney” — lengi hafði óyndið þjáð 
Ragnhildi fyrstu árin hér vestra — 
og bringubrotin, með þunga sorg í 
hjarta hafði hún komdð hingað. 
hingað í þessa kirkju, fyrir mörgum, 
mörgum árum, einmana og harm- 
þrungin. Hér hafði hún grætt kjark 
og þrótt til að ganga upprétt með 
glöðu bragði. Hér hafði sál hennar 
þroskast og hún lært að verða trú- 
uð kona, hér hafði hún vanist björtu 
og hlýju andlegu víðsýni. f ein- 
stæðingsskap og heimilisleysi hafði 
hún fundið heimili hér — því litla 
svefnstofan, sem hún leigði, gat tæp- 
lega kallast heimili, og alla daga 
dvaldi hún á annara heimilum við 
saumaskap. En hér gat hún unnið 
á annan hátt, og sú starfslöngun 
hennar fengið að njóta sín. 

Og Ragnhildur gamla hagræddi 
sér í stólnum, brosti með sjálfri sér 
og horfði fram yfir salinn. Hér sat 
hún ein í öndvegi, og henni flugu í 
hug hendingar úr gömlu tröllasög- 
unni “Brúður er á bekk sett — 
breiddir eru dúkar, full eru ölker svo 
flóir út af . . .” Hana langaði, að 
nú hröðuðu hingað ferð sinni, ekki 
tröll, heldur horfnir vinir og vanda- 
menn, kannske væru þeir hér líka alt 
í kringum hana að fagna sumrinu. 
Hún unni, og trúði næstum, íslenzku 
þjóðsögunni um, að svo væri lífs- 
magnið mikið á sumardaginn fyrsta, 
að þeir dauðu fengju þann dag að 
líta upp úr gröfum sínum, til að 



40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fagna sumrinu. Hver veit? Þjóð- 
sögurnar fela í sér alda reynslu, 
alda sannleik saman þjappaðann, 
sem hver skilur svo á sína vísu. 
Þjóðsögur, hvað hún hafði trúað 
þeim bókstaflega þegar hún var 
barn og unglingur í föðurgarði, og 
Ingveldur gamla, vinkona hennar 
átti sinn þátt í því. 

Ingveldur hafði verið vinnukona 
hjá foreldrum hennar frá því Ragn- 
hildur mundi eftir sér, og Ragnhild- 
ur hafði verið uppáhaldið hennar. 
Aldrei átti Ingveldur gamla of ann- 
ríkt, til að sýna Ragnhildi umhyggju 
og blíðu, þegar hún flýði með barna- 
raunir sínar til gömlu konunnar. 
Með hrjúfum vinnuhöndum strauk 
hún burtu tárin. Enda hafði Ragn- 
hildur verið viljug að snúast í kring 
um Ingveldi og hjálpa henni til við 
þau verk, sem þóttu hæfa aðeins 
gamalmennum og börnum. En und- 
ir handleiðslu Ingveldar leið tíminn 
fljótt og vinnan varð auðveld, því 
hugurinn var á flugi út um lönd 
æfintýra og þjóðsagna. Hann ferð- 
aðist inn í hamrahallir huldufólks- 
ins, út um glæsivelli æfintýranna og 
inn á hin ægilegu, leyndardómsfullu, 
myrku lönd draugasagnanna. Ing- 
veldur sagði henni frá þessum löngu 
liðnu undrum með slíkum sannfær- 
ingarkrafti og alvöru að Ragnhild- 
ur skildi, að þetta hafði alt skeð og 
átti sér stað. Ingveldur þekti 
margskonar ráð, grös og steina, sem 
voru hjálp og vernd veikum og hjálp- 
vana manneskjum, gagnvart 
kyngikrafti álfa, trölla, óvætta og 
drauga — þessa myrkra lýðs, sem 
ofsótti menska menn. 

Nú var Ragnhildur búin að gleyma 
því flest öllu og missa trúna alger- 


lega á öll slík hindurvitni — en 
kannske var það falið í undirvitund- 
inni, þessari ruslaskrínu hugans, 
sem menn áttu nú svo annríkt við 
að róta til í og tína skran upp úr 
— það var ekki orðið líft á þess- 
ari jörð fyrir sálfræði, undirvit- 
und og draumarannsóknum andlegra 
skottulækna, sem ekki báru minsta 
skynbragð á hvað þeir voru að 
þvælast með. Maður mátti naumast 
stinga upp í sig matarbita eða fá 
sér kaffisopa, svo að þar væri ekki 
rannsóknarefni á einhverjum voða- 
legum niðurbældum ástríðum og 
holdlegum ofsa. Komplexin ofsóttu 
mennina eins og draugarnir fyrr á 
tímum, og Ragnhildi lá við að halda, 
að það hefði verið létt verk að verj- 
ast fáeinum skottum, saman borið 
við öll þau ósköp, sem fólk sýndist 
vita af í undirvitund náunga síns. 
Ojæja, sálartötrin voru nú kannske 
ýmislega til fara, enda voru þær nú 
dregnar fram eins og kláðakindur, 
til hreinsunar og lækninga, sagði 
fólkið. Og Freud var svo borinn 
fyrir öllu þessu komplexa umstangi. 
Versta ófreskjan voru samt draum- 
arnir, engin með viti sagði nú lengur 
frá hvað sig hefði dreymt, eða fékk 
aðra til að ráða draum, svona bæði 
í gamni og alvöru, því þá var óðara 
þessi sjálfboða rannsókn hafin. Þeir 
sem hlustuðu á draumana hvestu 
eyrun, drógu augnalokin saman, 
sléttu úr andlitunum og urðu svip- 
lausir, tilbúnir að reikna út í yztu 
æsar, hverskonar óþverri væri nú 
að stinga upp eyrunum úr huga 
þess, sem sagði drauminn. Það var 
líkast að sjá aðferðina, og þegar 
hrafnar hoppa í kringum hlass og 
leita að görnum. Sá sem sagði 



DRAUMUR 


41 


drauma rakti garnir úr sinni eigin 
sál handa áheyrendunum að brýna 
goggana yfir og slíta sundur á milli 
sín. 

Þá var útskýring Ingveldar gömlu 
hugðnæmari, og hér eftir ætlaði 
Ragnhildur að halda sér að henni. 
Henni var það enn í fersku minni, 
þegar hún var látin byrja á að vaka 
yfir túninu, þá þótti Ingveldi gömlu 
það oflagt á hana svo unga, en Ragn- 
hildi sjálfri fanst að hún vaxa að 
virðingu og manngildi. Og þar úti 
í töfrum íslenzku vornáttanna lærði 
hún að una sér vel í einveru, fékk 
ráðrúm og næði til að gefa sínum 
barna hugsunum og ímyndunarlífi 
lausann tauminn. Marga nóttina, 
þegar hún hafði verið ein á ferli og 
allir sváfu, jafnvel fuglarnir voru 
hljóðir, og sjálf jörðin lá þögul og 
fjarlæg í óljósu Jágnættinu, var 
ekki frítt við að hún hefði verið 
óttafull og einmanaleg. Hún hafði 
horft með skjálfandi hjarta í hvern 
krók og kima eftir álfum og vofum, 
en sá aldrei neitt. Eitt af þeim 
mörgu góðu ráðum, sem Ingveldur 
gamla hafði gefið henni var, að ef 
hún sæi, eða yrðu á vegi hennar 
bláir hálfgegnsæir reykjarstólpar, 
svona á stærð við fólk, að láta þá 
algerlega afskiftalausa, hvorki tala 
til þeirra, né á nokkurn hátt for- 
vitnast um hagi þeirra. Hún sagði 
Ragnhildi að þetta væru sálir sof- 
andi fólks, er fengi nú að reika þar 
um í svefni, sem hugur þeirra þráði 
að vera að deginum til. En ef þess- 
ar draumverur voru á nokkurn hátt 
truflaðar eða gert snögglega hverft 
við, þó dó sá í svefni, sem fyrir því 
varð. Sökum þess að sálin var á 
svefngöngu, þegar raskað var ró 


hennar, rataði hún ekki aftur til 
síns rétt bústaðar, heldur sveimaði 
um eirðarlaus. Og að verða þess 
valdandi var hið mesta ógæfuverk. 
En Ragnhildur hafði aldrei mætt 
þessum draumverum Ingveldar, og 
hafði alveg gleymt þeim. En lík- 
lega höfðu þessar sögur geymst ein- 
hversstaðar í leynihólfum hugans. 

f nótt sem leið dreymdi hana, að 
hún þóttist vera stödd alein úti á 
víðavangi, það var um náttmála- 
skeið og síðasta kveðja hverfandi 
dags og sólar, aftanskinið, lá eins 
og kóróna úr rauðagulli um fjalla- 
tindana. En hið neðra um hlíðarnar 
og undirlendið breiddi fjólublátt 
húmið rökkurslæður sínar. Einmana 
friður lá yfir öllu landinu. Létt og 
hratt og fyrirhafnarlaust barst hún 
áfram, og hún vissi að hún hafði 
ferðast óraleið, en eins og skeður 
aðeins í draumi, fann hún engan 
ferðalúa, né undraðist vegalengdina. 

Það var eitthvað kunnuglegt við 
landslagið, en þó gat hún ekki áttað 
sig á, hvar hún var stödd. Landið 
var undra fagurt. Fjöllin risu há 
og eins og meitluð af meistara hönd- 
um. Silfurtærar ár og lækir runnu 
stall af stalli, mynduðu fossa og 
flúðir, og niðri á undirlendinu vöfð- 
ust árnar um grænkuna eins og 
silfurbönd. Ragnhildur hafði aldrei 
séð svona blá vötn, eða skínandi 
haf. Undarlegur þytur og ómar bár- 
ust að eyrum hennar, ekki ósvipað 
því, að langt úr fjarska heyrðust 
andvörp storms og strauma, vinda- 
þytur og vatnaniður svo fjarri, að 
það lá meira á vitund hennar, en að 
hún heyrði það í raun og veru. Ragn- 
hildur svipaðist um og reyndi að 
átta sig, og þá tók hún alt í einu eftir 



42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


því, að hún var hér ekki ein á ferð. 
Alt í kringum hana voru hópar og 
herskarar af einhverskonar verum, 
sem líktust óljósri reykjarmóðu í 
mannsmynd. Hver einasta ein af 
þessum verum sýndist vera ein og 
útaf fyrir sig. Hana langaði að 
slást í för með þeim, en engin virtist 
finna þá löngun hennar eða gefa 
henni gaum. 

Ragnhildur rétti út hendina og 
reyndi að snerta þær, en greip í 
tómt. Óútmálanleg löngun til að 
komast út úr þessari óvissu fylti 
huga hennar, en hún var alt í einu 
uppgefin og máttlaus og komst 
hvergi. Ragnhildur kraup ofan í 
flauélsmjúkt grasið og fann að hún 
tilheyrði þessari jörð og gróðri. Tár- 
in þung og heit runnu niður kinnar 
hennar og sameinuðust dögginni. 
Aðeins í draumi geta menn orðið 
svo hjálparvana og yfirgefnir og 
hún var þarna. 

Alt í einu fann hún hrjúfa, hlýja 
hönd strjúka sér um vangann. — 
Þetta handtak átti bara ein mann- 
eskja. Ragnhildur leit upp fegins- 
augum, og þarna sat Ingveldur 
brosandi við hlið hennar í grasinu. 
Ragnhildur mundi eftir því í 
draumnum, að Ingveldur var dáin 
fyrir löngu síðan, en þarna sat hún 
nú samt, sjálfri sér lík, ogj sama 
traustið og velvildina og áður, fann 
hún nú í nærveru hennar. Ragnhild- 
ur gaf henni nánar gætur, og henni 
fanst að Ingveldur vera tignari, 
stærri, og yfir henni lægi ljómi, sem 
hún mundi ekki eftir frá æskuárun- 
um. 

“Hvar erum við staddar Ingveld- 
ur?” spurði Ragnhildur. 

Ingveldur svaraði rólega: “Við 


erum staddar í heimi hugans, út í ^ 
þeim björtu löndum, þar sem allir 
draumar verða að veruleika og veru- * 
leikinn að draumum.” 

Ragnhildi fanst í draumnum að s 
þetta vera mjög einföld og eðlileg ] 
skýring og forvitnaðist ekkert frek- 
ar um þetta land, sem hún var stödd 
í, en hún spurði nú Ingveldi um 
samferðafólkið, hvaða verur það 
væru. Ingveldur svaraði: “Samskon- 
ar verur og þú, þær leggja leiðir 
sínar í draumi þangað sem hugur 
þeirra þráir að koirast í vöku.” 

“Hvaðan koma þessir hlýju 
straumar og þessir fögru ómar, er 
fylla loftið líkast því sem maður 
hlusti á volduga hljómsveit?” spurði 
Ragnhildur. 

“Veiztu það ekki barn ? Þetta eru 
hugsanir fslendinga, sem alið hafa 
aldur sinn erlendis, sendar heim, — 
þögular hlýjar, einlægar. Og þessir 
hljómar, er fylla loftið eru kvæðin og 
lofsöngvarnir, sem íslenzk skáld 
hafa kveðið á göngu sinni út um 
heim, á ýmsum öldum. Á þá sterku 
strengi hafa íslendingar túlkað ást- 
arhug sinn, til ættjarðarinnar, frá 
fjarlægum löndum. — Og þeir 
hljómar lifa og halda áfram að 
kveða í eyrum komandi kynslóða.” 

“Já, en þetta land er ekki ísland, 
Ingveldur — og þó er samskonar 
svipur yfir umhverfinu.” 

“Draumar verða að veruleika,” 
svaraði Ingveldur. “Þetta er fs- 
land, þetta er landið, sem þjóð- 
ina dreymir, þetta er landið, sem 
skáldin kveða um, þetta er land- 
ið, sem birtu leggur af út um heim, 
þetta er landið, sem þeir hafa litið, 
er varið hafa kröftum sínum og lífs- 
starfi í þarfir þjóðarinnar.” Ing- 


DRAUMUR 


43 


veldur benti til austurs og sagði: 
“Horfðu á fjöllin þarna, þau eru 
bygð úr eldi hugans, af þeim, sem 
ekki brast vitsmuni, lífskraft og 
stórhug til að sjá fram úr myrkr- 
inu á þyngstu stundum þjóðarinnar. 
Líttu á árnar er streyma áfram silf- 
urtærar, þær eiga uppsprettu í Mím- 
isbrunni. Þeir, sem hafa klætt land- 
ið því græna skrúði, sem þú sérð, 
hafa fengið að dreypa á þeim heilögu 
vötnum. Þetta er ísland, hetju land- 
ið háa, hreina-” 

Ragnhildur starði á Ingveldi með- 
an hún talaði, og spurði í huga sér, 
hver er þessi kona er mælir af svo 
miklu valdi? 

Ingveldur horfði á Ragnhildi með 
brosmildum svip og sagði: “Eg er 
gamla konan, sem hefi sagt íslenzk- 
um börnum sögur, þulur, æfintýr og 
kvæði frá upphafi íslands-bygðar. 


Eg hefi vakið ímyndunaraflið og 
kent íslenzkri æsku fyrstu vængja- , 
tökin. — Líttu í austur og sjáðu 
ljómann yfir landinu okkar!” 

Ragnhildur horfði þangað, sem 
Ingveldur benti henni — og vaknaði 
við það, að morgunsólin skein beint 
inn á andlitið á henni- 

Draumurinn hafði fylgt henni í 
dag, líklega var þetta draumur fyrir 
daglátum, fyrir sumarhátíðinni, ís- 
lenzku sóldýrkununni. Kannske var 
þetta draumarugl órar gamallar 
konu, kallaðir fram úr skúmaskot- 
um, gamlar minningar — kanske 
var til þriðja þýðingin á draumnum. 

Ragnhildur leit á úrið sitt, það 
var kominn tími til að byrja sam- 
komuna og nú heyrði hún umgang 
og mannamál. Fólkið var farið að 
þyrpast að. 



bóka- og rafmagnsfræðingur í Chicago, sjötugur. 
Kveðja frá Fjallkonunni. 


Hjartans kveðju Hirti, 
hárum, sjötigi ára, 

Frón, með fámenni sínu, 
fám stendur það nær, sendir. 

Vestra varla fóstrar 
Vínland slíkan anda. 

Greinir göfgum vini 
‘gott kveld’ rafmagns elding. 

Guðmundur Friðjósson 



Eftir Huldu 


1. DALA KONAN 

Til hennar ljósgullnu hára 
ei heimstízku saxið nær, 
við sólgleði sextán ára 
það sindrar, sem morgun bára 
eða humall, sem glóir og grær. 


Tvítug hún tígulleik hlaðin 
sinn tárhreina gullhring ber, 
og síðar hún situr staðinn 
með sóma — en árahraðinn 
burtu hennar æsku ber. 


Við ástfórn og þúsund annir 
hún unir í sínum dal. 

Á lokkana fyrstu fannir 
falla — en drættir sannir 
votta hvað skyldi og skal. 

—Og æskan, sem fer og flýgur 
og finnur hve margt er tál 
í draumi að hnjám hennar hnígur, 
sem harmabót andvarp upp stígur: 
þitt bregst aldrei, móðir, mál. 

Sem sólin, er sjálfa sig nærir 
og sendir um óraveg ljós, 
það hjörtunum fróun færir 
og færði — að til þú værir, 
blessaða, rótfasta rós. 


2. BORGFRÚIN OG MÁRINN 
(Miðaldavísa) 

Márinn líður á léttum vængjum, 
leikur við hallarglugg. 

Borgfrúin saumar björk og hindir. 
hjartað er laust við ugg. 

Márinn leikur á'lista flugi, 

Ijómar sól yfir höf. 

Borgfrúin saumar í frjálsum friði 
sín fannhvítu silkitröf. 

Márinn hrópar í hafseltu’ og vinda, 

— höllin er örskammt frá sæ. 
“Hvítmár, þín rödd og flugið fagra 
freista mín æ og æ.” 

í skaut sér hún fellir fíngerðan 
sauminn, 

fjarlægðin augum nær 

þangað, sem mætist haf og himin, 

— hvort hittast þar sálir tvær? 

Márinn líður langt út á höfin, — 
í leiðsludraum hvíslar frú: 

“Hefur þú gleymt mér, riddari 
Reginn, 

og rósunum okkar nú? 

Svo hreinar þær ilmuðu yfir sorgunri 
að ennþá mitt hjarta slær.” 

— Hún hverfur heim — tekur upp 

svanhvítt silkið 
og saumar þar dúfur tvær. 



Eftir prófessor Kichard Beck 


Við ýmsa ameríska háskóla eru 
hérlendir fræðimenn, sem að ein- 
hverju leyti — vitanlega í mismun- 
andi mæli — leggja rækt við íslenzk 
fræði, með kennslu í þeim eða rit- 
störfum og fyrirlestrahöldum um 
þau. Er það hin þarfasta og þakk- 
arverðasta starfsemi; því að oss 
má eigi gleymast, að á þjóðræknis- 
starfi voru eru tvær hliðar: — sú, 
sem snýr að sjálfum oss, varðveizla 
og ávöxtun lífrænna menningarverð- 
mæta vorra hinna íslenzku vor á 
meðal; og sú, er veit að útlending- 
um, fræðsla um íslenzka menning 
og túlkun hennar í þeirra þágu. En 
þessi hefir löngum reyndin orðið, 
að aukin kynni erlendra manna af 
sögu þjóðar vorrar, tungu hennar og 
bókmentum, hafa að sama skapi 
borið ávöxt aukinnar virðingar og 
aðdáunar fyrir henni og afrekum 
hennar. Er auðsætt, að því almenn- 
ari, sem slík afstaða til hennar verð- 
ur alþjóðlega, því meiri hagur má 
henni að því verða menningarlega og 
viðskiftalega. 

I. 

Af þeim amerískum fræðimönn- 
um, sem ástfóstri hafa tekið við ís- 
lenzk fræði á síðari árum, hefir dr. 
Lee M. Hollander, prófessor í ger- 
mönskum málum við ríkisháskólann 
í Texas (University of Texas), verið 
mikilvirkastur og um margt unnið 
merkustu verkin á því sviði, þó ekki 
séu þau gallalaus. Verður afkasta- 


semi hans á þeim vettvangi aug- 
Ijós af upptalningu rita hans síðar 
í grein þessari; koma þar þó ekki 
öll kurl til grafar, því að eg hefi gert 
mér far um, að draga athygli ís- 
lenzkra lesenda að hinu helzta og 
markverðasta, fremur en telja upp 
allt, sem tína mætti til af ritsmíð- 
um höfundar um þau efni. 

Prófessor Hollander er fæddur í 
Baltimore-borg í Maryland-ríki árið 
1880. Hann er maður víðmenntað- 
ur. Stundaði hann gagnfræðaskóla 
og menntaskólanám í Þýzkalandi, 
en lauk stúdentsprófi við Johns 
Hopkins háskólann 1901, og doktors- 
prófi í heimspeki við sama háskóla 
1905. Auk þess hefir hann verið 
við framhaldsnám í germönskum 
fræðum og norrænum við Munich og 
Leipzig háskóla í Þýzkalandi, og há- 
skólann í Oslo. Hefir hann því set- 
ið við fætur margra hinna ágætustu 
kennara í þeim fræðum; enda ber 
víðtækur lærdómur hans því órækt 
vitni. Hann hefir verið háskóla- 
kennari í germönskum fræðum við 
ríkisháskólana í Michigan og Wis- 
consin, og nú um mörg undanfar- 
andi ár við ríkisháskólann í Texas. 
Meðal annars kennir hann þar ís- 
lenzku (fornmálið) og íslenzkar 
fornbókmenntir. 

Jafnhliða kennslustörfunum hefir 
hann einnig unnið mjög mikið að 
ritstörfum. Hann hefir snúið á 
ensku ritum norskra og danskra 
öndvegishölda í bókmenntum: Hen- 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


rik Ibsens, Björnstjerne Björnsons 
og Sören Kirkegaards, þó eigi verði 
þau hér talin. Hefir hann með þýð- 
ingum þessum, unnið bókmenntum 
Norðurlanda mikla gagnsemd, fært 
út landnám þeirra, Eru þá ótalin 
ritverk dr. Hollander um bókmennt- 
ir vorar og forn fræði, en þau eru 
þýðingar hans af leikriti Indriða 
Einarssonar: Sverð og bagall, Sæ- 
mundar-Eddu og öðrum norrænum 
fornkvæðum; er þar um víðtækt og 
vandamikið bókmennta- og fræði- 
starf að ræða, og verðskulda þýðing- 
ar þessar því, að íslenzkir lesendur 
viti nokkur frekari deili á þeim 

Auk ofantaldra þýðinga hefir pró- 
fessor Hollander ritað fjölda rit- 
gerða og ritdóma um bókmenntir 
Norðurlanda og norræn efni í merk 
amerísk tímarit, einkum þau, sem 
um málfræðileg efni fjalla og bók- 
menntasöguleg, og í þesskonar rit á 
Norðurlöndum. Einnig hefir hann, 
utan kennslustunda, flutt fyrirlestra 
um bókmenntir Norðurlanda. Hann 
hefir ennfremur tekið mikinn þátt 
í störfum Norræna Fræðafélagsins 
Ameríska (The Society for the Ad- 
vancement of Scandinavian Study), 
sem nú á meira en aldarfjórðung að 
baki. 

II. 

Að því er íslenzkar bókmenntir 
snertir, hefir dr. Hollander einkum 
fengist við rannsókn fornbókmennta 
vorra, þýðingar og túlkun á þeim. 
Samt hefir hann eigi (eins og er- 
lendum fræðimönnum, ekki sízt í 
Norðurálfu, hefir löngum hætt til) 
gengið fram hjá hinum nýrri bók- 
menntum þjóðar vorrar. Þannig 


varð hann fyrstur manna til að 
þýða íslenzkt leikrit á enska tungu, 
hinn sögulega sjónleik Indriða Ein- 
arssonar frá Sturlungaöldinni: — 
Sverð og bagall; og kom þýðingin 
(Svvord and Crozier) út í hinu víð- 
kunna ameríska bókmennta-tíma- 
riti Poet Lore í Boston árið 1912 
(bls. 225—283). 

Hefi eg borið hana saman við 
frumritið, og fæ ekki betur séð, en 
að hún sé mjög vel af hendi leyst; 
hún þræðir yfirleitt frumritið ná- 
kvæmlega að hugsun og orðfæri, svo 
að sjálfur málblærnin helzt að eigi 
litlu leyti; á stöku stað virðist mér 
þó orðalagið fyrnt fullmikið; enda 
hallast þýðandinn mjög á þá sveif, 
og stundum langt um meir en góðu 
hófi gegnir, eins og síðar mun bennt 
á í sambandi við þýðingar hans af 
fornkvæðum vorum. Þung í vöfun- 
um þykir mér einnig þýðingin á 
kvæði Hafurs (í 5. þætti leiksins) 
og um sumt hvað allfjarri frum- 
kvæðinu. Þetta eru þó smáaðfinnsl- 
ur við vel unnið verk, sem þýðandinn 
hefir bersýnilega lagt mikla alúð 
við. 

Þýðingunni fylgir all-ítarleg og 
vel samin ritgerð eftir dr. Hollander 
um Indriða Einarsson og umrætt 
leikrit hans (bls. 284—289). Les- 
endum til skilningsauka dregur höf- 
undur, í þessari ritgerð sinni, saman 
efni leiksins og gagnrýnir hann frá 
sjónarmiði bókmennta og leikrita- 
gerðar. Er mat hans á leiknum í 
heild sinni mjög sanngjarnt og túlk- 
un hans á honum um margt hin 
skarpskyggnasta. Réttilega hrós- 
ar hann t. d. Indriða fyrir það, hve 
vel hann hafi lifað sig inn í anda 



PRÓFESSOR LEE M. HOLLANDER 


47 


tímabils þess, sem leikurinn gerist á, 
og hve ágætlega hann nær málblæ- 
fornsagna vorra. Þá virðist dr. 
Hollander, að höfundi hafi tekist vel 
margar persónulýsingar sínar; þyk- 
ir honum Brandur eftirtektarverð- 
astur, og segir, að honum svipi um 
sitthvað til Hamlets, einkum um 
skort á viljafestu; er það ekki sagt 
út í bláinn, því að Þórólfur lýsir 
Brandi með þessum orðum: “Brand 
vantar bæði fyrirhyggjuna fyrir 
bardagann, og það ofurkapp í bar- 
daganum, sem sigurinn vinnur.” — 
Hinsvegar þykir dr. Hollander nokk- 
uð bresta á það, að biskupinum sé 
nægilega glögglega lýst. Einnig tel- 
ur gagnrýnandinn byggingu leiksins 
áfátt að ýmsu leyti, og verður því 
eigi með rökum neitað. Langbeztur 
þykir honum annar þáttur, enda er 
þar óneitanlega föstum tökum náð á 
efninu og prýðisvel með það farið. 
Frá sjónarmiði dramatískrar tækni 
(dramatic technique) álítur dr. Hol- 
lander hin óvæntu áhrif biskups á 
Kobein í leikslok höfuðgalla leikrits- 
ins, en viðurkennir eigi að síður, að 
það sé í fullu samræmi við tíðar- 
andann. Þá er menn þeirrar aldar 
horfðust í augu við dauðann, var 
eigi annarsstaðar skjóls að leita en 
undir vængjum kirkjunnar; aðeins 
þar var frelsunar að vænta frá glöt- 
un í öðru lífi. Þegar gerðir eru upp 
allir reikningarnir, reynist róð- 
inn því, eins og dr. Hollander bendir 
á, sterkari en sverðið, kirkjan heldur 
en veraldarvaldið, þó að sá sigur 
standi æði veikum fótum. 

Litlu eftir að þýðing hans á 
Sverð og bagall kom út, ritaði dr. 
Hollander gagnorða yfirlitsgrein um 
leikritagerð á íslandi (“The Drama 


in Iceland”).* Er þar fljótt yfir 
sögu farið, en vinsamleg og greinar- 
góð er frágsögnin, það sem hún nær. 
Dvelur höfundur eðlilega einkum 
við leikrit þeirra séra Matthíasar 
Jochumssonar, Indriða Einarssonar 
og Jóhanns Sigurjónssonar, og ritar 
um þá af góðum skilningi. Þykir 
honum, að vonum, Jóhann, í Fjalla- 
Eyvindi, frumlegastur og tilþrifa- 
mestur þeirra þremenninganna, sem 
hér um ræður. Hefir grein þessi, 
þó stiklað sé aðeins á stærstu stein- 
um, vafalaust fært ýmsum lesendum 
heim sanninn um það, að til væru 
lestrarverðar nýíslenzkar bókment- 
ir. 

Þá er svo að sjá sem dr. Hollander 
hafi fengist við, eða að minsta kosti 
haft í huga, að snúa fleiri íslenzk- 
um leikritum á ensku heldur en 
Sverði og bagal; því að í ársriti 
Society for the Advancement of 
Scandinavian Study (1914, bls. 294) 
er þess getið, að hann sé að undir- 
búa safn slíkra þýðinga. En ekki 
hefir það, enn sem komið er, verið 
prentað, hvað sem veldur. Áhugi 
þýðanda á þeirri grein bókmennt 
vorra er engu að síður auðsær af 
því, sem þegar hefir á prent komið 
eftir hann um það efni. 

Loks má geta þess, að dr. Holland- 
er hefir snúið á ensku hinu alkunna 
kvæði Stephans G. Stephanssonar: 
“Þótt þú langförull legðir” (The 
American-Scandinavian Review, — 
March-April, 1915) ; en þar bregst 
þýðanda bogalistin; hugsuninni er 
að vísu allvel haldið, en þýðingin 
annars stirðkveðin; enda ber því 

* Publications of the Society for the 
Advancement of Scandinavian Study, 
1912. pp. 99—106. 



48 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLÁGS ÍSLENDINGA 


ekki að neita, að snildarkvæði þetta 
er svo rammíslenzkt, að hreinustu 
galdramennsku í ljóðagerð þarf til 
þess, að snúa því á ensku, svo að 
ekki týnist meira eða minna af snild 
þess í flutningnum. 

III. 

Dr. Hollander hefir þá, eins og að 
framan var gefið í skyn, einkum og 
helzt unnið að rannsókn íslenzkra 
fornbókmennta og að þýðingu forn- 
kvæða vorra á enska tungu. Hann 
hefir birt í amerískum tímaritum 
margar fræðimannlegar og lærdóms- 
ríkar ritgerðir um fornrit vor, meðal 
annara um Helgakviðurnar, athuga- 
semdir við ýms Eddu-kvæði, og 
grein um aldur goðakvæðanna, að 
taldar séu fáar einar, þeirra, er mér 
virðast hvað eftirtektarverðastar. 
Sérstaklega athylisverð er ritgerð 
hans “The Battle on the Vin-Heath 
and the Battle of the Huns’’,* er 
fjallar um orustuna á Vínheiði, sem 
er merkisviðburður í Egils sögu 
Skallagrímssonar, einkum er til þess 
kemur að ákveða tímatal hennar.** 
Ætlar dr. Hollander, að hér sé átt 
við orustuna frægu við Brunanburg 
(937) ; en jafnframt bendir hann á 
það, hversu merkilega lík lýsing 
Egils sögu á orustunni á Vínheiði sé 
lýsingu Hervararsögu á orustunni 
miklu við Húna á Dúnheiði. Er hér 
um mjög eftirtektarvert atriði að 
ræða. 

Einnig hefir prófessor Hollander 
ritað í amerísk tímarit fjölda rit- 
dóma, og oft næsta ítarlega, um bæk- 

The Journal of English and Ger- 
manic Phiiology, January, 1933, pp. 33-43. 

** ' Sjá Egils saga Skaliagrímssonar. 
Sigurður N'ordal gaf út. Reykjavík 1933, 
bls. XXXVIII—XLVIII. 


nr, sem fjalla um íslenzkar fornbók- 
menntir, eða um útgáfur og þýðing- 
ar þeirra, og um önnur rit, er ísland 
snerta. Þannig birti hann í Modern 
Language Notes (1913) góðan rit- 
dóm um orðabók G. T. Zoega yfir 
fornmálið íslenzka (A Concise Dic- 
tionary of Old Icelandic) og í sama 
riti (1915) ágætan og fróðlegan rit- 
dóm um hina stórmerku ritaskrá 
Halldórs prófessors Hermannssonar 
yfir Fiske-safn íslenzkra bóka — 
(Catalogue of the Icelandic Collec- 
tion bequeathed by Willard Fiske); 
einnig hefir dr. Hollander dregið at- 
hygli fræðimanna og annara fróð- 
leikshneigðra lesenda að ýmsum 
ritum Islandica-safns Halldórs pró- 
fessors með maklega vinsamlegum 
og athyglisverðum ritdómum.* — 
Vel ritaði dr. Hollander ennfremur 
um hina ágætu Laxdælu-þýðingu 
Thorsteins Veblen (1925) ogumbók 
prófessors Halvdans Koht um ís- 
lenzkar fornsögur (The Old Norse 
Sagas, 1931) ;** kemur þar Ijóst 
fram hvortveggja: glöggur skilning- 
ur gagnrýnandans á fornsögum vor- 
um og aðdáun hans á þeim. Vitan- 
lega er það samt svo um ritgerðir dr. 
Hollanders um fræði vor hin fornu 
og ritdóma hans um bækur er um 
þau fjalla, að skoðanamunur er ó- 
hjákvæmilegur um einstöku atriði. Á 
það auðvitað einnig við aðra fræði- 
menn, sem um þau efni rita; því að 
hér sannast, eigi síður en á öðrum 
sviðum, hið fornkveðna: “sínum 
augum lítur hver á silfrið”. 


* Smbr. grein mína “Aldarfjórðungs- 
afmæli ritsafnsins “Islandica”, Heims- 
krirgla, 14. október, 1936. 

** Scandinavian Studies and Notes, 
1924—25, pp. 258—28, og 1932 (August), 
pp. 60—62. 



PRÓFESSOR LEE M. HOLLANDER 


49 


Er þá komið að höfuðstarfi dr. 
Hollander í þágu íslenzkra fræða: 
umfangsmiklum þýðingum hans af 
fornkvæðum vorum á ensku. Verð- 
ur þar fyrst fyrir, í tímaröð, þýðing 
hans á Sæmundar-Eddu (1928), er 
ríkisháskólinn í Texas gaf út* — 
Hafði þýðandi þó lokið við hana all- 
mörgum árum áður. En það er 
næsta eftirtektarvert, og talandi 
vottur um áhuga amerískra fræði- 
manna á forbókmenntum vorum, að 
réttum fimm árum áður en þýðing 
prófessor Hollander af Sæmundar- 
Eddu kom út, hafði á prent komið 
þýðing dr. H. A. Bellows af henni: 
The Poetic Edda (New York, 1923) ; 
er þar að mörgu leyti um prýðis- 
gott verk að ræða, þýðingin víða 
orðhög og í heild sinni næsta lipur; 
hinsvegar má með réttu sitthvað að 
henni finna frá fræðimannlegu sjón- 
armiði. 

Skoðað frá þeim sjónarhól, mun 
þýðingu dr. Hollander færra fundið 
til foráttu. Hann er auðsjáanlega 
þaulkunnugur hinum nýjustu Eddu- 
kvæða-rannsóknum, þó hann láti 
eigi berast fyrir hverjum kenninga- 
þyt í þeim fræðum; enda væri það að 
æra óstöðugan, því að þar kennir 
svo margra grasa og misjafnlega 
kjarngóðra. Viturlega hefir þýð- 
andi valið þann kostinn, að leggja 
eina af helztu og vönduðustu út- 
gáfum Sæmundar-Eddu til grund- 
vallar þýðingu sinni: útgáfu Hugo 
Gering. Ekki hefir þýðandinn þó, 
góðu heilli, rígbundið sig við skýr- 
ingar Gerings eins, heldur á ýmsum 
stöðum fylgt tilgátum og túlkunum 

* The Poetic Edda. Translated with 
an Introduction and Explanatory Notes. 
By Lee M. Hollander, Austin, Texas, 1928. 


annara Eddu-fræðinga, þar sem 
honum þótti athuganir þeirra skarp- 
legri og sannfróðari. 

Dr. Hollander hefir gert sér þá 
reglu, að nota í þýðingu sinni orð af 
germönskum uppruna, hvar sem 
þeim verður við komið; fetar hann 
hér í fótspor ýmsra enskra þýð- 
enda af fornitum vorum, einkum 
þeirra Eiríks Magnússonar og Wil- 
liam Morris. Þessi þýðingaraðferð 
hefir óneitanlega nokkuð til síns á- 
gætis, sé ekki of langt gengið í þá 
átt, að fyrna mál þýðingarinnar; en 
á því skerinu flöskuðu þeir Eiríkur 
og Morris, og því eru hinar merku 
þýðingar þeirra lítt við hæfi ensku- 
mælandi almennings, án þess að lítið 
sé gert úr þeim að öðru leyti. 

Prófessor Hollander hefir eigi 
heldur siglt hjá því skerinu; hann 
fyrnir oft málið úr hófi fram, notar 
bæði sjaldgæf orð og önnur, sem 
löngu eru úrelt; gerir það þýðing- 
una vitanlega drj úgum óaðgengilegri 
öllum almenningi, enda mun hún 
sérstaklega ætluð námsfólki og lær- 
dómsmönnum. 

Þá hetfir dr. Holiander einnig 
bundið sér erfiðan bagga með því, að 
þræða sem nákvæmast stuðla- og 
höfuðstafa-setningu íslenzks skáld- 
skapar; fer oft vel á því, en þung- 
lamaleg verður þýðingin þó æði víða 
fyrir þá fastheldni við bragreglur 
frumkvæðanna; og mundi hún ekki 
hafa tapað á því, þó þýðandi hefði 
slakað þar ögn til á klónni. 

Annars er margt vel um Eddu- 
þýðingu dr. Hollander. Hann held- 
ur yfirleitt mjög trúlega hugsun 
frumkvæðanna, þó að margt sé þar 
auðvitað, sem fræðimenn greinir á 
um, hvernig skilja beri. Og þó 



50 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þýðingu hans skorti alloft lipurð og 
mýkt í máli, hefir þýðanda, að hreint 
ekki litlu leyti, tekist að ná stílþrótti 
og blæ hinna fornu kvæða. Benda 
mætti á margar vísur, t. d. í “Háva- 
málum”, þar sem saman fara ná- 
kvæmni og liðleiki í máli. 

Dr. Hollander hefir einnig ritað 
fróðlegan inngang að þýðingunni og 
stuttan formála að hverju kvæði 
fyrir sig; er mikið á öllum þeim 
inngangsköflum að græða; enda eru 
þeir bráðnauðsynlegir hinum er- 
lendu lesendum til leiðbeiningar, 
nema hinum fáu, sem sökt hafa sér 
niður í fræði þessi. Sama máli gegn- 
ir úm hinar gagnorðu neðanmáls- 
skýringar þýðanda. 

Þegar á alt er litið, er Eddu-þýð- 
ing dr. Hollanders því sæmandi hinu 
ódauðlega frumriti og sjálfum hon- 
um vegsauki. En á hitt þarf vart að 
benda, hversu vandasamt og stórfelt 
fræðiafrek hann færðist í fang með 
slíkri þýðingu. 

Ekki hefir prófessor Hollander þó 
látið hér við lenda. Fyrir stuttu 
síðan kom út eftir hann heilt þýð- 
ingasafn af norrænum kvæðum: Old 
Norse Poems (New York, Columbia 
University Press, 1936). Hefir það 
inni að halda höfuð fornkvæðin nor- 
rænu, að Eddukvæðum og skálda- 
verkum frátöldum. Hefir þýðandi 
þó tekið með í safn þetta þrjú kvæði, 
sem almennt teljast til skáldakvæða: 
“Haraldskvæði” (Hrafnsmál) Þor- 
björns hornklofa, “Eiríksmál” eftir 
ókunnan höfund, og “Hákonarmál” 
Eyvinds Finnssonar skáldaspillis. — 
En því mun þýðandi hafa tekið þessi 
kvæði í safn sitt, að þau eru orkt 
undir Eddukvæðaháttum, þó þau séu 


hrein skáldakvæði að efni til: kon- 
ungalof. 

Annars kennir eigi lítillar fjöl- 
breytni í þessu þýðingasafni dr. 
Hollander, því að, auk fyrtaldra 
kvæða, eru þar, meðal annars, eftir- 
farandi kvæði og kviður: “Bjarka- 
mál in fornu” og ýms önnur kvæði 
úr Fornaldarsögum Norðurlanda, 
“Darraðarljóð”, “Buslubæn”, 
“Tryggðamál” úr Grágás (Konungs- 
bók), “Heiðreksgátur” (Gátur Gest- 
umblinda) og “Sólarlj_óð”. Um 
“Bjarkamál in fornu’ skyldi það tek- 
ið fram, að af þeim hafa varðveizt 
slitur ein; en danski fræðimaðurinn 
Axel Olrik hefir endurkveðið kvæðið 
á grundvelli hinna fornu sagna, og 
eftir þeirri endursamningu hefir dr. 
Hollander gert þýðingu sína. 

Um þetta þýðingasafn dr. Hol- 
landers er svipað að segja sem um 
Eddu-þýðingu hans, enda fylgir 
hann sýnliega sömu meginreglum. 
Þýðingarnar eru jafnaðarlega ná- 
kvæmar mjög að efni, og ágæt fræði- 
mennska þýðanda lýsir sér hér á 
hverju blaði. Málið er þó, sem fyrri 
daginn, ósjaldan fyrnt um skör 
fram, og hin virðingarverða viðleitni 
þýðandans í þá átt, að fylgja öllum 
bragreglum hins forna skáldskapar 
gerir þýðingarnar víða stirðar og 
hjáróma í eyrum nútíðarmanna. — 
Sumstaðar hefir honum þó prýðilega 
til tekist, bæði um meðferð efnis og 
máls. Og sýnist mér sem þýðinga- 
safn þetta sé í heild sinni auðlesnara 
en Eddu-Þýðing prófessorsins. 

Góður og gagnorður formáli fylgir 
safninu úr hlaði; auk þess eru all- 
ítarlegar inngangsgreinar að hverju 
kvæðanna um sig og neðanmáls- 
skýringar við þau. Er safnið því 


PRÓFESSOR LEE M. HOLLANDER 


51 


að öllu samanlögðu hið merkasta 
rit, og mun víðlesið af fræðimönnum 
og öðrum þeim, sem áhuga hafa á 
norrænum bókmentum og fornensk- 
um, því að sum kvæðin í safni þessu 
fjalla um efni, sem sameiginleg eru 
þeim bókmenntum báðum. 

Síðan umrætt þýðingasafn kom út, 
hefir dr. Hollander sent frá sér enska 
þýðingu á einhverju allra merkasta 
og stórbrotnasta kvæði í íslenzkum 
bókmentum að fornu og nýju: 
“Sonatorreki” Egils Skallagrímsson- 
ar, ásamt glöggskyggnri inngangs- 
ritgerð um skáldið og kvæðið 
(Scandinavian Studies and Notes, 
February, 1936). Þýðingin er hin 
fræðimannlegasta sem aðrar þýð- 
ingar dr. Hollander, þræðir hugsun 
og ljóðform frumkvæðisins; en jafn- 
framt er hún samt æði stirð- 
kveðin og fornyrt. Ekki er þó nema 
sanngjarnt, þegar sá dómur er upp 
kveðinn, að hafa það hugfast, 
hversu magni þrungið og hugsun 


hlaðið kvæði þetta er á frummálinu. 
Slík kvæði verða seint flutt á aðra 
tungu, svo að eigi verði sumt gull 
þeirra grjót, eða að minnsta kosti 
eir í meðferðinni. 

* * * 

Þau eru því sannarlega hvorki 
lítil að vöxtum ná ómerkileg störfin, 
sem prófessor Hollander hefir unnið 
í þágu fræða vorra. Má því ekki 
minna vera, en þeim sé nokkur 
gaumur gefinn af oss, sem þar eig- 
um stærstan hlut að máli. Vafalaust 
hafa þau ekki verið unnin í launa- 
skyni. Auk þess er svo fyrir að 
þakka, að öll menningariðja hefir 
sín eigin laun í sér fólgin: — svölun 
athafnaþrár eða skapandi hneigðar 
hlutaðeiganda. Þrátt fyrir það, 
daprast andans mönnum síður flug- 
ið, ef þeir finna mæta sér samúð og 
skilning á því, sem þeir hafa viljað 
bezt gera og nytsamlegast; enda 
hefir vanþakklætið aldrei verið talið 
til dyggða. 


BROT ÚR ENSKUM SÁLMI 

(“Abide witli me”) 

Jónas Þorbergsson þýddi 

Ver hjá mér Drottinn, þegar dagur dvín, 
er dimman ógnar, hrópa eg til þín. 

Og þegar jarðnesk hjálp og huggun þver 
þú hjálpin allra, — vertu þá hjá mér. 

Svo þegar loksins leggst eg hvíldar til 
og líf og starf og frændur við eg skil, 
og jarðarljós ei lengur augað sér 
þú líknin allra, — vertu þá hjá mér. 



(Móðurbróðir minn) 


Eftir Huldu 


Hann dvaldá í ljóðalandi, 
bann lifði í björtum dölum 
hjá tryggnm trúarenglum 
og treysti ei heimsins sölum. 
En jarðar blóma og blessun 
hann bar þó vel í minni 
og skylduverkin vann hann 
með vorsins létta sinnS. 

Var glaður geisli í ranni 
og góður hverju bami. 

Og gott var þeim, sem gisti 
hjá gæfumannsins ami; 
þar inni bömin undu 
og ástrík móðir hlúðí 
með greind að góðum háttum 
—þvi göfga hlaut hann brúði. 


Víst lagði lífið byrðar 
og lóttar sízt að bera 
á herðar hans, í æsku, 

—sitt heiti hann dró af frera— 
Og glóðir harma greyptu 
rautt gull í taflborð æfi; 
þar veittu örlög aflraun 
við íturmenniis hæfi. 

Þeir einir eldraun sigra 
sem eiga þrek í hjarta 
og trú á allt hið innra, 
þeir aldrei hika og kvarta; 
en klífa hamra heilir 
og helitum þa.kka raunum 
það afl, sem erfið ganga 
fær ungum veitt að laimum. 

Svo frár og frjáls í anda 
af fjöllum komst þú niður 
til þroskans daggar dala 
þar djúpur ríkir friður. 

Með fjallsins arf i armi 
og útsýnisins bjarma 
þú gekkst í gæfulundinn 
að göfgra manna starfa. 


—Á hlýju kvöldi er himneskt 
a ð horfa lengst til baka 
og hvíld við Ijós þess liðna 
hjá ljúfri minning taka. 

Að þakka grát, sem gleði 
var góðra manna háttur, 
að hlýða kvöldsins kalli 
þá kvað við hinnsti slattur. 

Þú kvaðst í kvöldsins næði 
og kveiðst ei næturskugga, 
því unnin störf, með alúð, 
hinn æfilúna hugga. 

Og engla og dísa álfur 
þér opnar sífellt stóðu. 

En ástrík börnin blómum 
að beði þínum hlóðu. 

I blíðum blundi kvaddi 
þinn bjarti andi jörðu, 
ei bergja þurfti hann bikar 
af banastríði hörðu. 

Svo léttur, frjáls og Ijúfur 
þú lifðir æfi daga, 
og eins var bjart um burtför 
og blessuð öll þín saga. 

Far vel í Ijóssins veldi! 
þín vinir skulu minnast 
sem drengs er dugði í þrautum 
og dýrmætt var að kynnast. 
sem, eins og ungur, hvarf þeim 
með afl til nýrra dáða, 
og klæddist nýjum kyrtli, 
en kastaði hinum snjáða. 


I vænni Vesturálfu 
eg veit þér hvílu reidda 
af hlýjum ástar höndum 
og hvitum rósum breidda. 

—Eitt blóm frá bemskulandi 
eg bið þér angan færa 
og yl frá ættarsetri 
og elfar söngva kæra. 



Eftir Jón Jónsson 


Árið 1856 var eg 10 ára gamall, 
og þá farinn að taka eftir mörgu 
sem eg sá og heyrði, svo mér datt í 
hug að skrifa um lifnaðarháttu fólks 
og vinnuaðferð og matarhæfi frá 
þeim tíma, sem þá tíðkaðist í Borg- 
arfirði Stóra þar sem eg var fæddur 
og uppalinn. Eg byrja þá að segja 
frá matnum því hann er fyrsta skil- 
yrðið fyrir því að geta lifað og 
þroskast. 

Á þessum tíma fóru margir bænd- 
ur úr Borgarfirði, vestur fyrir Snæ- 
fellsjökul á hverju vori til harðfisk- 
kaupa. Harðfiskur þessi var hertur 
þorskur. Þá var ekki farið að salta 
hann þar, heldur var hann hertur og 
seldur út um landið fyrir ýmsar 
landsvörur og peninga. Hitt af 
þorskaflanum seldu þeir til kaup- 
manna í Ólafsvík og Stykkishólmi en 
þeir seldu hann til útlanda, en í 
suðurlands veiðistöðum var farið að 
salta allan þorsk því kaupmenn þar 
sögðust eiga hægara með að selja 
hann til útlanda, saltaðan og þurkað- 
an heldur en hertann. En þeir hertu 
þar ýsu og annað fisk-drasl og seldu 
það út um sveitirnar og einnig 
hertu þeir þorsk-hausana. Þeir voru 
klofnir og kjammarnir festir saman 
á grönunum og svo seldir út um 
landið. Margir fátsekir keyptu þá 
því þeir voru svo billegir á tíu 
fiska hundraðið. Þá var allt miðað 
við fiska og álnatals reikning. 

Faðir minn var einn af þeim sem 
fóru til fiskikaupa vestur fyrir Jökul 
á hverju vori í nokkur ár, þar til að 


þeir fóru að salta fiskinn þar líka. 
Þá lögðust þessar fiskikaupferðir 
vestur fyrir Jökul niður. Eg man 
hvað við krakkarnir hlökkuðum til 
þegar faðir okkar kæmi til baka með 
þenna góða freðfisk því ef hann 
fraus var hann svo mjúkur og góður. 
En það var ekki einungis fiskurinn 
sem við hlökkuðum til að fá, við átt- 
um líka von á að fá góðan bita af 
kæfu og brauði, af nestinu hans, því 
hann var vel nestaður í þessar ferðir 
og gaf okkur ætíð góðan bita þegar 
hann kom heim. Menn fóru vana- 
lega í þessar jökulferðir snemma á 
vorin þegar jörð var orðin auð, til að 
hafa klakan í jörðunni, til að geta 
farið sem beinast yfir flóa og mýrar, 
því aðalvegurinn var bæði krókóttur 
og ekki góður. 

Sveita vörurnar sem menn höfðu 
til þessara fiski-kaupa, voru smjör, 
tólg, sauðskinn í skinnklæði, og skó- 
leður, og svo af ullarvinnu vaðmál 
bæði rekkjuvoða vaðmál, og líka 
litað vaðmál í pils á kvenfólk og 
svuntu dúka, og í buxur á karlmenn, 
svo borguðu menn í peningum fyrir 
það sem vörurnar hrukku ekki til. 
Þessar sveitavörur vantaði sjóar- 
fólkið, og vildi jafnvel heldur en 
peninga. Þá var í Borgarfirði og 
víðar lagt mikið kapp á ullarvinnu 
á veturnar hjá öllum sem vildu kom- 
ast áfram. Á vetrar-vökunum voru 
allir unglingar vandir við að gera 
eitthvað, þó það væri ekki annað en 
að tæja ull eða tvinna band, því þá 
keypti fólk ekki úr kaupstað nema 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


það sem það mátti til, svo sem: 
korn, bankabygg og baunir, rúgmél 
fékkst þó í kaupstaðnum í hálftunn- 
um og kvartélum en það var svo 
mikið dýrara en rúgurinn ómalaður, 
að fólk keypti lítið af því, en flestir 
bændur sem gátu, keyptu þó eina 
hálftunnu, til að hafa í rúgbrauð 
yfir sláttinn. Hálfgrjón fengust 
líka en þau þóttu dýr og létt í mag- 
ann svo það var lítið keypt af þeim. 
Þá keyptu menn léreft og tvinna og 
margt annað sem ekki var hægt að 
veita sér heima. Líka var keypt 
kaffi og sykur, sem þá var orðið 
alment að hafa upp til sveita og kom- 
ið í gott gengi hjá fólki. Þá var ekki 
gleymt tóbakinu og brennivíninu. 
Margir bændur keyptu þó nokkuð af 
því, það var þá heldur billegt, 16 
skildinga potturinn. Þeir keyptu 
það ekki beint til að drekka það 
sjálfir heldur til að geta gefið í 
staupi ef einhver kom, til að fríast 
við að hita kaffi, því gestrisnin og 
vanin var svo ríkur hjá flestum að 
það þótti sjálfsagt að gera öllum 
sem komu eitthvað gott. 

Matargerð upp til sveita var nokk- 
uð lík hjá flestum sem gátu, að 
hausts og vetrarlagi. Á meðan 
stuttur var dagur, fór eldakonan 
ofan fyrir dag til að hita morgun- 
kaffið. Þar sem ekki voru klukkur, 
sem ekki voru þá til nema á presta- 
og sýslumannssetrum, og hjá stöku 
ríkis bændum þessar gömlu drag- 
lóða klukkur, þá varð eldakonan að 
fara eftir sinni eigin áætlun með 
tímann og þær fóru oftast nokkuð 
nærri. Á meðan hún var að hita 
kaffið fóru þeir að klæða sig sem 
út áttu að fara til að gefa skepnum 
sem inni voru. Þessar eldakonur 


voru oft fljótar að hita ketilinn því 
þær voru klókar við að fela eldinn 
og höfðu strax góða glóð og nóg eld- 
fimt við hendina. Þegar hún var 
búin að hita vatnið og mala kaffið, 
fór hún með kaffið og kaffikönnuna 
upp til húsmóðurinnar, því þær 
mældu kaffið í könnuna eftir fólks 
fjölda. Svo fór eldakonan upp með 
kaffikönnuna og rjómann til hús- 
móðurinnar því hún skenkti kaffið 
hvort sem hún var komin á fætur 
eða ekki. Bollapörip og sykrið hafði 
húsmóðirin vanalega í skáp eða á 
hillu í baðstofu gaflinum hjá sér. 
Þegar að kaffið kom var húsbónd- 
inn kominn á fætur því hann var 
vanalega einn af þeim sem út fóru. 
Þegar búið var að gefa öllum skepn- 
um, sem inni voru, þá fóru þeir inn 
til morgunmatar, sem úti voru. — 
Morgunmatur var nokkuð líkur hjá 
öllum þeim sem einhver efni höfðu, 
eftir því sem eg heyrði fólk vera að 
segja frá: lítið fiskspil, fjórði part- 
ur úr flatköku og smjör við því, og 
svo lapþunnt mjólkurbland, mjöl- 
mjólk sem kölluð var. Þetta var 
hjá öllum þeim sem mjólk höfðu. — 
Fullir askar voru skamtaðir af þessu 
svo maginn þandist út á fólki, enda 
var hann býsna viðtöku góður hjá 
mörgum. En hjá þeim sem ekki 
höfðu mjólk voru skamtaðir hálfir 
askar af vatnsgraut með skyrspæni 
út í og mjólk út á. Karlmanns askar 
tóku fjórar merkur, kvenmannsask- 
ar þrjár merkur, en krakka askar 
tóku minna. Morgunmatur var vana- 
lega étin í hálfbirtu í skammdeginu. 
Eftir morgunmat fóru þeir út sem 
úti störfum höfðu að sinna, en kven- 
fólk settist við inni störf eða ullar- 
vinnu. Þegar góð var tíð og þýð jörð 



ÆSKU ENDURMINNINGAR 


55 


létu stöku bændur vinnumenn sína, 
ef þeir voru ekki við sjó, skera með 
torfljá ofan af nokkrum þúfnakoll- 
um í karga þýfi, til að fá svolítinn 
flatan blett til að geta þurkað töðuna 
á. Miðdagskaffi fékk fólk um há- 
degisbilið, en miðdagsmat fékk það 
ekki, á meðan stuttur var dagur, 
fyrr en búið var að kveikja á kveldin. 

Miðdagsmatur var nokkuð góður 
hjá öllum sem einhver efni höfðu. 
Það var regla hjá mörgum að hafa 
kjötsúpu tvo daga í viku, á sunnu- 
dögum og miðvikudögum. Karlmað- 
urinn fékk tvo spaðbita, sem kallað 
var, það voru smá stykki sem kjötið 
var brytjað niður í, áður en það var 
saltað á haustin og var kallað spað. 
Svo fékk karlmaðurinn líka væna 
blóðmörs sneið. Súpan var þykk og 
góð. Kvenmaðurin fékk einn væn- 
an spaðbita og minni blóðmörs sneið. 
Svo fór allt minkandi eftir því sem 
magarnir voru smærri sem áttu að 
fá það. Húsmóðirin skamtaði ætíð 
matinn, eða þá ráðskona sem stjórn- 
aði búinu innanhúss, ef húsmóðir 
var engin. Það var víða sá siður að 
elda súpuna svo mikla að hún dygði 
í kveldskattinn líka; var hún þá oft- 
ast skömtuð köld á kveldin til þess 
ekki þyrfti að kveikja upp eld. Allir 
höfðu sinn eigin spón og vasahníf til 
að borða matin með. Hver sat á sínu 
rúmi með askin á milli hnjánna og 
ef tveir sváfu í sama rúmi sem oft- 
ast var, sátu báðir á rúminu. Aðra 
tvo daga vikunnar var harðfiskur og 
lítil flatkaka á stærð við lítinn disk 
fyrir karlmanninn og svo feitmeti 
með. Kvenfólk fékk minna af fiski 
og hálfa köku, og unglingar minna 
eftir aldri. Tvo daga vikunnar voru 
baunir með tólg í, og þá einn daginn 


einhver sort af saltfiski og þá kar- 
töflur með, hjá þeim sem höfðu 
garða. Drykkjarblanda var höfð í 
baðstofunni á kveldin, til að drekka 
ef fólk þyrsti eftir þenna þurra 
mat. Mjólk eða mjölmjólk var 
skömtuð í kveldskattinn, nema súpu- 
dagana, hjá þeim sem mjólk höfðu 
eða þá grautargutl. Kveldskattur 
var étinn eftir vöku, rétt áður en 
fólk fór að hátta. 

Eg verð að taka það fram að þessi 
matarlýsing var hjá reglu fólki sem 
höfðu nokkur efni. Eg hefi þó mest 
farið eftir heimilis sið foreldra 
minna, því það þekti eg bezt. En eg 
heyrði fólk segja að þetta væri al- 
gengur siður hjá öllum sem gætu. 
Þeir fátækustu urðu að sníða sinn 
stakk eftir vexti. 

Alltaf var mikið haldið upp á há- 
tíðirnar þó mest upp á jólin. Þau 
voru kölluð hátíð hátíðanna. Að- 
fangadagskveld, eða nóttina helgu, 
sem kallað var mátti engin gera 
neitt og ekki spila, því það var álit- 
ið vanhelgun á hátíðinni. Það var 
álitið að hátíðin byrjaði á dagsetri. 
Þá áttu allir að vera búnir með sitt 
dagsverk, og þá gaf húsmóðirin öll- 
um jólakertið. Þá var vanalega góð 
kjötsúpa í miðdagsmat. Þegar fólk 
var búið að pússa sig upp og éta 
matin, var vanalega farið að lesa 
lesturinn sem átti við þetta kveld, í 
Vídalíns postillu. Eftir lesturinn 
fór hver á sitt rúm. Sumir kveiktu 
á kertum sínum og fóru að lesa í 
einhverjum guðsorða bókum, aðrir 
lögðu sig upp í rúm sín og eyddu 
svona kveldinu. 

Á jóladags morgun var allt komið 
á flugferð, löngu fyrir dag, því nú 
var verið að hugsa um að sem flestir 



56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kæmust til kirkju ef gott var veður 
og gangfæri, því ntargir áttu æði 
langan veg að fara. Og nú átti að lofa 
öllum unglingum, sem færir voru 
til, að ganga til kirkju, því þetta 
var barnanna hátíð, svo þeir fengi 
að sjá alla jóladýrðina í kirkjunni og 
heyra hvað presturinn talaði um 
barnið, sem fæddist þá um nóttina, 
og hvert erindi hans var í heiminn. 
Unglingum var skipað, af foreldrum 
þeirra, að taka vel eftir þessum 
gleðiboðskap sem presturin flytti. 

Eg var, eins og aðrir unglingar, 
hrifin mest af ljósa dýrðinni í kirkj- 
unni og þótti sjálfsagt að trúa öllu 
því sem eldra fólkið trúði. Þegar 
heim var komið frá kirkjunni var 
húsmóðirin búin að skamta jólamat- 
inn ef hún fór ekki til kirkju. Ef hún 
ætlaði sér til kirkju hafði hún jóla- 
matin skamtaðann fram í búri, svo 
það þyrfti ekki annað, en bera hann 
til fólksins, þegar komið var frá 
kirkjunni. Jóla maturinn var: mik- 
ið af hangikjöti og heilar kökur, allt 
miðað við hvað hver átti að fá. — 
Krakkar og unglingar fengu litla 
heila köku. Þegar búið var að éta, 
var tekið til spilanna og farið að 
spila, þá oft einhver aðkomandi við 
spilamenskuna. Seint á vökunni 
var gefið kaffi með pönnukökum, 
það var líka gefið á aðfangadags- 
kveld. 

Eins og eg áður sagði, var mikið 
haldið upp á allar hátíðir og ekki 
sízt upp á sumardaginn fyrsta, þeg- 
ar blessað sumarið var að koma, sem 
öll lífsbjörg var undir komin að 
yrði farsælt fyrir bóndann upp til 
sveita. Þó hann væri ekki löglegur 
helgidagur, þá var fólk fyrir löngu 
búið að gera hann að uppáhalds degi 


og gaf á honum sumargjafir og 
góðan mat, því hann og sumarið til- 
heyrði líkamslífinu. Ef fólki leið 
vel í líkamslífi fanst því það geta 
betur stundað andlegu hlýðnina. — 
Vorið var mikill annríkis tími, smal- 
inn og unglingar líka á hlaupum um 
sauðburðinn til að passa að lömbin 
dræpust ekki, eða vargur dræpi þau 
ekki í fæðingunni. 

Kvenfólk og fleiri, ef til voru. 
voru sett til að berja skítinn á vell- 
inum, og svo að hjreinsa engjar ef 
flóð hafði borið hroða á þær, þvi 
engjar voru víða í Borgarfirði með- 
fram ám. En svo þegar kom fram 
á vorið, þá var farið að stýja lömb- 
unum frá ánum og mjólka nokkuð úr 
þeim til að fá sauðamjólk, því hún 
þótti svo kosta góð. Þá var farið 
bráð snemma til stekkjarins á 
morgnana, til að hleypa út lömbun- 
um. 

Eftir að eg var kominn á þenna 
unglingsaldur fór eg til stekkjarins 
með vinnukonu hjá foreldrum mín- 
um, með því líka að eg var þá orðin 
aðal smalinn, á sumrin. Stekkurinn 
var svoleiðis gerður að það var 
gerð rétt nógu stór til að taka allt 
féð, og meðfram öðrum hliðar 
veggnum var lamba króin með þaki 
yfir, svo ekki rigndi á lömbin. Á 
hliðar veggnum var gat til að 
smokka lömbunum inn um, en á 
framstafni króarinnar dyr til að 
hleypa lömbunum út um. Þarna 
gátu lömbin og ærnar kallast á og 
það var líka ekki sparað fyrst í stað 
eftir að farið var að stýja. Svo 
rak hvert vorverkið annað, til að 
geta verið tilbúinn með allt þegar 
sláttur byrjaði. Fyrst voru frá- 
færurnar og svo að reka geldfé og 



ÆSKU ENDURMINNINGAR 


57 


lömb til fjalls og passa ærnar heima, 
sem voru oft með miklum óróa fyrst 
í stað. Svo var kaupstaðarferðin til 
Reykjavíkur sem tók nokkuð langan 
tíma. En svo leið ekki langt um, að 
kaupmenn í Reykjavík fóru að senda 
spekulanta inn á Brákarpoll um 
kauptíðina, Borgfirðingum til hægð- 
arauka. 

Allir búséðir bændur voru fyrir 
löngu búnir að hafa í standi öll hey- 
skapar áhöld fyrir slátt. Þá voru 
allir ljáir smíðaðir af járnsmiðum 
og bitu margir vel ef náðist á þeim 
rétt herzla þegar þeir voru dengdir. 
Faðir minn var allgóður járnsmið- 
ur, og smíðaði alla ljái fyrir sig og 
líka fyrir aðra. Hann var líka vel 
laghentur á tré og smíðaði öll amboð 
og hafði allt í standi fyrir sláttinn. 
Eitt var það sem margir gerðu í 
Borgarfirði, að láta fara á grasa- 
fjall því fjallagrösin þóttu góður bú- 
bætir. 

Þegar gott veður var á vorin sem 
oft var í kringum vorsólstöður, þótti 
mér gaman að lifa, þrátt fyrir öll 
mín hlaup og snúninga, þegar eg 
horfði á fegurð náttúrunnar bæði á 
himni og jörðu. Þó við þarna í 
Borgarfirði sæjum ekki sólina alla 
nóttina, eins og á sumum stöðum á 
Norðurlandi, sáum við þó geislana 
frá henni leggja upp á himininn og 
gullroðin skýin í allavega myndum, 
og jörðina græna af grasinu og gló- 
andi af jurta blómum með marg- 
breytilegum lit, sem alstaðar spratt 
jafnvel upp úr litlu móabarði á grjót- 
mel. Eg hafði nóg vit til að skilja 
að þetta gerði náttúran sjálf án 
hjálpar. Þá gleymdi eg öllu því ó- 
geðfelda og hugur minn fyltist af 
fögnuði yfir lífinu. Eg bygði mér þá 


loftkastala að gera mig að góðum 
og miklum manni, en þeir hrundu 
niður hjá mér eins og mörgum öðr- 
um unglingum. 

Á öllum bæjum voru dagsmörk til 
að fara eftir, þegar sól sá, til að 
vita hvað tímanum liði. Kl. 6 að 
morgni var miðurmorgun, kl. 9 fyrir 
hádegi dagmál, kl. 12 hádegi, kl. 2 
eftir hádegi miðmunda, kl. 3 nón, 
kl. 6 miðaftan, kl. 9 að kveldi nátt- 
mál. Eftir þessum dagsmörkum 
var farið til að vita hvað tímanum 
leið ef sól sá, annars varð að ætlast 
á hvað tímanum leið. 

Þegar byrjaði sláttur fór sláttu- 
fólkið snemma út, á að geta kl. 5 
eða, eftir því sem húsbóndinn var 
árvakur og áhugasamur, því hann 
réði vanalega fótaferðinni. Litlu 
eftir miðjan morgun var sláttufólk- 
ið kallað í morgun kaffið. Það var 
vanalega drukkið í búrinu. Nokkru 
seinna var það kallað heim í litla- 
skattin, sem var skyr eða skyrhrær- 
ingur með góðri mjólk út á. Mitt á 
milli hádegis og dagmáls var kallað 
á fólkið heim til morgunmatar. Svo 
lagði fólkið sig og var vakið með 
miðdagskaffinu um hádegisbilið. — 
Eftir nónið var kallað í miðdags- 
matin. Svo var kveldskatturin þeg- 
ar fólkið kom heim til að hátta, í 
kringum klukkan hálf ellefu. Þetta 
var siður um túnasláttinn. Svo kom 
breyting á, þegar komið var á engj- 
ar. Þá var étin litliskatturin og 
drukkið morgunkaffið áður en fólk 
fór á engjarnar, maturinn borinn, 
eða reiddur á engjarnar, eftir því 
hvað það var langt í burtu. 

Mikið kapp var lagt á heyskapinn 
hjá öllum sem vildu komast áfram, 
því hey voru víðast sein tekin, þýfð 



58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


tún og víða líka hálf þýfðar engjar. 
Heyin voru aðal undirstöðuatriði hjá 
sveita bóndanum til að komast á- 
fram með búskapinn. Því urðu allir 
sem höfðu nokkuð stórt bú að hafa 
nokkuð margt vinnufólk, með því 
líka að á þeim tíma var ekki mikið 
kaup sem vinnufólki var greitt, mið- 
að við það sem þeir urðu að borga 
kaupafólki, karlmanninum vættar 
virði í vörum, eða sex dali í pening- 
um um vikuna, en kvenmanni helm- 
ingi minna. 

Eftir því sem eg heyrði og vissi 
bezt fengu vinnumenn í kaup ekki 
meir en fjórar flíkur á ári og fjögur 
til sex kindafóður, og ef þeir áttu 
hest, þá fengu þeir fóður fyrir hann 
þegar hann gat ekki bjargað sér á 
jörðunni. Kvenfólk fékk helmingi 
minna. Líka vissi eg til að stöku 
bændur létu vinnumenn sína hafa 
hálfan hlut sinn í kaup, yfir vetrar- 
vertíðina, hvert sem þeir fengu mik- 
ið eða lítið, stundum höfðu þeir 
menn mikið upp úr því ef þeir fisk- 
uðu vel. 

Af því að þessar endurminningar 
sem eg hefi verið að segja frá, til- 
heyra mest líkamlega lífinu, vil eg 
segja eitthvað frá andlegu eða trú- 
arlegu hliðinni, því þar hefi eg 
margar endurminningar frá, og tek 
eg þá dæmið af heimilissið foreldra 
minna, er mér var sagt að væri sið- 
ur alstaðar. Það sýndist á þeim 
tíma að fólk væri mikið trúarsterk- 
ara en síðar varð. Strax eftir vet- 
urnætur, þegar vökur byrjuðu, var í 
vöku lokin áður en fólk fór að hátta 
lesinn kvöldlestur. Það voru hug- 
vekjur sem náðu frá veturnóttum 
til jóla. Þær hétu Sturmshugvekj- 
ur. Eg held þær hafi verið danskar, 


en útlagðar á íslenzku. Það var 
alltaf sunginn sálmur eða vers und- 
an og eftir lestrinum. Frá jólum til 
langaföstu voru lesnar Vigfúsar hug- 
vekjur, með sömu aðferð. Þegar 
langafasta byrjaði, var byrjað á 
Passíusálmum svo þeir yrðu búnir 
fyrir páska og lesnar hugvekjur sem 
áttu við þá. Eg man ekti eftir 
hvern þær voru. Líka var lesið á öll- 
um miðvikudögum, yfir sjö vikna 
föstuna, í Vídalíns miðvikudags pré- 
dikunum. Móðir mín las alla hús- 
lestra. Hún var greind kona og mjög 
trúarsterk og vildi halda fast við 
allt sem þá tíðkaðist í trúarlegu til- 
liti. Faðir minn byrjaði alla sálma. 
Eg held að hann hafi kunnað öll 
gömlu lögin sem þá voru til. 

Kirkjur voru vel sóttar á þeim 
tíma, bæði sumar og vetur eftir því 
sem veður og færð leyfði, líklega 
mest af trúar þörf, og þá máske líka 
til að létta sér upp og sjá kunningja 
sína. Fólk á þeim tíma leit hátt upp 
til prestsins, bæði fyrir það, að hann 
var mentaður maður og svo Guðs 
sendiboði til að kenna mönnum rétt 
trúarlíf og siðferði, enda var það 
töluvert hrífandi sjón, að sjá falleg- 
an mann skrýddann í fallegum 
messuklæðum annaðhvort fyrir alt- 
ari eða í prédikunarstólnum. Þó 
það væri kannske ekki allt áreiðan- 
legur sannleikur sem hann sagði, 
voru menn ekkert að grufla út í 
það, því hann vissi hvert sem var 
betur en þeir. Ef einhver maður 
var svo framhleypinn að segja að 
hann vissi ekki hvert það væri allt 
sannleikur sem prestarnir segðu, þá 
var hann strax merktur sem villi- 
trúarmaður, hjá þeim er trúarsterk- 



ÆSKU ENDURMINNINGAR 


59 


ir voru og >eir litu til hans horn- 
auga. 

Á þessum tíma var prestur í Staf- 
holti, en þangað áttum við kirkju- 
sókn, séra Ólafur Pálsson, laglegur 
maður á bezta aldri. Hann var 
tengdasonur Ólafs Stephensens sek- 
retéra í Viðey og með aðstoð hans, 
fékk hann dómkirkjuembættið í 
Reykjavík. Hann var ekki nema fá ár 
í Stafholti. Hann þótti góður kenni- 
maður. Móðir mín hafði mikið uppi- 
hald á honum, bæði fyrir ræður 
hans í kirkjunni og alla framkomu 
hans í kirkju og utan kirkju. Eg, 
þá strákur, hafði ekkert vit á ræðum 
hans enn mér þótti hann eitthvað 
tignarlegur í messuklæðunum fyrir 
altarinu og hann tónaði vel og það 
hreif mig. 

Eitt dæmi ætla eg að segja enn, 
sem sýnir trúartraust fólks á þeim 


tíma. f Borgarfirði létu rétt allir 
bændur sem höfðu tvo vinnumenn 
annan þeirra fara til sjóar um vetr- 
ar- og vorvertíðir, eða þá syni sína 
sem uppkomnir voru. Líka fóru 
nokkrir fátækir bændur til sjóar 
vetrarvertíðina. Þá var sá siður að 
þeir fóru allir til altaris áður en 
þeir fóru til sjóar, í því trausti að 
Jesús Kristur mundi varðveita þá 
betur á sjónum, eða ef þeir drukkn- 
uðu mundi hann taka þá til himna- 
ríkis. Þetta heyrði eg fólk vera að 
tala um. Eitt var það að allir sem 
fóru til sjóar urðu að kunna sjó- 
mannabænina, sem þeir áttu að lesa 
þegar þeir fóru á sjóinn, og sá siður 
hélzt á meðan að eg fór til sjóar. Má 
vera að hann haldist við enn í dag, 
því það var fallegur siður, því bænin 
vakti upp góðar hugsanir. Hér læt 
eg þá staðar nema með mínar æsku 
endurminningar. 


NÝÁRSKVÆÐI 


Ort og flutt við íslendingafljót við áramótin 1876—77 
af Jóhanni Briem 


Nú er nýtt tímabil 
Nú ber ný skemtun til, 

Látum nýtt fjör í æðunum streyma. 
Því að nýtt líf og fjör 
Skapar ný ráð og kjör. 

Það er nýtt land, er eigum í heáma. 


Áfram ísalands þjóð, 

Áfram sveinar og fljóð. 

Áfram, áfram með anda og höndum. 
Sigurs auðið ei er, 
utan stríð heyjum vér. 

Það er sannað á lýðum og löndum. 


Áfram áfram með hug, 

Eflum kjark vorn og dug, 

Eflum dygðir og menntirnar fríðar. 
Leggjumst allir á eitt, 

Ekki skortir þá neitt. — 

Þá mun skamt verða blessunar bíða. 



M>vöíLdlvaM.aiEii é BJair^i 

(Brot úr langri sögu) 

Eftir Elinborgu Lárusdóttur 


Andrés malari er farinn að ræða 
við Einar húsbónda. Einar er lítill 
maður, ljós á hár, með vatnsblá 
augu, mjúka og hreina andlitsdrætti. 
En í svip hans er eitthvað, sem lætur 
undan og gefur eftir. Eitthvað 
veikt, hikandi og óákveðið. 

Nú smátýnist fólkið inn í baðstof- 
una og hver sezt á sitt rúm. Karl- 
mennirnir taka ullarkambana og 
byrja að kemba. Á gólfinu fyrir 
framan þá er lítill trélár og í hann 
leggja þeir kemburnar. Stúlkurnar 
stíga rokkinn og teygja úr kemb- 
unni. 

Þórdís húsfreyja situr við rokk 
sinn og spinnur fínan þráð, sem á að 
vera uppistaða í ytri klæðnað. Á 
fremsta rúminu situr gamall maður 
hvítur fyrir hærum. Hann hefi ver- 
ið vinnumaður hjá foreldrum Einars 
og fylgir nú jörðinni og búinu. Hann 
vinnur hrosshár í reipi og hnapp- 
heldur og spinnur það á stóra 
snældu. Þetta er nú orðið hans starf 
og í sjálfu sér eins þarft og spuninn. 
Gamli maðurinn veit það vel, því að 
ekkert hár fer til ónýtis, allt er nýtt 
og unnið. Gengt honum situr Ranka 
gamla með prjónana sína. Sjónin er 
tekin að bila, og hún er löngu hætt 
að spinna eins og hún gerði hér áð- 
ur fyrr. Við þetta vill hún ekki 
kannast. Hún þarf ekki skarpa 
sjón til þess að spinna. Þetta verk 
er að mestu þreifing og fingurnir 
eru næmir að finna hvern bláþráð 
og hverja minstu snurðu. Hún 
rennir hálfgerðum ásökunar augum 


til Gunnu og Siggu, sem nú þeyta 
rokkana og gefa svo öðruhvoru pilt- 
unum hýrt auga. 

Svona augnakast hefði nú ekki 
þótt sæmandi í hennar ungdæmi. En 
hvað er það sem ekki breytist? — 
Svona líka inn í baðstofunni í allra 
augsýn. Hún snýr sér undan til þess 
að vera ekki áhorfandi að neinu 
hneyxlanlegu. 

0 — jæja. Það var sú tíð að hún 
gat þeytt rokkinn rétt eins og þess- 
ar hérna. Og það var líka einu sinni 
sú tíðin að piltarnir litu hana hýru 
auga. Og það fleiri en einn og fleiri 
en tveir. En það fór nú öðruvísi 
fram. — Hún hefði blátt áfram 
blygðast sín fyrir slíkt kitlandi 
augnakast í viðurvist húsbændanna. 
Það er eins og þessi ungdómur hugsi 
að enginn skilji neitt, sízt gamla 
fólkið. En það er ekki gott að vita, 
hvað manneskja, sem orðin er gömul 
og gráhærð, hefir lifað um dagana. 

Þórdís ýtir frá sér rokknum og 
gengur fram, en kemur að vörmu 
spori aftur með disk í hendinni. Á 
honum er feitt hangikjöt, hálfur 
bringukollur og biti af magál og 
ofan á það er lögð flatkaka og þykk 
smjörsneið. 

Gerðu svo vel, Andrés minn, segir 
hún og réttir honum diskinn. 

Guðs ást fyrir, segir Andrés mal- 
ari og réttir fram báðar hendur. 
Hann setur diskinn á kné sér — 
síðan seilist hann ofaní vasann og 
dregur upp stóran skeiðhníf. 

Fólkið lítur hvað á annað og 



KVÖLDVAKAN Á BJARGI 


61 


augnaráð þess segir: Það er ekki 
verið að bjóða okkur slíkan mat, eða: 
Þetta hefði nú fremur átt að fara 
ofan í okkur. Augnaráð þess fer 
ekki framhjá Rönku gömlu. Það 
hneyxslar hana ekki vitund. Þvert 
á móti. Henni finst það alveg von- 
legt, og hún hugsar: Það er ekki að 
furða, þótt fleirum en mér finnist 
nóg um, þegar farið er að tæta það 
bezta úr björginni í þessa líka flæk- 
inga. 

Sigga fer að ympra á því, hvort 
húsbóndinn ætli ekki að lesa upp- 
hátt eða kveða rímur. Gamli maður- 
inn sem er að vinna hrosshárið 
leggur það til mála, að kveðnar séu 
Svoldarrímur. Aðrir vilja láta lesa 
upp úr íslendingasögunum. En enda- 
lokin verða þau að rímurnar eru 
teknar. Einar hefir breiða og 
dimma rödd, sem hljómar vel og 
yfirgnæfir rokkhljóðið og draghljóð 
kambanna. 

Ljóshærða telpan situr á insta 
rúminu og tekur ofan af ull. Hún 
verður að taka á af öllum sínum 
kröftum til þess að reita toglagðana 
og vandlega verður hún að gæta þess 
að ekkert af þelinu slæðist með. 
Hugur hennar hefir nú í dag beinst 
inn á nýjar brautir. Hún er stöðugt 
að hugsa um huldufólkið og líf þess 
í klettunum, sem fyrir manna sjón- 
um eru bara harðir og líflausir klett- 
ar. En eftir því sem Ranka gamla 
og fleiri segja, þá eru þeir bústaðir 
huldufólksins. Þarna lifir það og 
hrærist eins og við hér. Þar fæðast 
lítil börn og þar deyja gamlar mann- 
I eskjur og þetta gerist allt inn í lok- 
, uðum klettum. 

Við hlið ljóshærðu telpunnar situr 
há og grönn stúlka, 17 ára. Hár 


hennar er svart á lit og er fléttað í 
tvær fléttur, sem leggjast niður 
eftir bakinu. Hún er föl í andliti 
með dimmblá og dreymandi augu. 

Yfir henni hvílir mýkt og fúsleiki 
æskunnar, þeirrar æsku, sem ekki 
hefir enn mætt neinum árekstrum. 
Þessir óhörðnuðu drættir, sem ekki 
eru fullmótaðir, sýna ljóslega að hér 
hefir enn ekki reynt á neinskonar 
átök. Hún hefir óhindrað þroslcast 
eins og blómið, sem sýgur frjóvgun 
hinnar svölu moldar, sem teygar í 
sig dögg himinsins og breiðir blöð 
sín út mót vermandi sólargeislanum. 

Hún situr álút og grúfir sig yfir 
ullarlagð, sem hún greiðir úr með 
hinum smágerðu hvítu fingrum. — 
Þetta verk hentar henni vel. Hún 
getur unnið það án umhugsunar. Og 
hugur hennar dvelur ekki við þel- 
lagðana. Rímna kveðskapurinn fer 
framhjá henni. Rokkhljóðið, urg- 
andi draghljóð kambanna, þyturinn 
af snældu gamla mannsins, og tif- 
hljóð prjónanna, allt er þetta eitt- 
hvað, sem gerist án þess hún viti 
eiginlega af því. Það er aðeins 
ómurinn af þessum mismunandi og 
ólíku hljóðum, sem stöku sinnum 
berst að eyrum hennar, eins og eitt- 
hvað úr langri fjarlægð. 

Hugur hennar leitar út fyrir þrönga 
baðstofu og þétta torfveggi. Hann 
staðnæmist við dökkhærðan svein, 
með hrokkið hár og breiðan hnakka, 
og snör, þunglyndisleg, gráblá augu, 
sem draga og seiða með einhverju 
töframagni. Svo sterk eru þessi 
augu að hún er neydd til þess að 
standa kyr og horfa í þau hvar sem 
hún er stödd og jafnvel í sjálfri 
kirkjunni. Á meðan sálmasöng- 
urinn hljómar gegn um kyrðina, 



62 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS fSLENDINGA 


beint inn í sálir þeirra sem sitja 
á slitnu trébekkjunum í gömlu 
sveitakirkjunni; á meðan helgi 
kirkjunnar gagntekur söfnuðinn, og 
sveipar fólkið þéttar og þéttar í 
þeim helga hjúp, sem gerir allt jarð- 
neskt smátt og hverfandi, svo að 
það smá dregst inn I sjálft sig, og 
sér að síðustu ekkert annað en sína 
eigin smæð og sitt syndum spilta 
eðli; á meðan konurnar gráta og 
drjúpa höfði í þögulli þökk til hans, 
sem kom til þess að deyja okkur til 
friðþægingar, — á meðan dvelur 
hugur Þórgunnar við gráblá augu, 
sem horfa í gegn um hana, og gera 
henni svo undarlega órótt en þó svo 
notalega heitt. 

f hvert sinn og hún lítur upp þá 
mætir hún þessum gráu þunglyndis- 
legu augum. 

Þegar presturinn blessar yfir 
söfnuðinn og hin djúpa trúarhrifn- 
ing gagntekur hugi og hjörtu, kon- 
urnar þurka sér með handdúknum 
um augun, þá hverfur allt nema 
dökkhærði pilturinn með þunglynd- 
islegu augun. Kirkjan hverfur. — 
Það er engin til nema þau tvö, en 
nú eru þau stödd úti, undir heiðum 
himni, hjá elfunni, sem syngur um 
ást og unað svo að söngur hennar 
bergmálar til hjartans. 

Þau horfast í augu aftur og aft- 
ur. Augu þeirra loga af þeim eldi, 
sem er nýtendraður og á nóg brenni. 
Loga og leiftra og þau umvef ja hvort 
annað. Án orða, án athafna túlka þau 
allt það, sem tvær verur, er mætast 
á heitum vordegi þurfa að vita og 
segja hvort öðru. 

Unga stúlkan vaknar af dvala við 
það að móðir hennar ýtir frá sér 
rokknum. Faðir hennar leggur frá 


sér rímurnar. 

Nú er vakan á enda. Fólkið tínir 
saman vinnu sína. Stúlkurnar láta 
rokkana út í eitt hornið í baðstof- 
unni. En karlmennirnir smeygja 
ullarkömbunum undir sperruna, ull- 
in og kemburnar eru látnir í lárana. 
Allt hefir sinn ákveðna stað, þar 
sem hver gengur að sínu aftur næsta 
kvöld. Það er eftir að borða kvöld- 
mat og nú eru bornar inn spil- 
komur og réttar hverjum á sitt rúm. 
í þeim er þykk skyrhræra með mjólk 
út á. 

Andrés malari hefir lokið af disk- 
inum, engin ögn er eftir. Og þegar 
Þórgunnur réttir að honum fjögurra 
merka spilkomu, sem hefir inni að 
halda sama rétt og fólkinu er borin, 
þá grípur Andrés hana tveim hönd- 
um. 

Af gömlum vana verður Rönku 
gömlu litið á, hvað hátt er á snæld- 
unum, og hvað mikið piltarnir hafa 
nú kembt. 

Þetta eru lítilfjörleg vinnubrögð 
hugsar hún og hristir höfuðið fyrir- 
litlega. Munur var hér áður fyrr í 
mínu ungdæmi. Þetta er heldur eng- 
in vaka orðin hjá því, sem áður var 
Hún man vel þá tíð þegar notaðar 
voru klemmur á augnalokin til þess 
að halda þeim opnum. En svona er 
það, nú fer öllu aftur, — hríð fer 
aftur, og það er nú heldur öfugt við 
það sem átti að vera. 

Nú stendur Sigga upp og heldur á 
spilkomunni í hendinni og viti menn, 
stendur ekki óli upp samtímis. Og 
nú skeður það einkennilega; þau 
reka sig hvert á annað í miðri bað- 
stofunni. Þetta er auðvitað gert í 
ákveðnum tilgangi og af ásettu ráði, 
þótt það eigi að sýnast eins og hver 



KVÖLDVAKAN Á BJARGI 


63 


önnur tilviljun. Ranka gamla snýr 
sér undan og lokar augunum, því að 
það er til svo margt, sem betra er að 
sjá ekki en sjá. Og það er margt 
hægara en að kasta ryki í augu 
gamallar manneskju, sem á margra 
tuga ára reynslu að baki sér er lesa 
má í hinu hrukkaða andliti og silfur- 
hvítu hærum. 

Þegar allir hafa matast þá setur 
húsbóndinn upp gleraugun og les 
húslesturinn. Vídalínspostilla er les- 
in á hverjum helgidegi, en nú er 
rúmhelgur dagur, og er því lesið í 
hugvekjunum. Allir sitja kyrrir og 
halda að sér höndum og hlusta. 

Ranka leggur frá sér prjónana 
sína og rennir augunum inn eftir 
baðstofunni, til þess svona rétt að 
athuga, hvort að allt fari nú fram 
eins og vera ber. 

Sigga drjúpir höfði — o jæja sum- 
ir hafa gott af því að hlusta á á- 
minnandi orð. Þau vekja ef til vill 
suma til umþenkingar um sitt synd- 
uga eðli. — En hvað sér hún. Þór- 
gunnur seilist undir koddabrúnina 
og dregur fram bók og tekur að 
blaða í henni eins og hún sé að leita 
að einhverju. Sú er nú ekki með 
hugann við guðsorðið. Og Ranka 
getur ekki stilt sig. Það hnussar í 
henni og hún hristir höfuðið. Það 
gengur aldeilis fram af henni. Það 
er rétt komið að henni að standa upp 
og þrífa af henni bókina en þá 
jsmeygir Þórgunnur bókinni aftur 
undir koddabrúnina, og yfir andlit 
hennar breiðist nú bleikur roði. 
Ranka grettir sig — þótt undir lestr- 
inum sé — það er til einhvers að 
gefa henni Þórgunni kvæðin hans 
Jónasar Hallgrímssonar. 

Ranka gamla reynir að hafa sig 


alla við að missa ekki af neinu orði, 
en athygli hennar dregst frá lestrin- 
um og að Þórgunni. Hér er eitt- 
hvað á seiði. Undanfarið hefir hún 
marg gripið Þórgunni að því að 
standa og stara eitthvað út í bláinn. 
Eins og hér sé nokkuð nýtt eða ó- 
venjulegt að sjá. Fjöllin eru þau 
sömu og þau voru í gær, og áin er 
eins og hún hefir alltaf verið lygn og 
tær. Holtin, móarnir, hálsarnir og 
vallendis bakkarnir færast ekki úr 
stað, eða breyta útliti á neinn hátt, 
nema hvað allt klæðist til skiftis 
hvítum og grænum feldi. En það 
endurtekur sig ár eftir ár, og er ekki 
neitt nýtt né furðulegt. 

Nei það er eitthvað annað, sem 
veldur. Það er að vakna til lífs í 
brjósti hennar eitthvað, sem fyrr 
eða síðar gerir vart við sig í öllum 
manneskjum. Eitthvert afl, sem 
ekki er svo gott að flýja frá eða 
komast undan. Ranka gamla skilur 
þetta öðrum fremur því að gamlar 
manneskjur hafa líka einu sinni ver- 
ið ungar. 

Þessi dreymandi augu Þórgunnar, 
svipur hennar og hreyfingar líkjast 
meir og meir ömmu-systur hennar, 
sem dáin er fyrir mörgum árum. 
Það er vafasamt, hvað mikil gæfa 
það er að líkjast konu þessari. Nafn 
hennar er aldrei nefnt í ættinni. 
Nafn hennar á að gleymast. Ranka 
gamla gerir krossmark á brjósti sér 
til þess að bægja frá öllu óhreinu, 
því að enginn sér eða skilur hvað er 
á sveimi, eða hvað leitar að. Það 
getur svo sem verið margt og marg- 
víslegt. Makt myrkranna er sterk 
og ógnandi. 

Systurnar sofa saman, og þegar 
ljósið er slökt þá snýr ljóshærða 



64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


telpan sér að systur sinni og spyr 
hana um huldufólkið. En þegar 
Þórgunnur svarar henni út í hött og 
telpan finnur að ekkert er á þeim 
svörum að græða, hættir hún að 
spyrja. 

Ljósið er slökt og nú grúfir myrkr- 
ið yfir öllu, kalt og ógnandi. Telpan 
þrífur dauðahaldi í systur sína. 

Ó! Það er hræðilegt ef það er 
satt, sem Ranka gamla sagði henni 
í dag að hann Andrés malari sé um- 


skiftingur. Góði gamli Andrés, og 
telpan andvarpar þungt í fyrsta sinn 
á æfinni. 

En Þórgunnur þráir svefninn, því 
að þá flýgur vitund hennar til móts 
við hann, sem hún þráir alla daga. 
Þar mætast þau í gagnkvæmri hrifn- 
ingu. Þá sjá þau lífið í glitrandi 
skuggsjá sinna eigin drauma og 
vona. Það er gott að lifa og vera til. 
Lifa og þrá. 


SóLARDANS 

(Frásögn Vigíúsar Þorvaldssonar, gamals manns á níræðisaldri. 
Skrifað hefir eftir minni hans J. J. B.) 


í æsku heyrði eg oft talað um sól- 
ardans. Hann átti að fara fram á 
páskadagsmorguninn og var sólin 
þá með öllum kristnum lýð, að fagna 
upprisu mannkynsfrelsarans, eða 
það var að minsta kosti sannfæring 
þeirra er því fyrirbrigði trúðu. En 
um það voru deildar meiningar, 
hvort þetta ætti sér í raun og veru 
stað, eða það væri hjátrú og hégilja, 
en sjálfur var eg lítt trúaður á fyrir- 
brigði þau er skynsemi mín gat ekki 
gripið. Svo var það á páskadags- 
morgun einn í miðjum einmánuði, 
að eg var ásamt fleirum mönnum 
til sjóróðra á litla Hliði á Álptanesi í 
Gullbringlusýslu. — Daginn fyrir 
páskadaginn hafði mál þetta borið á 
góma á milli okkar sjómannanna og 
skiftumst við í tvo flokka, með og 
mót, en komum okkur þó saman um 
að við skyldum fara á fætur 
snemma, daginn eftir, á páskadag- 
inn og ganga nú úr skugga um þetta 
mál og það gerðum við, 10—15 
manns sem þátt tókum í samræðun- 


um og ákvæðinu daginn áður. Þegar 
við komum út, var sólin að rísa upp 
yfir sjóinn. í kringum um hana var 
móleit blika, eða skýslæða sem var 
gegnsæ. Frá sólunni sjálfri stafaði 
geisladýrð svo undursamleg og hríf- 
andi, að við stóðum forviða og steini- 
lostnir. Geilsarnir læstu sig í gegn- 
um skýið, syndruðu eins og ótal 
rafljós í næturkyr.ð og blikuðu með 
eldlegu afli inn og út um skýið og 
um kring sólina. 

Áhrif þau er þessi sýn hafði á mig 
voru einkennileg og ekki gott að lýsa 
þeim. Það fyrsta sem mér varð 
fyrir var að depla augunum og núa 
þau, því mér flaug í hug að hér 
væri um missýn, eða skynbrigði að 
ræða. En það var árangurslaust. 
Þessi fyrirbrigði voru þarna átakan- 
lega og ómótmælanlega fyrir augum 
okkar allra. Efa spursmálinu um 
sólardansinn var svarað, minsta 
kosti í huga okkar allra sem þarna 
vorum staddir. 



Eftir J. Magnús Bjarnason 


Haustið 1902 fékk eg með pósti 
ljósmynd af ungum manni, og fylgdi 
henni ekkert bréf. En á bakið á 
myndinni höfðu verið skrifuð nokk- 
ur vísuorð, og voru tvö þau síðustu 
þessi: 

“Mig langaði að fljúga svo langt og 

svo hátt 

1 ljósa og sólheiða dagiinn.’’ 

Og undir þau var skrifað: Eyjólfur 
Sigurjón Guðmundsson. Myndin 
hafði verið sett á póstinn á Moun- 
tain, N. Dakota, ef eg man rétt. Eg 
hafði aldrei heyrt þessa unga manns 
getið, og spurði eg ýmsa um hann, 
en hann var þeim öllum ókunnugur. 
Eg bjóst endilega við því, að bréf 
kæmi frá honum þá og þegar; en svo 
leið veturinn, að eg fékk ekkert bréf 
frá honum, og þótti mér það nokkuð 
kynlegt. 

En svo var það einn fagran morg- 
un um haustið 1904, að ungur mað- 
ur kom þangað, sem eg átti heima 
(eg var þá í N. Dakota), og heils- 
aði hann mér mjög alúðlega og glað- 
lega og spurði mig, hvort eg þekti 
sig ekki. Eg virti hann fyrir mér 
um stund, og mér fanst að eg hafa 
einhverntíma áður séð hann, en gat 
þó ekki komið því fyrir mig, hvar 
það hefði verið. “Eg hefi áður heim- 
sótt þig — á mynd,” sagði hann 
brosandi og lagði áherzlu á síðasta 
orðið; “eg heiti Eyjólfur Sigurjón 
og er Guðmundsson.” Og nú kann- 
aðist eg við manninn, varð glaður 
við og bauð hann marg-velkominn. 


En því miður mátti hann ekki tefja 
hjá mér, nema hálfan daginn; hann 
var á hraðri ferð, og átti heima í 



EYJÓLFUR S. GUÐMUNDSSON 


Pine Valley í Manitoba hjá móður 
sinni og stjúpa (Maríu Jónsdóttur og 
Magnúsi Jónssyni). 

Eg gleymi því aldrei, hve innilega 
vænt mér þótti um það, að þessi góð- 
legi og gáfaði ungi maður heimsótti 
mig. Mér varð undir eins hlýtt til 
hans og fann, að eg átti þar einlægan 
vin. Eg man nú ekki, um hvað helzt 
við töluðum saman þenna stutta 
tíma, sem hann dvaldi hjá mér, en eg 
man, að mér þótti sú stund skemti- 
leg. Og að skilnaði gaf hann mér 
eintak af tímaritinu Poet Lore, því 
heftinu, sem þá var nýlega út komið, 
og var í því fyrri hluti hinnar ágætu 



66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ritgerðar Vilhjálms Stefánssonar 
um íslenzkar bókmentir. 

Þetta var í eina skiftið á æfinni 
sem eg sá Eyjólf S. Guðmundsson. 
Hann fór heim til Piney fáum dög- 
um síðar, og árið eftir fluttist eg á 
ný til Manitoba. En eftir þetta skrif- 
aði hann mér jafnt og þétt, bæði 
löng og skemtileg bréf, allt fram á 
síðustu stund. Eg fór víða, og árin 
liðu, og alltaf stöðugt komu hin góðu 
og vinsamlegu bréf hans til mín. 
Fyrstu árin skrifaði hann mér að 
jafnaði 4 til 6 bréf á ári. En eftir 
að hann fluttist vestur á Kyrrahafs- 
strönd (til Tacoma, Wash.) 1910, 
urðu bréfin hans tíðari; og eftir 
1922 fékk eg frá 15 til 20 bréf á ári 
frá honum. 

Þótt eg sæi Eyjólf aðeins einu 
sinni, og það í svip, þá finst mér nú, 
að eg hafi fáum mönnum kynst öllu 
nánar en honum, og er það vegna 
bréfanna hans. Við höfðum skrif- 
ast á í rúm 33 ár. Og bréfin hans 
eru merkileg. f fyrstu, var aðal- 
efnið í þeim um bókmentir, einkum 
hin yngri íslenzku skáld. Hann 
hugsaði mikið um skáldskap um 
þær mundir, og hann hafði ort all- 
mörg kvæði á árunum 1894 til 1903, 
og kallaði hann þau kvæði; “Milli 
dúranna”. En smátt og smátt fór 
innihald bréfanna að verða um ýms 
önnur málefni. Hann var alltaf mik- 
ill dýravinur og blómavinur, og 
hann fór að skrifa dýrasögur, þegar 
hann var um fimtugt, og mintist 
hann þá oft á þær sögur í bréfum 
sínum til mín. “Eg hefi einlægt átt 
vini meðal húsdýranna frá því fyrst 
að eg man eftir mér,” segir hann í 
bréfi, sem hann skrifaði þann 9. apr. 


1922. “Þegar eg fór austur fyrir 
fimm árum síðan, þá þekti mig 
hundurinn, sem eg átti, þegar eg fór 
að austan, og voru þó liðin sjö ár 
frá því, er eg fór að heiman, og 
seppi var aðeins 6 mánaða, er eg 
fór.” Hann mintist oft á þessa 
tryggu vini sína: hesta og hunda og 
ýmsa fugla, eins og til dæmis, rauð- 
brystings-hjónin gæfu, sem áttu sér 
hreiður í garðinum hans ár eftir ár 
og hændust svo að honum, að þau 
næstum væfluðust fyrir honum, þeg- 
ar hann var að vinna í garðinum; 
og þá mintist hann líka á svöluna, 
sem hann skrifaði um eina af falleg- 
ustu smásögum sínum. Hann orti 
fögur kvæði til sólskríkjunnar, og 
svölunnar og margra annara fugla. 
Hann segir við vorfuglinn: 

“Mér finst eg heyri ’inn sama söng, 

Er söngstu fyr á dögum; 

Þá voru ei dægrin dimm né löng, 

Né dottað undir lögum. 

Og næsta vor eg veit, oss hjá 
Að viltu syngja betur; 

En ef þú oss ei flýðir frá, 

Þá flýði burtu vetur.” 

Og um snjótitlinginn kveður hann 
þetta: 

“Hann kom til mín áðan svo kátur i lund 
Og kvakaði’ um sólina heiða; 

Það veitti mér inndæla ánægju-stund 
1 afdrepi hrímþaktra meiða. 

“En loks kemur sumar og sanna þá má, 
Hann söngfugla annara’ er jafni; 

Hann verður vort einasta uppáhald þá 
Með öðru og fegurra nafni.” 

f bréfum sínum mintist hann oft 
á það, sem hann las, og hann las 
mikið af góðum skáldritum og fræði- 
bókum. Hann sagði mér frá blóm- 
unum og matjurtunum, sem hann 



EYJÓLFUR SIGURJÓN GUÐMUNDSSON 


67 


ræktaði í garðinum sínum. Hann 
elskaði blómin: rósir og liljur og 
fjólur og dahlíurnar. Hann lýsti oft 
fegurðinni á Kyrrhafsströndinni: 
hinu undur-fagra útsýni, fjöllunum, 
dölunum, skóginum, hafinu. Og 
margsinnis mintist hann á æsku- 
stöðvar sínar, og æskuvinina, og 
fólkið, sem hann hafði kynst, þegar 
hann átti heima í Hallson í N. Dak., 
Roseau í Minnesota, og Piney í 
Manitoba. Allt það fólk, sem hann 
hafði kynst í þeim bygðum, var 
honum kært. Og um alla, sem hann 
nokkuð mintist á, hafði hann æfin- 
lega eitthvað gott til að segja. 

Eins og eg tók fram áður, þá 
skrifaði hann mikið af dýrasögum, 
og hann sagði mér (í bréfum sínum) 
innihald margra þeirra, og tók það 
oft fram, að þær væru allar sannar; 
sumar þeirra hafði Magnús Jónsson 
(stjúpfaðir hans) sagt honum, en 
hann (Eyjólfur) færði þær í letur. 
Komu nokkrar þeirra út í blöðum og 
tímaritum, bæði á fslandi og hér 
vestan hafs. Mun vinur hans einn í 
Reykjavík á íslandi hafa komið sum- 
um þeirra á framfæri fyrir hann. 

Eyjólfur sendi mér fyrir mörgum 
árum nokkur af kvæðum þeim, sem 
hann nefndi: “Milli dúranna”. Flest 
eða öll eru þau ort á árunum 1894 
til 1903. Þau eru flest um blóm og 
fugla, og nokkur þeirra eru til æsku- 
vina hans og nánustu ættingja. Þar 
er langt kvæði og merkilegt, sem 
heitir: “Úr bréfi til vinar míns,” og 
þar er kvæðið: “Eyfi og Clara,” sem 
hann orti um sjálfan sig og frænd- 
stúlku sína, og er bernsku-minning. 
Það er fagurt og hugðnæmt. f því 
er þetta erindi: 


“Um saklausu bömin síðan 

Þar syngur fossinn og dröfn; 

Hver blómknappur, sem að blómgast, 

Hann ber þeirra fögru nöfn.” 

Og meðal þeirra kvæða eru mjög 
fallegar vísur, sem heita: “Bernsku- 
minning,” og í þeim eru vísuorðin, 
sem hann skrifaði á myndina, er 
hann sendi mér haustið 1902. — Og 
þá má telja með hans beztu ritverk- 
um kvæðið: “íslenzka ekkjan,” sem 
er all-langt (hátt á fjórða hundrað 
vísuorð). Það er saga um íslenzka 
ekkju, sem herforingi segir vin sín- 
um, þegar hann er nýkominn heim 
úr stríðinu mikla. íslenzka ekkjan 
kom ein síns liðs með son sinn, barn 
að aldri, til Vesturheims, vann þar 
fyrir honum með mikilli atorku og 
þolgæði og kom honum til menta, og 
varð hann afbragð ungra manna. En 
þegar stríðið skall á, fór hann (son- 
ur ekkjunnar) sem sjálfboði til 
Norðurálfunnar, gekk í herinn og 
ávann sér hylli yfirmanna sinna 
fyrir hugprýði og drengskap, og féll 
þar að lokum í valinn. Þegar ekkjan 
fréttir lát sonar síns, segir hún 
meðal annars þetta: 

“Það er svo margt, sem minniir á þig; 

Eg man það alt, hjartkæri son! 

Með þér hef eg liðið, með þér hef eg glaðst, 
Og þú varst mín einasta von. 

Er mér fanst í heimi alt hverfult sem hjól 
Og húmríkt og dapurt og kalt, 

Hve höndin þín klappaði mömmu þá mjúkt, 
Og mál þitt var fagurt og snjalt. 

Þá breyttist hin helkalda hávetrar-nótt 
I heiðrikan, sólbjartan dag, 

Og þá fanst mér syngja um ástina allt, 
Svo inndælan, vonglaðan brag.” 

Eyjólfur átti mjög vandað bóka- 
safn og þótti honum innilega vænt 
um það og mintist oft í bréfum sín- 


68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um á ýmsar bækur, sem í því voru. 
Hann las sumar þeirra vetur eftir 
vetur. Hann sendi mér einu sinni 
mynd af stofunni, sem bókasafn 
hans var í, og þar sem hann geymdi 
myndir af merkismönnum. Sýnir 
myndin af stofunni, að bókasafnið 
er all-stórt og vel frá því gengið. f 
þeirri stofu sátu þau Eyjólfur og 
Lukka (konan hans) á vetrar-kvöld- 
um við arineldinn; las þá Eyjólfur 
upphátt einhverja góða bók, en 
Lukka vann að hannyrðum. f bóka- 
safni Eyjólfs voru margar afbragðs- 
góðar bækur, bæði enskar og íslenzk- 
ar; en það var eins og honum þætti 
einna vænst um ljóðabækurnar, 
einkum ljóðmæli þeirra skálda, sem 
ort höfðu kvæði um dýrin og fugl- 
ana og hann vissi, að voru sannir 
dýravinir. Honum þótti líka mjög 
vænt um ýms fræðirit, einkum ef 
þau voru eftir íslendinga. f bréfi, 
sem dagsett er þann 14. okt. 1924, 
segir hann að þá séu í bókasafni sínu 
1087 bækur í bandi og um 100 ó- 
bundnar. “Bókasafn mitt er mjög 
einhliða eins og flest söfn einstakl- 
inga eru oftast nær,” segir hann. 
“Þar er langflest af ljóðmælum. . . . 
En fátt hefi eg af skáldsögum. Eg 
er ekki sólginn í að lesa þær.” 

Hann átti orðið margar bækur 
(scrap books), sem hann límdi í úr- 
klippur úr blöðum; eru þær bækur 
allstórar og yfir þrjátíu að tölu. í 
þeim eru ýms ljóðmæli, stuttar sög- 
ur, ritgerðir, og myndir, sem birzt 
hafa í blöðum, bæði vestan hafs og 
austan. Og í einni af þeim bókum 
(ef ekki fleirum) eru frímerki af 
mörgum tegundum. Hann hafði 
mikið yndi af að útbúa þessar bæk- 


ur og velja efnið í þær; og hefir mér 
verið sagt, af mönnum, sem hafa séð 
þær, að þær séu mjög merkilegar. 
Hann mintist á þessar bækur í bréfi, 
sem hann skrifaði mér þann 10. apr. 
1927, og segir: 

“Mér datt í hug að segja þér frá 
dálitlu safni, sem eg á, sem sumum 
ef til vill þykir ómerkilegt, en öðrum 
máske nokkurs nýtt. Eins og þú 
veizt, getur maður varla haldið sam- 
an dagblöðunum. Og mér fanst það 
ekki hægt, að halda Heimskringlu, 
eða þeim blöðum, sem eg hef haft, 
saman, en kvæðin vildi eg ekki eyði- 
leggja. Eg hefi því klipt úr blöðum 
þeim, sem eg hef haft, öll kvæði; 
og svo hef eg sníkt mér öll kvæði, 
sem eg hef getað, hjá kunningjum 
mínum. Mun eg hafa byrjað að 
safna kvæðum, þegar Jón ólafsson 
var ritstjóri Heimskringlu. Og held 
eg því áfram ennþá. Safn þetta er 
nú orðið allstórt, og öll kvæðin límd 
inn í bækur, og eru sumar þær bæk- 

ur allstórar.í safni þessu kenn- 

ir margra grasa. Þar eru sum af 
kvæðum þeim, sem bezt hafa verið 
ort, bæði austan og vestan hafs. — 
Fyrst safnaði eg saman öllu, sem 
sami höfundur hafði ort, og setti 
svo höfundana niður rétt af handa 
hófi. En í seinni tíð hef eg límt 
kvæðin inn jafnóðum og eg hef feng- 
ið þau, eða sama sem. Það var 
þægilegra, og með því þurfti eg ekki 
að geyma kvæðin lengi áður en eg 
límdi þau í bók. f þessu safni á eg 
kvæði, sem ekki eru prentuð í ljóð- 
mælum St. G. St., Kr. St., Jóns 
Trausta og fleiri.” 

Og fram á síðustu stund hélt 
Eyjólfur áfram að safna í þessar 




EYJÓLFUR SIGURJÓN GUÐMUNDSSON 


69 


bækur. Þann 8. des. 1937 (tæpum 
mánuði áður en hann lézt) skrifar 
hann mér “í gærdag byrjaði eg að 
líma inn nýja bók. Byrjar bók þessi 
með kvæðum og ræðum til séra 
Rögnvaldar Péturssonar í minningu 
um 60 ára afmæli hans. Þykir mér 
vænt um, að hans var minst svo 
rækilega. Fyrsta ár mitt hér vestan 
hafs kyntist eg séra Rögnvaldi, og 
síðan hefir mér verið hlýtt til hans.” 

Eyjólfur mintist oft (í bréfum 
sínum) á ýmsa góða menn, sem hann 
kyntist í Tacoma á síðari árum. Hús 
hans var allnærri Puget Sound Col- 
lege, og kyntist hann sumum af 
kennurunum og nemendunum þar. 
Urðu sumir þeirra alúðarvinir hans. 
Og margt hérlent fólk hafði réttari 
og glöggari hugmynd um ísland og 
íslendinga eftir að hafa kynst hon- 
um, en það hafði áður haft. Hann 
setti sig aldrei úr færi, að fræða ann- 
ara þjóða menn um það, sem hann 
áleit bezt í íslenzkum bókmentum. 
Hann og kona hans máttu því teljast 
með útvörðum íslenzks þjóðernis. 
Og það er rétt, sem Mrs. Purdy 
(frændkona Eyjólfs) segir í kvæði, 
sem hún orti við fráfall hans: 

‘‘Fallinn er frændi 
En vel unnið verk 
Verður oss, löndum, til sóma.” 

Og þetta: 

‘‘Orðin þín hljóma sem iifandi ljóð 
Langt fram í aldir með vaxandi þjóð.” 

f bréfum sínum til mín mintist 
Eyjólfur aftur og aftur á hið fallega 
og friðsæla heimili sitt í Tacoma, 
og hina góðu og gáfuðu konu, sem 
hann átti; hann mintist líka oft á 
hið drenglundaða frændfólk þeirra 


hjónanna, á hina góðu nágranna 
þeirra, og hina mörgu, trúföstu vini, 
sem þau höfðu eignast. — Eyjólfur 
var af hjarta þakklátur fyrir allt, 
sem honum var gert gott. Og það 
gladdi hann innilega, þegar hann 
fékk bréf frá þeim, sem honum var 
vel til. Síðasta bréfið, sem hann 
skrifaði mér, er dagsett þann 31. 
des. 1937. Hann segir þar: “í þetta 
sinn fengum við (þ.e. hann og 
Lukka) fleiri jólakort og bréf um 
jólin, en við höfðum áður fengið. 
Meðal þeirra, sem voru svo góðir að 
skrifa okkur, voru þeir séra Rögn- 
valdur og dr. R. Beck. Við höfðum 
regluleg jól í þetta sinn. Og frænka 
mín, Sigríður Purdy, kom og var hjá 
okkur á jólunum. Gerði hún allt, 
sem hún gat, til að skemta okkur 
sem bezt.” 

Eins og eg tók fram áður þá var 
það aðeins einu sinni, sem eg sá 
Eyjólf Sigurjón. En samt finst mér, 
að eg hafi fáa menn þekt eins vel og 
hann, og er það að þakka hinum 
mörgu sendibréfum, sem hann skrif- 
aði mér. Og þau góðu og skemtilegu 
bréf hafa sannfært mig um það, að 
Eyjólfur hafi verið einn hinna mæt- 
ustu og vinsælustu manna meðal 
Vestur-fslendinga, gáfaður maður 
og gott skáld, og frábærlega vel að 
sér og vel mentaður, þó að hann væri 
ekki skólagenginn. Þau hafa sann- 
fært mig um það, að hann hafi ver- 
ið maður trygglyndur og vinfastur 
með afbrigðum, maður, sem ekki 
vildi vamm sitt vita, maður, sem 
vinir hans máttu treysta í blíðu og 
stríðu, maður, sem allir höfðu gott 
af að kynnast, hjartahreinn maður í 
orðsins fylstu merkingu — og góð- 
ur íslendingur. 


70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Eyjólfur Sigurjón Guðmundsson 

var fæddur þann 11. maí 1873 að 
Fjósum í Laxárdal í Dalasýslu. — 
Foreldrar hans voru þau Guðmund- 
ur Guðbrandsson og María Jóns- 
dóttir. Misti Eyjólfur föður sinn, 
er hann var 23 daga gamall. Sjö 
árum síðar giftist móðir hans aftur. 
Seinni maður hennar var Magnus 
Jónsson frá Syðra-Skógarnesi í 
Miklaholtshreppi, og var móðir hans 
Kristín dóttir Þorleifs læknis í 
Bjarnarhöfn. Þau Magnús og María 
bjuggu að Saurum í Staðarsveit í 
Snæfellsnessýslu frá 1883 til 1887, 
þau eignuðust tvö börn: stúlku, 
sem dó í æsku og dreng, sem enn er 
á lífi og býr í Tacoma, Wash., og 
heitir Jón Björgvin Guðmundur. — 
Magnús (stjúpfaðir Eyjólfs) fluttist 
til Ameríku sumarið 1887, og María 
og drengirnir árið eftir. Þau sett- 
ust að nálægt Hallson í N. Dakota 


og voru þar þangað til árið 1895, að 
þau fluttu sig til Roseau-bygðarinn- 
ar í Minnesota. Eftir 5 ára dvöl þar 
fluttust þau til Pine Valley-bygðar í 
Manitoba, og þaðan fluttust þeir 
Eyjólfur og bróðir hans vestur að 
hafi (til Tacoma) árið 1910; og 
þar átti Eyjólfur heima það, sem 
eftir var æfinnar. Hann vann 
lengstum algenga daglauna-vinnu, 
en var um eitt skeið vökumaður við 
verkstæði (eða mylnu) í Tacoma. — 
Hann kvæntist þann 2. ágúst 1926 
og gekk að eiga Lukku dóttur Gísla 
Eyjólfssonar og Þórunnar Einars- 
dóttur Guðmundssonar í N. Dakota, 
og eru þau ættuð úr Fljótsdalshéraði 
í Múlasýslu. Þeim Eyjólfi og Lukku 
varð ekki barna auðið. — Eyjólfur 
dó að heimili sínu í Tacoma þann 5. 
jan. 1938. Hann var búinn að vera 
mjög heilsutæpur í mörg ár. 


KVÖLD (í Frakklandi) 

Eftir Huldu 


Vínhæðir loga við lækkandi sól, 
skyggir í ána, 
skógardjúp blána, 

berast frá kirkjunni klukkna hljóð: 

Friður, friður friður! 

Blessun guðs yfir hjarðmannsins hjörð, 
hvíslandi akra, blánandi fjörð, 
bóndans og fiskimanns harða hönd, 
hoppandi börn um velli og strönd, 
mæðranna þolgóðu þreyttu önd. 

Friður, friður friður! 

Nú hnígur guðs sól í hafið niður, — 
en englar verja og vernda hvern mann, 
sem vakir og biður. 


Eftir G. Arnason 


Það er oft á það minst, þegar 
rætt er um framtíð íslendinga hér í 
landi, hversu margir þeirra giftist 
út úr þjóðflokki sínum. Eins og við 
er að búast, er mest af því, sem um 
það er sagt bygt á ónógum heimild- 
um og eru aðeins lauslegar ágizkanir, 
sem oft munu vera allmikið fjarri 
sanni. Eftir því sem mér er kunn- 
ugt, hefir aðeins ein tilraun verið 
gerð til þess að komast að nokkurri 
áreiðanlegri niðurstöðu um þetta 
efni; en þar sem hún var bundin við 
einn stað aðeins var hún eðlilega allt 
of takmörkuð til þess að unt sé að 
byggja á henni nokkurt heildaryfir- 
lit. Eg á hér við ritgerð eftir hr. 
Snjólf J. Austmann, sem birtist í 
Heimskringlu árið 1914, og mun eg 
víkja að henni síðar. 

Ef nákvæmar upplýsingar ætti að 
fá um þetta, yrði að leita lengi og 
víða. Áreiðanlegustu skýrslurnar 
væri eflaust að fá úr skjalasöfnum 
þeirra fylkja og ríkja, sem íslend- 
ingar hafa búið í hér vestan hafs 
síðan þeir byrjuðu að flytja vestur. 
En þar sem þeir eru dreifðir um 
flest fylki Canada og allmörg ríki í 
Bandaríkjunum, liggur í augum 
uppi, að það yrði enginn hægðarleik- 
ur, að leita nafna íslenzkra hjóna 
þar; og jafnvel þó að það væri mögu- 
legt, mundu varla öll kurl koma til 
grafar; því hætt er við, að fyrr á ár- 
um hafi stundum gleymst að senda 
skýrslur hlutaðeigandi stjórnarskrif- 


stofum, meðan ekki var gengið eins 
hart eftir því og nú er. Auk þess 
má telja víst að nafnabreytingarnar 
gerðu nákvæma rannsókn á þessu ó- 
mögulega. 

Næst skjalasöfnunum mundu em- 
bættisbækur íslenzkra presta, sem 
þjónað hafa söfnuðum hér, reynast 
áreiðanlegastar. En samt mundu 
þær, eins og gefur að skilja, ekki 
vera fullnægjandi að öllu leyti. — 
Margar hjónavígslur, þar sem ann- 
aðhvort maðurinn eða konan, eða 
bæði, hafa verið íslenzk, hafa verið 
framkvæmdar af öðrum prestum en 
íslenzkum. Einnig mundi ókleift að 
ná í embættisbækur allra íslenzkra 
presta, sem þjónað hafa hér vestan 
hafs, sumir aðeins stuttan tíma. Má 
telja víst, að sumar þeirra séu glat- 
aðar; og ennfremur, að þó nokkur 
vanræksla mun hafa átt sér stað með 
að bókfæra giftingar, einkum fyrr á 
árum. 

Það má því virðast, að ómögulegt 
sé að fá nokkrar áreiðanlegar 
skýrslur um giftingar íslendinga hér 
vestra, en svo er þó ekki. Það er að 
vísu ekki unt að fá nákvæmar skýrsl- 
ur um þær, jafnvel hvað vandlega 
sem væri leitað, en það má fá allá- 
reiðanlegar skýrslur úr blöðunum, á- 
reiðanlegar eins langt og þær ná. 
Blöðin hafa frá því þau hófu göngu 
sína birt umgetningar um mesta 
fjölda giftinga; flestir íslenzkir 



72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


prestar munu hafa gert það að 
skyldu sinni að senda blöðunum 
nöfn þeirra persóna, er þeir hafa 
gift, ef bæði eða annaðhvort hafa 
verið íslenzk. Að vísu mun nokk- 
uð hafa brugðið út af þessu hjá 
þeim, sem átt hafa heima í mik- 
illi fjarlægð við blöðin, einkan- 
lega ef þeir hafa átt heima í 
Bandaríkjunum. Og náttúrlega hafa 
ekki aðrir prestar, sem gefið hafa 
saman íslenzk hjón, gert sér neitt 
far um að láta þess getið í íslenzku 
blöðunum, nema að sérstaklega hafi 
á staðið eða þess hafi verið æskt af 
hlutaðeigendum. En þrátt fyrir það 
þó hvergi nærri allra íslenzkra gift- 
inga sé getið í íslenzku blöðunum, 
má fá furðu áreiðanlegt yfirlit úr 
þeim. 

Eg hefi gert tilraun til að komast 
eftir, hversu mikill hluti íslenzkra 
karla og kvenna sem gifst hafa hér 
vestan hafs, hafi gifst út úr þjóð- 
flokknum. Hér er ekki um neitt 
heildaryfirlit að ræða, af þeim á- 
stæðum, sem þegar hafa verið teknar 
fram, heldur aðeins lauslegt yfirlit, 
sem þó nær yfir allan tímann, sem 
íslendingar hafa dvalið hér, og nær 
jafnt til hinna smærri og afskektari 
bygðarlaga þeirra sem hinna stærri. 
Athugun sú, sem niðurstöður mínar 
eru bygðar á, er að eg hygg, nógu 
víðtæk til þess að hún sýni nokkurn 
vegin rétt hlutföllin milli íslenzkra 
giftinga og blandaðra, frá því á 
fyrstu landnámsárum og niður til 
yfirstandandi tíma. Við samningu 
þessa yfirlits hefi eg farið eftir blöð- 
unum, Heimskringlu og Lögbergi, 
Almanaki Ólafs S. Thorgeirssonar og 
Minningarriti íslenzkra hermanna. 
Nokkrar upplýsingar um fyrstu árin 


hefi eg og fengið úr prestsþjónustu- 
bók séra Páls Þorlákssonar og víðar 
að. Heimildir þessar eru að vísu 
nokkuð mikið bundnar við þá staði, 
þar sem fslendingar hafa verið fjöl- 
mennastir, og mætti þess vegna ef 
til vill segja, að hæpið sé að byggja 
nokkrar almennar ályktanir á þeim; 
en eins og koma mun í ljós síðar í 
yfirliti þessu, raskar það varla til 
muna hlutföllunum. 

Giftingar þær, sem eg hefi athug- 
að, eru næstum eitt þúsund að tölu 
og ná yfir allt tímabilið, sem íslend- 
ingar hafa dvalið vestan hafs. Þau 
bygðarlög, sem eg hefi ekki getað 
fengið neinar upplýsingar um, eru 
bæði fá og smá. Þótt þess vegna að 
talan sé ekki hlutfallslega mjög há, 
ætti hún samt sem áður að vera 
nægilega há til þess að gefa nokk- 
urn vegin ljósa hugmynd um, hversu 
stór sá hluti Vestur-íslendinga er, 
sem hefir gifst fólki af öðrum þjóð- 
um. Stundum hefi eg verið í vafa 
um, hvort telja skyldi mann eða 
konu íslenzk, en þá hefi eg fylgt 
þeirri reglu, að telja alla fslendinga, 
sem af íslendingum eru komnir í 
aðra ætt og gifst hafa íslendingum. 
Frá hvaða sjónarmiði sem skoðað 
er verða afkomendur þeirra að telj- 
ast íslendingar fremur en nokkuð 
annað. 

Fyrsta íslenzka manneskjan, sem 
eg hefi getað fundið að gifst hafi 
vestan hafs, giftist í Utah árið 1860; 
var hún íslenzk kona, sem gekk að 
eiga “enskan” mann. (Það skal tek- 
ið fram, að í fregnum af þessu tæi 
eru menn oftast taldir “enskir”, ef 
þeir eru enskumælandi, án frekara 
tillits til þjóðernis þeirra). Eins og 



UM GIFTINGAR ÍSLENDINGA í VESTURHEIMI 


73 


kunnugt er, fluttust nokkrir menn 
og konur frá fslandi til Utah á milli 
1850 og 60. Verið getur að ein- 
hverjir þeirra hafi gifst þar fyrir 
1860, en að líkindum hafa þeir verið 
mjög fáir. Um sama leyti fluttust 
og nokkrir fslendingar til Brazilíu, 
en um þá er lítið kunnugt annað en 
það, að þeir munu hafa runnið sam- 
an við þarlent fólk og tekið upp 
portúgisku sem sitt mál. 

Frá 1870 til 73 settust nokkrir ís- 
lenzkir innflytjendur að í Wisconsin 
ríkinu í Bandaríkjunum. Fáeinir 
ílentust þar, en aðrir fluttust burt 
þaðan eftir skamma dvöl. Nokkrir, 

| sem settust að á Washington eyj- 
unni í Michigan vatninu, bjuggu þar 
til æfiloka. Fyrsti fslendingurinn, 
sem gifti sig þar, gekk að eiga írska 
I stúlku; það var árið 1874. Næsta 
' ár giftust þar ein íslenzk hjón og svo 
tvenn tveimur árum síðar. Af þeim 
; sem fluttust burt úr Wisconsin eftir 
skamma dvöl, fóru sumir vestur f 
bóginn til Minnesota, en aðrir suður 
] til Nebraska. Fyrstu íslenzku hjón- 
‘ in, sem giftust í íslenzku bygðinni í 
Minnesota (Lyon County), voru gef- 
I in saman 1875. Árið áður höfðu ein 
I íslenzk hjón gift sig í Nebraska. 
Þar myndaðist aldrei íslenzk bygð, 
enda voru íslendingarnir, sem þang- 
j að fluttust, allt of fáir til þess að það 
gæti orðið. Afkomendur þeirra 
munu hafa blandast þar algerlega 
saman við fólk af öðrum þjóðum. 

Fyrstu íslendinga bygðirnar í 
Canada voru í Ontario og Nova 
Scotia. íslendingar dvöldu samt ekk : 
lengi á þeim stöðvum enda var tæp- 
lega lífvænlegt á landi því sem þeir 
voru settir á. Flestir þeirra flutt- 
ust vestur til Manitoba og Norður- 


Dakota. — Samkvæmt skýrslum 
þýzkra presta sem heimsóttu ís- 
lenzku bygðina í Nova Scotia hafa 
tvenn íslenzk hjón gift sig þar, en 
þau geta hafa verið fleiri. Ein ís- 
lenzk kona úr nýlendunni giftist 
enskumælandi manni og settist að 
þar eystra, og einnig mun einn ís- 
lenzkur karlmaður, er var í þeirri 
bygð, hafa gifst innlendri konu. — 
Fleiri giftingar íslendinga hafa ef 
til vill átt sér stað þar, en ekki hefi 
eg séð þess getið. Þeir fáu, sem 
eftir urðu í Ontario, þegar aðalhóp- 
urinn fór þaðan, munu nú vera dánir 
og afkomendur þeirra horfnir úr 
tölu fslendinga. 

Svo sem kunnugt er, kom fyrsti 
hópur íslendinga til Manitoba (Nýja- 
íslands) haustið 1875. Fyrsta árið 
var nýlendan prestlaus, og líklega 
hafa fáir eða engir gift sig þá. En 
haustið 1876 kom séra Páll Þorláks- 
son þangað, þó aðeins snögga ferð í 
það sinn. Ári síðar kom séra Jón 
Bjarnason, og höfðu þeir báðir 
prestsþjónustu þar á hendi um tíma. 
Séra Jón fór vorið 1880 til íslands, 
og um líkt leyti eða nokkru fyrr, fór 
séra Páll til Dakota. Meðan séra 
Jón var í Nýja-íslandi gifti hann tíu 
hjón, öll íslenzk. Séra Páll gifti 
tuttugu og sex hjón á tímabilinu frá 
1876 til 80 og voru þau öll íslenzk. 
Að líkindum hafa ekki öll þessi hjón 
átt heima í Nýja-íslandi, því báðir 
prestarnir heimsóttu af og til ís- 
lendinga í Winnipeg, sem voru bú- 
settir þar frá 1876. Sömuleiðis hafði 
séra Páll á hendi að einhverju leyti 
prestsþjónustu meðal íslendinga 
sunnan landamæranna, bæði í Minne- 
sota og Norður-Dakota, áður en 




74 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hann fór alfarinn suður. Hann dó, 
eins og kunnugt er, árið 1882 í ís- 
lenzku bygðinni í Dakota. 

Árið 1880 giftist íslenzkur maður 
enskri stúlku á Gimli, og mun það 
hafa verið fyrsta blandaða giftingin 
í Nýja-íslandi. 

í Winnipeg voru fyrstu íslenzku 
hjónin gift árið 1876. Einhverjir 
örfáir fslendingar munu hafa stað- 
næmst þar árið áður, þegar þeir sem 
verið höfðu í Ontario fluttust til 
Nýja-fslands. Voru það einkum 
stúlkur, sem fóru í vistir í Winnipeg 
og grendinni. Ekki voru sumar 
þeirra búnar að vera þar lengi áður 
en þær komust í nógu náin kynni við 
innlenda menn til að stofna til hjú- 
skapar með þeim; sú fyrsta mun 
hafa gifst hér um bil einu ári eftir 
að hún kom þangað; og um fjórar 
íslenzkar konur þar er getið, sem 
giftar voru innlendum mönnum fyr- 
ir 1880, en vel geta þær hafa verið 
fleiri, og er enda líklegt að svo hafi 
verið. 

Á þessu tímabili, frá því íslend- 
ingar fyrst komu vestur og fram að 
1880, lætur nærri að blönduðu gift- 
ingarnar, þ. e. íslenzkur maður og 
íslenzk kona gifst annara þjóða konu 
eða manni, hafi verið 16%. óneit- 
anlega góð byrjun. Auðvitað er ó- 
mögulegt að vita hversu mörg ís- 
lenzk hjón hafa gift sig á þessu 
tímabili, né heldur hvað margar 
blönduðu giftingarnar hafa verið. 
En það má gera ráð fyrir að hlutföll- 
in milli allra hjónabanda hafi verið 
mjög svipuð og á milli þeirra, sem 
vitneskju er hægt að fá um. Það 
virðist því ekki fjarri sanni, að 
áætla að á fyrstu tveimur áratug- 
unum hér vestra hafi einn sjötti til 


einn sjöundi hluti allra giftinga 
meðal íslendinga verið blandaðar. 


Á fyrri helmingi næsta áratugs, 
frá 1880 til 90, er ekki margra gift- 
inga getið. Séra Jón Bjarnason kom 
ekki aftur frá fslandi fyrr en 1884. 
Halldór Briem hafði á hendi prests- 
þjónustu í Nýja íslandi, Minnesota 
og eitthvað lítilsháttar í Winnipeg 
á árunum 1880 til 82. Sjálfsagt hef- 
ir hann gift einhver hjón, þó að eg 
hafi hvergi séð þess getið. Á þessu 
tímabili hafa íslendingar sennilega 
oft orðið að leita til innlendra presta 
með gftingar og önnur prestsverk. 
Nokkrir þeirra sem þá voru búsettir 
í Winnipeg, sóttu um þetta leyti og 
enda síðar nokkuð kirkju eina í 
bænum, sem kölluð var Central 
Congregational Church. Hafa þeir 
að líkindum látið prest þeirrar 
kirkj u vinna einhver prestsverk fyr- 
ir sig. 

íslenzka nýlendan í Norður-Da- 
kota var stofnuð árið 1878, og á 
næstu árum fluttist þangað fjöldi fs- 
lendinga. Einhver af þeim hjónum, 
sem séra Páll Þorláksson gaf sam- 
an, hafa eflaust átt þar heima. Á 
áunum 1883 til 85 er getið um átta 
blandaðar giftingar þar, en vel get- 
ur verið að þær hafi byrjað eitthvað 
fyrr. Á þessum árum giftust tvær 
íslenzkar stúlkur norskum mönnum 
og þrjár “enskum” mönnum; tveir 
íslenzkir karlmenn giftust “enskum” 
stúlkum og einn þýzkri. Vitanlega 
hafa íslenzku giftingarnar verið 
miklu fleiri en þetta, og það má gera 
ráð fyrir að blönduðu giftingarnar 
hafi verið nokkru færri þar hlut- 
fallslega um þetta leyti en t. d. í 
Winnipeg, þar sem íslendingar höfðu 



UM GIFTINGAR ÍSLENDINGA í VESTURHEIMI 


75 


meiri og nánari kynni af innlendu 
fólki. 

Hvergi fjölgaði íslendingum eins 
ört á þessum árum og í Winnipeg, 
einkum eftir að vaxtarkippurinn 
mikli kom í bæinn 1881, þegar hann 
komst í járnbrautarsamband við 
Austurfylkin í Canada. Þá tók og 
giftingum íslenzkra kvenna og inn- 
lendra manna mjög að fjölga. Þóttu 
íslenzku stúlkurnar þá ekki æfinlega 
vandlátar, og lagðist sá orðrómur á 
þær, að þær tækju næstum að segja 
hverjum sem byðist, ef hann væri 
eitthvað annað en íslendingur. Vitan- 
lega hefir þetta verið orðum aukið; 
en víst er það, að um þetta leyti var 
stofnað til sumra þeirra hjónabanda, 
milli íslenzkra stúlkna og “enskra” 
manna, sem þóttu mjög illa fara; og 
var sumra þeirra lengi minst meðal 
íslendinga sem merkis um fljótfærni 
og glapræði. Það var þó iangt frá 
því, að öll þessi blönduðu hjónabönd 
færu illa; margar íslenzkar konur 
giftust myndarlegum og mætum 
mönnum innlendum, og fóru hjóna- 
böndin vel. 

Á síðari helmingi þessa áratugs 
fara umgetningar um giftingar ís- 
lendinga að birtast í Heimskringlu 
og Lögbergi. Heimskringla var 
stofnuð árið 1886 og Lögberg ári 
síðar. Blandaðra giftinga er þó 
ekki getið í blöðunum, sem eflaust 
stafar af því að þær hafa langsjaldn- 
ast verið framkvæmdar af íslenzkum 
prestum. Af giftingum þeim frá 
þessum áratug, sem eg hefi athugað 
er aðeins 10% blandaðar. Það er 
enginn vafi á því að þær hafi verið 
æði mikið fleiri; því að blönduðu 
giftingunum fjölgaði einmitt í Win- 
nipeg eftir 1880. Væri máske ekki 


fjarri sanni að ætla að þær hefðu 
verið nokkuð hærri yfirleitt heldur 
en á næsta tímabili á undan, eða hér 
um bil 20%. Ástæðan til þess að 
svo fárra er getið er sú, að íslenzku 
blöðunum hefir verið ókunnugt um 
margar þeirra, og ekki óhugsandi 
að þau hafi viljandi sneitt hjá að 
geta um sumar. 

Frá 1890 til 1900 er giftinga ís- 
lendinga stöðugt getið í blöðunum, 
en þó er mjög fárra blandaðra gift- 
inga á þessu tímabili minst í þeim. 
Og í landnámssöguköflunum er getið 
fjölda hjóna, sem hafa hlotið að 
giftast á þessu tímabili, en þar er 
giftingarársins aðeins mjög sjaldan 
getið; og þess vegna er oft ómögu- 
legt að vita hvaða ár hjónin hafa 
verið gift, þótt oft megi fara nokkuð 
nærri um það af ýmsu öðru sem um 
þau er sagt. Af tvö hundruð gift- 
ingum frá þessum áratug, sem eg 
hefi athugað, eru blönduðu gifting- 
arnar aðeins tæp 10%. Hér aftur er 
hlutfallið eflaust of lágt, en þó er 
líklegt að blönduðu giftingunum hafi 
farið fækkandi á þessum áratug, og 
má færa ýms rök fyrir því. Hinar 
eldri bygðir fslendinga voru nú 
orðnar albygðar og félagslíf í þeim 
komið í fast horf. Æfintýrabragur 
sá sem fyrst framan af hafði fylgt 
blönduðu giftingunum, var nú nokk- 
uð að þverra; enda hafði sumt af 
þeim hjúskap ekki tekist betur en 
svo, að sumum fanst, að til þess 
væru vond dæmi að varast þau. Stöð- 
ugir fólksflutningar frá fslandi inn 
í bygðir Vestur-fslendinga allan 
þennan áratug og nokkuð fram yfir 
aldamótin veittu nýjum straumi inn 
í félagslíf þeirra. Fyrsta kynslóðin, 
sem fædd var af íslenzkum for- 



76 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


eldrum hér vestra, var að vaxa upp. 
fslendingar voru enn ekki til muna 
farnir að taka þátt í félagslegu lífi 
með öðru fólki hér, og héldu sig enn 
nokkuð út af fyrir sig, að minsta 
kosti í sveitum. Allt þetta stuðlaði 
að því að blönduðu giftingunum 
fjölgaði ekki að sama skapi og fólk- 
inu fjölgaði, bæði af innflutningi 
og fæðingum. Þess vegna má óhætt 
gera ráð fyrir að á þessum áratug 
og þeim næsta, eða eiginlega þangað 
til stríðið hófst, hafi blönduðu gift- 
ingarnar verið hlutfallslega nokkuð 
lægri en á fyrstu tuttugu árunum 
frá 1870 til 1890. Þær munu aldrei 
hafa verið færri en um og eftir alda- 
mótin. Mér þykir líklegt að þær 
hafi til jafnaðar á þessum rúmlega 
tuttugu árum verið einhvers staðar 
frá 10 til 15%. 

f grein þeirri eftir hr. Snjólf 
Austmann, sem áður er á minst, er 
sagt, að 70 íslenzkar konur séu í 
Winnipeg giftar annara þjóða mönn- 
um, og 24 íslenzkir karlmenn giftir 
annara þjóða konum. Greinin er 
skrifuð 1914. Það má telja nokkurn 
vegin víst að þessar tölur séu mjög 
nálægt því að vera réttar; höfund- 
urinn var gagnkunnugur í bænum 
og hafði lengi átt þar heima. Nú 
verður ekki vitað hvaða hundraðs- 
tala þessi 94 hjón eru af öllum ís- 
lenzkum hjónum, sem þá áttu heima 
í Winnipeg. Margar íslenzku kon- 
urnar, sem giftar voru annara 
þjóða mönnum, hafa auðvitað 
verið giftar þá fyrir löngu; síð- 
ur er það með karlmennina, því 
yfir höfuð giftust ekki margir 
af þeim annara þjóða konum fyr 
en eftir stríðið. Nú ber þess að 
gæta, að hlutfallslega hafa blönduðu 


giftingarnar verið flestar í Winni- 
peg, og það enda þó gert sé ráð fyrir, 
sem sjálfsagt má, að margar af 
þeim íslenzku konum þar, sem gifst 
höfðu annara þjóða mönnum á 
fyrsta tímabilinu, hafi verið komnar 
burt úr bænum árið 1914. Geri 
maður ráð fyrir að blönduðu hjóna- 
böndin hafi þá verið 20% í Winni- 
peg, sem er auðvitað aðeins ágizkun, 
þá hafa öll íslenzk hjónabönd þar, að 
frádregnum þeim hjónum, sem 
komu gift frá íslandi, verið 470. Ef 
til vill er þessi ágizkun ekki rétt; 
blönduðu hjónaböndin gætu hafa 
verið meira en 20%, varla minna. 
En þar sem þau hafa verið mikið 
færri annars staðar í bygðum fs- 
lendinga og sums staðar aðeins örfá, 
má gera ráð fyrir, að þau hafi yfir- 
leitt verið allmikið fyrir neðan 20%, 
varla meira en 15%. 


Á stríðsárunum og eftir þau verð- 
ur mikil breyting á þessu, blönduðu 
giftingunum fjölgar þá stórum, sem 
stafar einkum af því, að fleiri ís- 
lenzkir karlmenn fara þá að giftast 
annara þjóða konum; margir íslend- 
ingar, sem í herinn fóru giftust 
enskumælandi konum. Eg hefi litið 
yfir nokkuð á annað hundrað nöfn ís- 
lenzkra hermanna, sem giftust á 
stríðsárunum og næstu árin eftir 
stríðið, og af þeim hafa 36% gifst 
konum, sem ekki eru íslenzkar. En 
það voru ekki aðeins menn, sem í 
herinn gengu, sem áttu drjúgan þátt 
í því að fjölga blönduðu giftingun- 
um, mikill fjöldi annara fslendinga 
hefir gifst út úr þjóðflokknum síð- 
astliðin 15 til 20 ár. Síðastliðin sex 
til sjö ár lætur nærri að blönduðu 



UM GIFTINGAR ÍSLENDINGA f VESTURHEIMI 


77 


giftingarnar hafi verið 45% eða 
nærri helmingur. 

Það er ekki erfitt að gera sér 
grein fyrir, hvernig á þessari miklu 
fjölgun blönduðu giftinganna stend- 
ur. Öll aðstaða fslendinga í hér- 
lendu félagslífi hefir gerbreyzt á síð- 
ari árum. Fyrir þrjátíu árum voru 
flestir fslendingar verkamenn eða 
bændur, nokkrir unnu við verzlun 
eða svipuð störf; og allur fjöldi ís- 
lenzkra stúlkna ógiftra vann í vist- 
um, við sauma, í þvottahúsum og 
hótelum eða í smáum verksmiðj- 
um. Á síðari árum hefir fjöldi ís- 
lenzkra stúlkna komist að vinnu í 
búðum, við barnakenslu og í skrif- 
stofum. fslenzkir karlmenn stunda 
og langtum fjölbreyttari störf nú 
en áður var. Þetta ásamt auk- 
inni skólagöngu og nánari kynn- 
um við fólk á sama veki, sem 
henni fylgir, og yfir höfuð meiri 
þáttöku í allskonar félagslífi með 
fólki, sem af öðru bergi en íslenzku 
er brotið, hefir haft, eins og gefur að 
skilja, feykilega mikil áhrif á gift- 
ingarnar. Allir fslendingar, sem 
hér hafa verið lengi, kannast við að 
fyrst framan af var fremur litið 
niður á þá sem þjóðflokk, af hér- 
lendu fólki. Sárnaði mörgum land- 
anum það, sem von var; en íslend- 
ingar munu samt ekki hafa orðið 
fyrir neitt ósanngjarnari dómum í 
því efni en margir aðrir útlendir 
þjóðflokkar hér; það bar aðeins 
meira á því af því að þeir voru með 
fyrstu útlendingunum, sem fluttust 
til Vestur-Canada. Nú er öll andúð 
og lítilsvirðing fyrir löngu horfin, 
og í staðinn er komið álit, sem hver 
þjóðflokkur hefði ástæðu til að vera 
stoltur af. Er það álit eflaust ekki 


hvað sízt að þakka íslenzku náms- 
fólki, sem yfirleitt hefir getið sér 
mjög góðan orðstýr, og svo líka 
mörgum öðrum, sem með hæfileik- 
um og dugnaði hafa vakið á sér al- 
menna athygli. Þá má heldur ekki 
gleyma því, að íslendingar yfirleitt 
eru mjög fljótir að semja sig að 
nýjum háttum og siðum. Sumir 
aðrir þjóðflokkar hér í landi halda 
dauðahaldi í ýmsar gamlar venjur, 
sem gera þeim örðugt að blandast 
nokkuð að ráði saman við fólk af 
öðrum þjóðum; en íslendingar hirða 
mjög lítið um þess konar ytri sér- 
kenni og hafa lagt þau niður með 
öllu. En allt þetta hefir mikla þýð- 
ingu fyrir allskonar félagslega sam- 
blöndun og gerir hana miklu auð- 
veldari. 

Þá er líka annað atriði, sem vert 
er að minnast á í þessu sambandi, 
og það er fólksflutningarnir frá fs- 
landi. Þeir hafa svo að segja engir 
verið síðastliðin tuttugu ár. Hefðu 
þeir haldið áfram líkt og áður var, 
segj um frá aldamótunum og fram að 
stríðsárunum, er enginn vafi á að 
giftingar milli íslendinga og annara 
þjóða fólks hefðu orðið mun færri en 
þær eru. Þeir sem nýkomnir voru, 
og meiri hluti þeirra hefði að líkind- 
um verið ungt og ógift fólk, hefðu 
af ýmsum ástæðum leitast við að 
bindast hjúskaparböndum þeim af 
sínum þjóðflokki, sem hér voru bún- 
ir að vera lengur, eða hér voru upp 
aldir. Yfirleitt eru það tvö skilyrði, 
sem ráða mestu um það, hvernig fólk 
giftist. Það fyrra er, að nokkurn 
vegin jafnræði sé með manninum og 
konunni að því er snertir félagslega 
aðstöðu. Að vísu er þetta ekki eins 
ábærilegt hér og í hinum eldri lönd- 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um, þar sem stéttaskipunin er á- 
kveðnari, en þó er það svo föst venja 
að það er t. d. sjaldgæft að dætur 
ríkra manna giftist snauðum verka- 
mönnum. Hitt skilyrðið er, að við- 
kynning frá barnæsku eða skyldleiki 
séu ekki of náin. Þó margar undan- 
tekningar séu vitanlega frá því, er 
það þó tíðast, að fólk, sem hefir 
þekst frá barnsaldri giftist ekki 
saman; og flestir hafa ýmugust á 
giftingum skyldmenna. Þetta hvort 
tveggja hefði stuðlað að hlutfalls- 
lega hærri tölu giftinga innbyrðis 
meðal Vestur-íslendinga, ef innflutn- 
ingur fólks frá íslandi hefði haldist 
líkur og hann var fyrir aldarfjórð- 
ungi. 


Þegar þá reynt er að fá heildar- 
yfirlit yfir giftingar íslendinga hér 
vestan hafs, frá því fyrst að þeir 
byrjuðu að flytjast hingað og fram 
á þennan dag, verður útkoman sú, 
að tæpur þriðjungur hjónaband 
anna, eða rúmlega 30%, munu vera 
blönduð. Hvort þessi tala er hærri 
en hjá öðrum þjóðflokkum, sem 
standa að öðru leyti á svipuðu stigi 
og íslendingar og búnir eru að vera 
jafn lengi í landinu, er ekki unt að 
segja, nema að samanburður væri 
gerður; en líklegt er að svo sé ekki. 
Það er líklegt að útkoman yrði nokk- 
uð svipuð hjá öðrum skandínavisk- 
um þjóðum t. d. Hitt er víst að á 
meðal þjóða, sem eru ólíkari megin- 
stofni hérlends fólks, engilsaxneska 
stofninum, t. d. slafnesku þjóðflokk- 
anna, yrðu blönduðu giftingarnar 
færri. Sama er og að segja um þá 
þjóðflokka, sem af trúarbragðaleg- 
um ástæðum blandast ógjarnan öðr- 
um félagslega, og þá enn síður hjú- 


skaparlega, svo sem Mennonítar og 
fleiri. 

Fróðlegt er að athuga við hvaða 
þjóðflokka hér í landi íslendingar 
hafa helzt mægst. Það er auðvitað 
öllum kunnugt að enskumælandi 
þjóðirnar eru þar í yfirgnæfandi 
meirihluta. Það stafar sjálfsagt mest 
af því, að þær hafa verið lang mann- 
flestar þar sem íslendingar hafa 
búið. En svo hafa þær líka verið 
skoðaðar sem “innlendar” þjóðir, af 
því að aðalmál landsins er enska, 
þótt fjöldi af enskumælandi fólki sé 
hingað flutt frá brezku eyjunum 
samtímis íslendingum og síðar. — 
Aðrar þjóðir, eins og Norðmenn og 
Svíar t. d., hafa verið útlendingar 
alveg eins og fslendingar, og veldur 
það eflaust nokkru um að íslending- 
ar hafa yfirleitt lítið mægst við þá. 
Það er oft ómögulegt að vita, hverr- 
ar þjóðar sá eða sú er, sem íslenzk 
kona eða íslenzkur maður hefir 
gifst, þegar fara verður eftir gift- 
ingarumgetningum blaðanna; því 
að oft er aðeins tekið fram, að 
hann eða hún sé “hérlend” eða 
“ensk”, en það getur þýtt fjög- 
ur eða fimm mismunandi þjóð- 
erni. Það mun vera almenn skoðun, 
að íslenzkar stúlkur, sem gifst hafa 
öðrum en íslendingum, hafi einkum 
valið sér Skota fyrir eiginmenn, og 
getur vel verið að svo sé. Flestir 
munu líta svo á að þetta stafi af því 
að Skotar og íslendingar séu í mörgu 
líkir. En sú skoðun er mjög hæpin. 
Fyrst og fremst er það áreiðanlegt, 
að það fólk giftist ekki gjarnast 
saman, er líkast er, heldur þvert á 
móti. f öðru lagi eru Skotar og ís- 
lendingar ekki eins líkar þjóðir og 
skandinavisku þjóðirnar og fslend- 



UM GIFTINGAR ÍSLENDINGA f VESTURHEIMI 


79 


ingar. En líklega er aðalástæðan 
fyrir giftingum Skota og íslendinga 
sú, að Skotar eru yfirleitt duglegir 
og framtakssamir menn; og hér í 
Vestur-Canada að minsta kosti í 
fremstu röð hvað mannvirðingar 
snertir. Ráðahagur við þá hefir 
verið fremur girnilegur frá praktisk- 
um sjónarmiðum skoðað, og það er 
engin ástæða til að ætla annað en 
að það hafi oft ráðið miklu um 
hversu oft íslenzkar konur hafa virst 
taka Skota fram yfir menn af öðrum 
þjóðflokkum. Margar íslenzkar 
stúlkur hafa gifst frum, og verður 
þó naumast sagt með sanni, að írar 
og íslendingar séu líkar þjóðir. — 
Hvort sem keltnesku einkennin í fari 
okkar fslendinga eru eins mikil og 
sumir vilja halda eða ekki, þá eru 
það þau sem gera okkur ólíkari 
skandinavisku þjóðunum, sem við 
erum skyldastir og líkastir heldur en 
þær eru sín á milli. Annars er allt 
mjög óvíst enn sem komið er með 
áhrifin, sem móta skapgerð þjóða; 
og er líklegt að ýms náttúruskilyrði 
og lífshættir, sem skapast af ytri 
nauðsyn ráði þar eins miklu og 
hreint arfgengi. 

Sé nú þetta tengdafólk okkar fs- 
lendinga hér vestan hafs flokkað 
eftir þjóðernislegum uppruna þess, 
eftir því sem unt er að gera það, 
kemur í ljós að 75% af konum þeim, 
sem íslenzkir karlmenn hafa gifst, 
tilheyra enskumælandi þjóðum, ná- 
lægt 9% eru skandinaviskar, hér 
um bil 8% franskar, 5% slafneskar 
og um 3% þýzkar. Þess skal getið að 
hér eru aðeins taldar þær, sem eng- 
inn vafi er á af hvaða bergi séu 
brotnar. Náttúrlega gæti þessi út- 
koma orðið nokkuð' önnur, ef ná- 


kvæmar upplýsingar væri hægt að 
fá, en varla mundi hún þó breytast 
til stórra muna. Allar konur eru 
hér taldar slafneskar, sem eru kall- 
aðar pólskar, rúthenskar eða rúss- 
neskar, og sömuleiðis þær franskar, 
sem eru annaðhvort af hreinum 
frönskum ættum eða komnar af 
Frökkum í aðra ætt og Indíánum í 
hina. Nokkuð annað verður uppi á 
teningnum þegar karlmenn þeir, sem 
íslenzkar stúlkur hafa gifst, eru 
flokkaðir eftir þjóðerni; stúlkumar 
hafa auðsjáanlega ekki verið alveg 
eins gefnar fyrir fjölbreytni í þess- 
um efnum og karlmennirnir. 86% 
hafa gifst mönnum af enskumælandi 
þjóðum, 9% Skandinövum og af- 
gangurinn mest þýzkum eða frönsk- 
um mönnum. Örfáar hafa gifst 
mönnum af öðrum þjóðernislegum 
uppruna, ítölskum, mexíkönskum, 
finnskum og ef til vill nokkrum öðr- 
um, en þær eru varla teljandi, þó 
stundum hafi verið haft allmikið orð 
á mjög óvenjulegum giftingum ís- 
lenzkra stúlkna. Það er eftirtekt- 
arvert hversu fáir íslendingar, karl- 
ar og konur, hafa gifst Skandinöv- 
um; og virðist það vera gildandi 
regla meðal íslendinga, og sjálfsagt 
annara þjóðflokka hér í landi líka, 
að þeir sem giftast út úr sínum þjóð- 
flokki leitist helzt við að tengjast 
enskumælandi þjóðunum, Skotum, 
Englendingum, frum, Canada-mönn- 
um og Bandaríkja-mönnum. Ástæð- 
urnar fyrir því eru, eins og bent hef- 
ir verið á, félagslegar; kynnin hafa 
eðlilega verið meiri og nánari að öll- 
um jafnaði við innlent fólk, sem svo 
er kallað, heldur en við aðra inn- 
flytjendur, nema þar sem svo sér- 
staklega hefir staðið á að fslending- 


80 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ar hafa lent í nábýli við stóra hópa 
af öðru fólki, en það hefir ekki verið 
mjög víða. 

Eins og að líkindum lætur eru 
blönduðu giftingarnar flestar í hin- 
um stærri bæjum og í mjög smáum 
íslendinga bygðum. Meira en helm- 
ingur allra giftinga meðal íslendinga 
á Kyrrahafsströndinni munu vera 
blandaðar. Þar eru engar stórar fs- 
lendingabygðir, en víða smáir hópar 
í bæjum. f bygðum eins og Nýja- 
íslandi aftur á móti eru blönduðu 
giftingarnar færri, þó að þær hafi 
farið þar allmikið í vöxt á síðari ár- 
um; þar munu þær ekki fara fram 
úr 25%. í Winnipeg mun fullur 
helmingur vera blandaður nú orðið; 
og í öðrum stórborgum, einkanlega 
í Bandaríkjunum, þar sem aðeins 
er um fáa íslendinga að ræða í hverri 
borg, er líklegt að þær séu enn fleiri. 
Nokkrar smábygðir íslendinga hafa 
með öllu horfið, það er að segja önn- 
ur og þriðja kynslóðin þar hefir al- 
veg runnið saman við sitt enskumæl- 
andi umhverfi; þannig mun hafa 
farið með afkomendur þeirra, sem 
eftir urðu í Ontario, og þeirra sem 
fluttust til Nebraska, og ef til vill á 
fáeinum öðrum stöðum. Vitanlega 
þarf ekki blönduðu giftingunum ein- 
um að vera um það að kenna. Þar 
sem að íslendingar hafa verið svo 
fáir að þeir hafa ekki getað haldið 
uppi neinum íslenzkum félagsskap, 
hafa þeir eðlilega samlagast miklu 
meira öðru fólki félagslega og smám 
saman hætt að vera íslendingar að 
öllu leyti nema ætterni sínu. 

Engum getur dulist það að fyrir 
viðhald íslenzks þjóðernis í Vestur- 
heimi eru hinar mjög tíðu blönduðu 
giftingar mjög hættulegar. Flest 


það fólk, sem giftist út úr þjóð- 
flokknum fjarlægist hann meir og 
meir, þó að frá því geti verið ein- 
staka undantekningar. Auðvitað er 
það eitt að bæði hjónin séu íslenzk 
ekki ávalt nóg til þess að fjölskyld- 
an taki þátt í nokkurri íslenzkri 
starfsemi, svo sem íslenzkum félags- 
skap af einhverju tæi, eða hafi 
nokkra verulega þjóðernismeðvit- 
und. En að öllu öðru jöfnu eru þó 
meiri líkindi til að þar sem foreldri 
eru bæði íslenzk, þar haldist mál og 
ræktarsemi við það, sem íslenzkt er, 
lengur við. En svo mikið er um 
þjóðræknina rætt og ritað, að hér 
gerist ekki þörf á að bæta við nein- 
um hugleiðingum um það efni, enda 
átti þessi ritgerð ekki að vera til 
annars en að gefa yfirlit, sem að 
vísu er mjög ófullkomið, yfir það 
sem raunverulega hefir átt sér stað. 
Aðeins vil eg að endingu benda á, 
að fæstar hreyfingar í mannlífinu, 
hvers kyns sem þær eru, hafa jafnan 
og stöðugan framgang um langan 
tíma; venjulega gengur flest í því í 
öldum eða sveiflum. Síðan á stríðs- 
árunum hefir það farið mjög í vöxt, 
eins og sýnt hefir verið hér að 
framan, að íslendingar bindist hjú- 
skaparböndum utan síns þjóðflokks, 
og ýmsar ástæður fyrir því eru sýni- 
legar. En það er þó ekki hægt að 
segja með sanni að þjóðrækni þeirra 
hafi farið þverrandi samtímis því 
að þetta hefir skeð; þvert á móti 
mun hún sjaldan eða aldrei hafa 
verið betur vakandi en nú. Þeir 
sem voru kunnugir t. d. í Winnipeg 
fyrir þrjátíu til fjörutíu árum, vita, 
að fólk, sem þá var jafnvel nýkomið 
frá fslandi, var oft fremur óþjóð- 
rækið, og mat lítils allt það sem ís- 



UM GIFTINGAR ÍSLENDINGA í VESTURHEIMI 


81 


lenzkt var. Margir litu þá svo á, að 
það væri Vestur-íslendingum aðeins 
til tafar að vera að burðast með 
nokkuð af því hér. Nú er þessi 
skoðunarháttur að mestu leyti horf- 
inn; en í stað hans er komið meira 
af sanngjörnum og réttmætum 
metnaði fyrir hönd þjóðarbrotsins, 
og réttara mat á sumum verðmæt- 
um að minsta kosti, sem geta talist 
þjóðernisleg. Hvort að þetta hefir 
þau áhrif að afturkast myndist bráð- 
um móti þeirri þjóðernisafneitun, 
sem felst í hinum vaxandi þlönduðu 


giftingum og sem oft er eflaust ekki 
íhuguð af þeim, sem eiga hlut að 
máli, er náttúrlega ekki unt að 
segja; hvort sveiflan hefir nú náð 
sinni mestu hæð og lækkar aftur 
innan skamms er tilgangslítið að 
leiða getum að; en það er vel hugsan- 
legt, að ýmsar orsakir geti orðið 
því valdandi, að þetta breytist nokk- 
uð aftur, því hér getur margt komið 
til greina. Félagsleg fyrirbrigði er 
oft erfiðast að sjá fyrirfram; eða 
jafnvel að gera sér grein fyrir, eftir 
að þau eru fram komin. 


MARGT BÝR í SJÓNUM 

(Frásögn Vigíúsar Þorvaldssonar, gamals manns á níræðisaldri. 
Skriiað hefir eftir minni hans J. J. B.) 


Árið 1883 réri eg til sjós hjá 
Magnúsi Finnssyni á Steinum í 
Reykjavík. Það var seint á sumar 
vertíð að við rérum vestur í Kambs- 
leiru á fjögra manna fari. Veður 
var hið inndælasta og stafalogn. Frá 
ferðinni vestur, er ekkert að segja. 
Við rérum alla leið. Þegar þangað 
kom lögðum við lóð sem við höfðum 
beitta meðferðis, eins og siður var í 
þá daga. Eftir að við vorum búnir 
að leggja, biðum við stundarkorn 
áður en við byrjuðum að draga lóð- 
ina til þess að gefa fiskinum tíma 
til að bíta. Fiskur var heldur tregur 
í þetta inn og við vorum tilbúnir að 
halda á stað heimleiðis, og var klukk- 
an þá á milli 3 og 4. Rétt eftir að 
við lögðum á stað heimleiðis sáum 


við skepnu svo sem 100 faðma fyrir 
aftan skipið, og líþið eitt til suðurs 
frá því. Sjódýr þetta var allt öðru 
vísi, eða það sem við sáum af því, en 
nokkurt annað er eg hefi séð, eða 
heyrt talað um. Dýrið, eða skepn- 
una sjálfa sáum við ekki. En kryppa, 
eða nokkurs konar turn stóð upp úr 
sjónum, er okkur virtist að standa 
mundi upp úr miðju baki dýrsins. 
Turn þessi var um sex fet á hæð og 
var nákvæmlega eins í laginu og 
kantaður móhraukur. Að framan 
verðu var hvít rák á þessum turni, 
skeifumynduð og náði' boginn upp 
undir topp á kryppunni. Sjódýr 
þetta hafði hægt um sig. Marraði 
þarna í sjávarfletinum og virtist 
athuga gerðir okkar í ró og næði. 




Eftir Dr. Jur. Ragnar Lundborg. 

(Framhald frá síðasta ári) 

§6. Staða íslands samkvæmt frumvarpi nefndarinnar. 

Með frumvarpi nefndarinnar feldu Danir algjörlega niður það sem þeir 
höfðu áður haldið fram, að ísland hefði sérstöðu sem hluti hins danska 
ríkis. Fyrirvara létu þeir að vísu fylgja, þann að þó þeir létu frumvarpið 
svo vera, þá bæri það ekki að skilja sem “samþykki við þær skoðanir á sögu 
og ríkisrétti sem haldið væri fram af íslendinga hálfu” heldur létu þeir 
svo búið standa “af því þeir vildu fúslega verða við kröfum fslendinga til 
sjálfræðis um þjóðerni og stjórn, sanna með því virðingu hinnar dönsku 
þjóðar fyrir þjóðar vilja þeirra og eyða jafnframt ótta íslendinga við 
þvingun til að hlíta forræði annara, beinlínis eða óbeinlínis.” 1 ) 

Eg hefi aldrei efast um að þessi ummæli væru töluð í einlægni. Hitt er 
líka víst, að þessar sögu og réttar kröfur íslendinga, sem Danir vildu ekki 
viðurkenna, hina römu fastheldni fslands við Gamla Sáttmála ekki 
sízt, áttu drjúgan þátt í þessum atburðum og að miklu leyti réðu úr 
slitum. Samkvæmt frumvarpi nefndarinnar hafa Danmörk og ísland jafn- 
an rétt, eru óháð hvort öðru, semja um sín á milli af frjálsum vilja hvernig 
sambandi þeirra skuli vera háttað. 

Ekki' var minnst á það í frumvarpi nefndarinnar, að ísland skuli vera 
óaðskiljanlegur hluti Danaveldis með sérstökum réttindum. Þann laga- 
staf (frá 1871) vildu Danir nú afnema og þegar frumvarpið öðlaðist gildi 
“þá gjörbreytist réttarafstaða íslands og Danmerkur frá því sem tiltekið 
er í stöðulögunum 2. jan. 1871.” 2 ) 

Fyrsta grein nefndarfrumvarpsins, sem framan er skráð, verður 
skýrari við lestur íslenzka textans, sem átti að vera í nánu samræmi við 
danska textann, en gefur þó betri hugmynd um merkingu hennar. Hún 
endar á þessa leið: “Danmörk og ísland eru því í ríkjasambandi, er nefn- 
ist veldi Danakonungs”. f heiti konungs koma á eftir orðinu “Danmörk” 
orðin “og fslands”. 3 ) Þessi voru sameiginleg mál Danmerkur og íslands: 4 ) 

“1. Konungsmata, borðfé ættmenna konungs og önnur gjöld til kon- 
ungsættarinnar. 

2. Utanríkismálefni. Enginn þjóðasamningur, er snertir ísland sér- 
staklega, skal þó gilda fyrir ísland nema rétt stjórnarvöld íslenzk samþykki. 

3. Hervarnir á sjó og landi ásamt gunnfána, sbr. þó 57. gr. stjórnar- 
skrárinnar frá 5. janúar 1874.5) 

4. Gæzla fiskiveiðaréttar þeganna, að óskerum rétti íslands til að 


1) og 2)Betænkning, S XIV. 3)Betænkning bls. IX. 4)Beitænkning bls. VIII. 

5)Hér er ákveðið, að hver vopnfær íslendingur, sé skyldur til að taka persónulegan 
þátt i vörn landsins — samkvæmt nánari ákvörðunum, sem við gefið tækifæri yrðu 
teknar. Þetta hefir þó ekki skeð. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


83 


auka eftirlit með fiskiveiðum við ísland eftir samkomulagi við Danmörku. 

5. Fæðingarréttur. Löggjafarvald hvors lands um sig getur þó veitt 
fæðingarétt með lögum og nær hann >á til beggja landa. 

6. Peningaslátta. 

7. Hæstiréttur. Þegar gjörð verður breyting á dómaskipun landsins, 
getur löggjafarvald íslands þó sett á stofn æðsta dóm í íslenzkum málum. 
Meðan sú breyting er eigi gjörð, skal þess gætt, er sæti losnar í hæsta- 
rétti að skipaður sé þar maður með sérþekkingu á íslenzkri löggjöf og 
kunnugur sé íslenzkum högum. 

8. Verzlunarfáninn út á við.” 

Öll þessi málefni voru uppsegjanleg nema 1—3 (§9). Jafnvel á móti 
vilja Danmerkur gat ísland eftir 37 ár ákveðið, að þessi málefni skyldu 
ekki lengur vera sameiginleg fyrir ísland og Danmörku. 25 árum eftir 
að lögin gengu í gildi, gat ísland krafist endurskoðunar á þeim, einnig á 
þeim málum, sem annar aðili ekki gat sagt upp á eigin spýtur á móti 
vilja hins. 

Fékk nú ísland ríkisforráð þeirra málefna, er skyldu vera sameiginleg 
fyrir ísland og Danmörku? Á því bygðist sú þjóðréttar- og ríkisréttarstaða, 
er fsland skyldi öðlast. Eg get ekki séð annað, en að fsland hafi líka átt 
að fá ríkisforræði í þessum málum, og að 6. grein frumvarpsins gjöri 
skýrt út um það. í þessari grein stendur sem hér segir: “Þangað til öðru- 
vísi verður ákveðið með lögum, er Ríkisþing og Alþingi setja og konungur 
staðfestir, fara dönsk stjórnarvöld einnig fyrir hönd íslands með mál þau, 
sem eru sameiginleg samkvæmt 3. grein. Að öðru leyti ræður hvort landið 
um sig að fullu sínum málum.” 

ísland hefði sem sé fengið vald yfir öllum sínum málum, þótt það með 
sérstökum samningi hefði heimilað Danmörku að fara með ýms mál í nafni 
fslands m. a. utanríkismálin og hermálin. 

Að því er mér virðist hefði ísland orðið sjálfstætt ríki í ríkjasambandi 
(realunion) við Danmörku, ef nefndarfrumvarpið hefði verið samþykt. 

Þegar í fyrstu grein hins dansk-íslenzka samnings er lögð áherzla á, 
að ísland sé frjálst og sjálfstætt ríki (fullvalda); og að það raunverulega 
hefði orðið þannig, sést einnið á því, að ísland hefði fengið sjálfsforræði í 
öllum sínum málum og gengið í samband við Danmörku af fullkomlega 
frjálsum vilja. Ekkert “yfirríki” hefði verið myndað, þótt það við fyrsta 
yfirlit gæti legið nærri að álíta það vegna orðanna í fyrstu grein: “veldi 
Danakonungs,” (det samlede danske Rige). Þetta var svo orðað aðeins til 
vægðar við “metnað” hinnar dönsku þjóðar, en hafði enga réttarlega þýð- 
ingu. Sambandið milli íslands og Danmerkur hefði orðið ríkjasamband 
(realunion) líkt eins og milli Austurríkis og Ungverjalands. Hvað þessi 
ríki snertir var hið opinbera heiti þeirra “ríkishelmingar” og þau voru 
til skiftis kölluð “Austurrísk-Ungverska Ríkið” og “Austurrísk-Ung- 
verska konungsríkið” eins og t. d. í lögunum frá 21. desember 1867, þar 
sem það leit svo út við fyrsta yfirlit að bæði löndin væru eitt ríki. Svo var 



84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þó ekki í raun og veru. Flestir lögfræðingar álitu, að sambandið milli 
Austurríkis og Ungverjalands væri ríkjasamband (realunion) og að bæði 
löndin hafi verið sjálfstæð ríki. 

Önnur grein frumvarpsins var harla varhugaverð. Hún er þannig: 

“Skipun sú, er gildir í Danmörku um ríkiserfðir, rétt konungs til að 
hafa stjórn á hendi í öðrum löndum, trúarbrögð konungs, myndugleika 
hans og um ríkisstjórn er konungur er ófullveðja, sjúkur eða fjarstaddur, 
svo um það er sæti konungs er laust og enginn ríkisarfi til, skal einnig gilda 
að því er til íslands kemur”. Með því að ganga inn á þetta hefði ísland 
gefið upp þann rétt, að geta átt kost á að taka þátt í konungskosningu þ. e. 
það gaf Danmörku umboð til að framkvæma slíka kosningu einnig fyrir 
hönd íslands. 

Þetta þýðingarmikla umboð gaf ísland þó Danmörku af frjálsum 
vilja sem fullvalda ríki; og það liggur í hugtaki fullveldisins að það 
getur takmarkað sjálft sig, án þess þar með að gjöra sig að engu. Sam- 
kvæmt 9. grein hefði eftir 25 ár getað farið fram endurskoðun á öllum 
samningnum og þar með einnig á 2. grein. 

Til þess að Danmörk gæti ekki breytt konungserfðalögum sínum upp 
á eigin spýtur eftir að samningurinn væri genginn í gildi, hafði fsland — 
sem eg síðar fékk að vita frá íslenzkum heimildum — í hyggju, að setja inn 
í stjórnarskrána ákvæði í þessum málum, er væru samhljóða tilsvarandi 
greinum í dönsku stjórnarskránni. Hvorki í Danmörku eða á íslandi skyldi 
sambandssáttmálinn líkjast stjórnarskrá. Það átti að gjöra út um hin 
óleystu fjárhagslegu deilumál á þann hátt, að Danmörk greiddi íslandi IV 2 
miljón krónur. Mér virðist það vera hafið yfir allan efa, að ef nefndar- 
frumvarpið hefði orðið að lögum, þá hefði ísland líka frá sjónarmiði þjóð- 
réttarins verið viðurkent sem ríki. Því þá hefði ísland haft möguleika til 
þess að komast í stjálfstæð sambönd við erlend ríki, og þótt það hefði ekki 
til þess sína eigin sendiherra og ræðismenn, þá voru hinir dönsku sendi- 
herrar og ræðismenn einnig fulltrúar íslands. 

Krafa Þingvallafundarins 1906, að ísland skyldi verða “frjálst land í 
persónusambandi við Danmörku og með fullu jafnrétti og fullum yfirráðum 
yfir öllum sínum málum” og sömuleiðis þau orð, sem hinn íslenzki stjórn- 
málamaður Bjarni Jónsson frá Vogi íét sér um munn fara í fyrirlestri í 
Stokkhólmi, er fóru í sömu átt, hefði án efa verið fullnægt, ef nefndarfrum- 
varið hefði orðið að lögum. 1 ) 

Hefði frumvarpið verið samþykt, hefði Gamli Sáttmáli verið afnum- 
inn og nýr “sáttmáli”, nýr samningur, komið í staðinn. 

§7. ísland fellir nefndarfrumvarpið. 

Frumvarpið var þvínæst tekið til meðferðar á Alþingi, og Alþingis- 
kosningar fór fram í september 1908 — eftir nýjum lögum, er juku kjós- 


l)Eg hélt því fram í “Det dansk-islandska unionsförslaget” (hið dansk-íslenzka sam- 
bandsiagafrumvarp), sérprentun úr greinasafni í biaðinu “Upsala” mai 1908. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


85 


endafjöldann að miklum mun. En þegar fyrir kosningarnar reis mikil 
1 andúð móti frumvarpinu, sem brauzt út í deilum í blöðunum og á fundum. 

Eftir minni skoðun var fsland — eins og tekið er fram í framan- 
skráðri grein — fullvalda ríki í ríkjasambandi (realunion) við Danmörku. 
Eg hélt því fram í blaðagrein strax daginn eftir, að frumvarpið var undir- 
ritað í Kaupmannahöfn.D Jafnframt benti eg á, að gjöra þyrfti' nokkrar 
smábreytingar á textanum, m. a. að í staðinn fyrir “det samlede danske 
Rige’' í 1. grein þyrfti að setja önnur orð, sem betur stæði í samræmi við 
það sem virkilega væri fólgið í frumvarpinu. Þessar litlu breytingar mætti 
gjöra þegar frumvarpið yrði rætt á þingum Dana og íslendinga, eftir sam- 
komulagi milli aðiljanna. Hér væri ekkr um neitt verulegt að ræða, heldur 
aðeins um sérstakt orðalag, sem þó hefði sína þýðingu fyrir hið minna 
land. 2 ) 

Skoðun mín á stöðu íslands samkvæmt nefndarfrumvarpinu var algjör- 
lega viðurkend í skrifi einu til mín frá hinum norska lögvitring F. Hagerup, 
sem þá var norskur sendiherra í Kaupmannahöfn. 3 ) Það sem að miklu 
leyti varð til þess að frumvarpið féll, voru greinar, sem Knud Berlin birti, 
þar sem hann hélt fram þeirri skoðun, að ísland yrði ófullvalda ríki, er 
framvegis skyldi mynda ríki í sameiningu við Danmörku. 


1) Hinn danski ritari nefndarinnar, Knud Berlin, birti síðar í tilefni af þessu ítarlega 
grein i blaðinu “Dannebrog”, Kaupmannahöfn (15. 4. 1909), þar sem hann hélt því 
fram, að Islendingar hefðu selt mér í hendur frumvarpið og eg hafi verið látinn vita 
um muninn á danska og íslenzka textanum, og að á þeim mun ætti að byggja pólitík 
er gengi Islendingum í vil. Knud Berlin sagði ennfremur: “Frá hinum dönsku nefnd- 
armönnum geta þessar upplýsingar (til Lundborgs) ekki verið komnar, því sem heiðar- 
legir menn trúðu þeir á yfirlýsingar hinna íslenzku samverkamanna sinna, um að 
slíkur munur (á hinum danska og íslenzka texta) ætti sér ekki stað. En hver er þá 
heimild herra Lundborgs?” (Acta Isl. Lunb. A hluti 8 bls. 55) — Málinu til skýringar 
vil eg nú lýsa því yfir, að eg fékk nefndarfrumvarpið hvorki frá Dönum né Islending- 
um, heldur frá vini mínum í Kaupmannahöfn, sem hafði lofað mér að útvega mér það. 
(Aðalatriði frumvarpsins voru raunar sama daginn, sem eg skrifaði um það í mið- 
dagsb’aði, birt í morgunblöðum í Stokkhólmi). Á hinn fyrrnefnda mun á danska og 
íslenzka textanum hefi eg fyrstur manna bent á i riti. — Að ekki voru allir Danir á 
Knud Berlins máli, heldur þvert á móti skildu nokkrir að eg hafði ekki látið í ljósi 
álit mitt til þess að skaða norræna samvinnu heldur hið gagnstæða — sézt á bréfi til 
mín frá danska forsætisráðherranum, J. C. Christensen, (13. júlí 1908), sem eg ekki 
þekti persónulega. Hann skrifaði á þessa leið: "Það hefir glatt mig að lesa ummæli 
yðar í blöðunum um Islandsmálið. Persónulega virði eg álit Svía mikils, í þessu 
máli, sem og sænsku þjóðina yfirleitt og getið þér þvi skilið ánægju mína í þessu efnd.” 
Og ráðherra Islands Hannes Hafstein sendi mér 22. júní 1908 langt skrif, þar sem hann 
m. a. segir: “Ummæli yðar um vinnu nefndarinnar og þann árangur, sem náðst 
hefir, gleðja mig mikið. Eg hefi leyft mér á þingmálafundum bæði á Norður- og 
Suðurlandi að vitna í ummæli yðar, sem líka hafa sérstakt gildi, þar sem enginn út- 
lendur rithöfundur annar hefir gengdð svo langt í viðurkenningu á rikisréttindum 
Islands og þér. Eg vona að ummæli yðar verði til þess að sltyðja að því, að málið beri 
góðan árangur, og ef þér eruð á þeirri skoðun, að hægt sé að samþykkja frumvarpið án 
breytinga, þá mundu ummæli um það áreiðanlega verða að gagni.” (Acta Isl. Lunb. B, 
Christensen, Hafstein). En slík ummæli gat eg þó ekki látið frá mér fara, þar eð eg 
áleit breytingar á frumvarpinu nauðsynlegar. 

2) Acta Isl. Lundb., A hluti 3, bls. 24 . Ummæli mín í þessu máli voru birt í fjölda 
blaða m. a. í öllum islenzkum blöðum. 

3) Acta Isl. Lundb., B, 1908, 10. júlí, Hagerup. 


86 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hann lagði einnig áherzlu á, að ákvæði nefndarfrumvarpsins hefðu 
verið samþykt með þeim skilmála, að engar breytingar væri gerðar á þeim 
hvorki á Alþingi né á Ríkisþingi, heldur að í stað breytinga yrðu nýir 
samningar um alveg nýjan sáttmála að vera gjörðir, áreiðanlega með miklu 
lakari aðstöðu. “Þeir sem minnast á breytingar á frumvarpinu, geta ekki 
verið blindir fyrir þeirri staðreynd, að þeir þar með mæla með því, að sá 
samníngur, er dansk-íslenzka nefndin hefir samþykt, sé feldur sem heild.” 1 ) 

Knud Berlin var lögfræðilegur ráðgjafi og ritari danska nefndarhlut- 
ans og lýsti hér áreiðanlega hinni almennu skoðun í Danmörku. Það var 
því enginn möguleiki til sátta. Hefði frumvarpið verið samþykt óbreytt, 
þá hefði það, í staðinn fyrir að binda enda á deiluna, aðeins orðið efni til 
nýrrar baráttu um íslenzkt fullveldi eða ekki-fullveldi. 

Eg sneri mér til tveggja mikilsmetinna ríkisréttarfræðinga í Svíþjóð 
og bað þá um álit sitt, ekki til birtingar að svo stöddu, heldur aðeins til að 
fá að vita skoðun nokkurra sænskra vísindalegra sérfræðinga. Hér eru 
svör þeirra, í fyrsta sinni birt, sökum þess að þau höfðu síðar óbeinlínis 
áhrif á gang íslenzkra mála. 

Prófessor Dr. Rudolf Kjellen skrifar á þessa leið: “Mér er það alveg 
ljóst, að ísland, verður hafið upp úr stöðu undir-ríkis og gjört að jafnréttis- 
ríki við hliðina á Danmörku, ef það frumvarp, er hér liggur fyrir, verður 
samþykt. Breytingin myndi hafa alveg sömu verkanir fyrir íslands eins 
og Mosssamningurinn og Nóvemberstjórnarskráin, sem á honum bygðist, 
hafði fyrir Noreg. Það myndi gefa íslandi sjálfstæða tilveru sem ríki. Allt 
sem það gjörir framvegis innan sambandsins við Danmörku, yrði, réttarlega 
séð, að álítast gjört af frjálsum vilja, og öll þau forréttindi, sem sam- 
bandslögin gæfu Danmörku í meðferð hinna sameiginlegu málefna, bæri 
lögfræðilega — í samræmi við stjórn Svíþjóðar á hinni norsku utanríkis- 
pólitík — eða Prússlands á Waldeck — að skoða sem látin í té af frjálsum 
vilja hins aðiljans. 

Aftur á móti sé þessi frjálsi vilji gjöf Danmerkur til íslands, er ekki 
hægt að kalla ísland fullvalda eftir breytinguna. Ef sambandið leystist 
upp, þá myndi ísland með því falla undir Danmörku. í sambandinu yrði 
það ófullvalda ríki, sem með samningi er bundið fullvalda ríki. Fullvalda 
getur ísland aðeins orðið með viðurkenningu af hálfu annara ríkja í ríkja- 
sambandinu og með upptöku í samfélag við það. Mér virðist þó að þessar 
aðgreiningar ríkisréttarins myndu ekki hafa neina virkilega þýðingu í 
þessu efni. Það er alltof hætt við að þær yrði' að ófrjósömu grufli — bar- 
áttu um orðin tóm.”2) 

Prófessor Dr. S. J. Boethius skrifar á þessa leið: “Eitt virðist mér 
ljóst: nefnilega að staða íslands sem sérstaks ríkis sé nú trygð. í samræmi 
við Jellinek virðist mér eiginleikar ríkis vera fólgnir í því, að þjóðfélagið 
hafi hið upprunalega æðsta-vald, þ. e. geti af sjálfsdáðum skipulagt sig sem 

1) Acta Isl. Lundb., A, hluti 4, bls. 34. 2)Acta Isl. Lundb., 8, 1908, 22. sept., Kjellen. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


87 


ríki og öðlast viðurkenningu fyrir því. Hið fyrra er skilyrðið, hið síðara 
svo að segja hin þjóðréttarlega staðfesting. Skilyrðinu er fullnægt: í 
fyrsta lagi sögulega vegna þess að ísland til forna hafði eiginleika ríkis, 
sem réttarlega séð aldrei hafa verið alveg afmáðir, í öðru lagi raunveru- 
lega með því að ísland á vorum tímum hefir sjálft getað myndað sér 
skipulag, sem einkennir ríki. Þar sem fsland gjörir ekki kröfu til, að koma 
fram gagnvart útlöndum öðruvísi en í sameiningu við Danmörku, þarf það 
engrar viðurkenningar utan að, nema frá Danmörku, og sú viðurkenning 
yrði nú látin í té. 

En tiivera ríkis og fullveldi þarf ekki að fara saman. Ríki getur 
gefið' upp fullveldi sitt en þó verið ríki. Til eru ófullvalda ríki. Full- 
veldi heimtar fullkominn sjálfsákvörðunarrétt inn á við og út á við. Þenn- 
an rétt getur fullvalda ríki sjálft takmarkað án þess að missa fullveldi sitt, 
en þá verður það sjálft að geta afnumið þá takmörkun síðar á eigin spýtur, 
að minnsta kosti eftir ákveðinn tíma, eða jafnvel fyr. Með öðrum orðum: 
Takmörkunin verður að hafa gjörst með þjóðréttarlegum samningi. En 
hafi takmörkunin verið gjörð í sjálfri stjórnarskránni, með löggjöf, sem 
annað ríki á þátt í, er einungis hægt að afnema hana á sama hátt og 
sjálfa stjórnarskrána, og ef hún (stjórnarskráin) er þannig, að ríkið geti 
ekki afnumið hana upp á eigin spýtur, er ríkið ekki lengur fullvalda. Þ 
verða samningsrofin að byltingu, því þar með hefir ríkið yfirgefið grund- 
völl réttarins. Fyrir byltingar gilda engin lagaskilyrði, og því er ekki hægt 
að leggja vísindalegan dóm á þær. — Þetta hindrar það þó ekki að leggja 
megi slíkan dóm á þann rétt, er verður til upp úr byltingu. Framkoma 
Noregs árið 1905 er dæmi þess. 

Ef ísland eftir hinum nýju lögum afnæmi á eigin spýtur takmarkanir 
sjálfsákvörðunarréttar síns, sem það hefir lagt á sig með hinum nýju Iög- 
um, þá gæti það ekki gjört það með því að bera fyrir sig fullveldi sitt, sem 
það sjálft að því leiti hefir gefið upp. Það mundi þýða: að taka fullveldið 
aftur í sínar hendur með byltingu í staðinn fyrir að fara ríkisréttar eða 
þjóðréttar leiðina. Skoðun Jellineks að sambönd geti einungis bygst á sátt- 
málum, þ. e. séu aðeins þjóðréttarleg sambönd, sem hægt sé að rjúfa 
hvenær sem tækifæri gefst, tel eg ranga. Sambönd geta verið þannig — 
einungis bygð á þjóðréttarlegum sáttmála; — en þegar sáttmáli hefir 
fengið myndugleik laga eða stjórnarskrár bindandi fyrir báða aðilja, þá 
er ekki hægt að afnema hann á annan hátt en þann, sem lögin sjálf ákveða. 
Þá er hann sem sé bindandi fyrir ríkið skilyrðislaust — svo framarlega sem 
ríkið ekki gangi á sinn eigin rétt og annara þ. e. yfirgefi grunvöll réttarins, 
— og er það ósamræmanlegt við fullveldi. Samband sem hvílir á lögum, 
er með öðrum orðum ekki einungis þjóðréttar heldur einnig ríkisréttar- 
samband. 

Það eitt, að lög séu fyrir hendi, er ákveða stöðu eins ríkis gagnvart 
öðru, þarf þó ekki endilega að hafa í för með sér uppgjöf fullveldis. Reynd- 
ar er það að vissu leiti þannig, ef þau eru bindandi fyrir báða aðilja. Ef 


88 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


frumvarpið verður samþykt, má segja, að Danmörk hafi einnig takmarkað 
fullveldi sitt, að svo miklu leiti sem hún getur ekki rofið sambandið við 
ísland upp á eigin spýtur. Lög, sem ákveða stöðu gagnvart öðru ríki, svo 
að hægt sé að breyta henni án samþykkis þess ríkis, fela í sér enga tak- 
mörkun fullveldisins. Það er undir ákvæðum þeirra komið, að hve miklu 
leiti þau takmarka fullveldið. Ef í þeim eru einhver ákvæði, sem hafa 
uppgjöf sjálfsákvörðunarréttarins í sér fólgin, og ekki er hægt að afnema 
upp á eigin spýtur, þá álít eg að fullveldið sé í raun og veru gefið upp. Það er 
því undir því komið, hvaða ákvæði standa í því lagafrumvarpi, sem um 
er rætt. 

Af ákvæðum 3. greinar er að minnsta kosti ein þannig (7. atriði) að 
hún takmarkar fullveldið; en þar sem hún er uppsegjanleg eins og aðrir 
hlutar greinarinnar að undanteknum 1—3, er hún ekki bindandi. Aftur á 
móti hefir ísland samkvæmt 2. grein látið af hendi við Danmörku ákvörð- 
unarréttinn um konungserfðir, stjórn í forföllum konungs og konungs- 
kosningu. í þessu atriði er það hin danska stjórnarskrá sem ræður, og 
það er ósamræmanlegt við fullveldið. Fyrir fullveldi beggja aðilja sem 
aðeins eru í persónusambandi, bæri að krefjast þess, að hvor hefði sín eigin 
lög um konungserfðir. 

Það er ef til vill enn þýðingarmeira að ísland um allar aldir gefur upp 
rétt sinn til að ákveða stöðu sína gagnvart erlendum ríkjum. Ríki, sem 
hefir ekki þennan rétt, er ekki fullvalda. Hér má taka dæmi til skýringar: 
Bayern var fyrir 1871 fullvalda ríki. En þegar það svo gaf upp réttinn 
til að fara með utanríkismál sín, glataði það fullveldi sínu. Það ríki, sem 
hafði hagnaðinn af þessu, varð þá fullvalda gagnvart Bayern. Þetta 
ríki var hið þýzka Keisaradæmi. Ef ísland hefði gefið upp þennan rétt 
fyrir sameiginlegu dansk-íslenzku ríki, sem það hefði tekið þátt í að 
mynda, þá hefði það — nákvæmlega eins og Danmörk í þessu tilfelli — 
ekki lengur verið fullvalda. Þá hefði hið sameiginlega ríki orðið fullvalda. 
Þá væri sambandið ekki lengur sambandsríki heldur bandaríki (Bundes- 
staat). Nú gefur það upp valdið yfir utanríkismálunum fyrir hinum samn- 
ingsaðiljanum í sambandinu. Þá verður sá aðili hið fullvalda ríki. 

Afstaðan verður því eftir minni skoðun þessi: Danmörk og ísland eru 
tvö veruleg ríki — þannig er hægt að kalla þau bæði frjáls og sjálfstæð — 
sameinuð í ríkjasamband (realunion), þar sem Danmörk er fullvalda, en 
ísland ófullvalda.”!) 

Prófessor Bredo Morgenstierne, Oslo, skrifar um nefndarfrumvarpið 
m. a.;2) “Þrátt fyrir einstök atriði, er benda í gagnstæða átt, ber sam- 
kvæmt frumvarpi því, er fyrir liggur ekki að skoða hið dansk-íslenzka 


1) Acta Isl. Lundb., B, 1908, 2. júlí, Boethius. 

2) Bredo Morgenstierne, Den dansk-islandske Statsforbindelse efter Kommissionsud- 
kastet af 1908, ‘‘Tidsskrift for Retsvidenskab” Kristiania 1908 bls. 33, — Sama grein 
birtist líka í “Jahrbuch des öffentlichen Rechts,” Band 3, Tubingen 1909, bls. 520. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


89 


samband sem ríkjasamband (realunion) milli fullvalda ríkja, heldur sem 
eins konar ríkja eining, sem helzt er hægt að skipa í flokk með banda- 
ríkjum, þar sem Danmörk fyrst um sinn(sbr. 6. grein) kemur fram sem 
fullvalda ríki, ísland sem ófullvalda.” 

Nefndarfrumvarpinu var í fyrstu tekið vel á íslandi; en þegar menn at- 
huguðu það betur, kom það í Ijós, hversu óskýrt það var í mörgum grein- 
um. Hvað mig snertir er eg — eins og áður er getið — á þeirri skoðun, að 
ísland hefði orðið fullvalda ríki í ríkjasambandi við Danmörku og að frum- 
I varpið hafi því verið aðgengilegt. En þar sem Knud Berlin hélt fram því 

Í gagnstæða og eg hafði fengið að vita hjá sérfæðingum, hversu skiftar skoð- 
anir voru um málið, og þar sem þar að auki yfirlýsing (sennilega að hálfu 
leyti frá yfirvöldunum) í “Nationaltidende” í Kaupmannahöfn gaf það til 

I kynna, að nefndarfrumvarpið gjörði íslandi ekki að sjálfstæðu ríki, hélt eg 
því ákveðið frarn, 1 ) að nú væri ógjörningur að samþykkja frumvarpið á 
íslandi, nema ísland fengi fyrirfram fulla tryggingu fyrir því, að frum- 

Í varpið viðurkendi fullveldið. Það mætti því ekki samþykkja frumvarpið 
óbreytt, því ef það yrði gjört, þá risi endalaus deila um fullveldi eða 
ekki-fullveldi. Ef frumvarpið félli þá héldi Gamli Sáttmáli áfram að vera 
I réttargrundvöllurinn. 

Nú risu harðar deilur á íslandi, 2 ) og í september kosningunum beið sá 
1 flokkur ósigur, er fylgdi frumvarpinu. Þvínæst urðu ráðherraskifti; Haf- 


l)m. a. í blaðinu “Upsala” (Acta Isl. Lundb., A, hluti 5, bls. 82, 30. 9. 1908). 

I 2)Einn af nefndarmönnunum, Stefán Stefánsson, skólameistari, skrifaði mér: “Ríkis- 
réttarsambandið milli Danmerkur og Islands verður samkvæmt frumvarpinu ríkja- 
samband (realunion), og þótt sambandið beri nokkuð villandi nafn: “Det Samlede 
Danske Rige” verður ekki lögum samkvæmt sett neitt yfirríki á stofn yfir þessi tvö 
| sjálfstæðu ríki. Það kemur ekki til mála að telja þau bandaríki (Bundesstat)”. Og 
! Dr. Guðm. Hannesson skrifaði: “Það lítur út fyrir að frumvarpið muni kljúfa alla 
flokka. Jón Jensson og nokkrir aðrir úr “landvarnarflokknum” fylgja ákaft frum- 
varpinu óbreyttu. Flestir aðrir hallast að minni háttar breytingu, og nokkrir eins og 
Bjarni Jónsson og ritstjórar “Ingólfs”, standa ákaft á móti. Þetta hefir þær afleiðingar 
að blaðið, sem er tiltölulega sjálfstætt, er ekki beinlínis málgagn flokksstjómarinnar, 

: að minsta kosti ekki fyllilega. — Allir flokkar eru — þó undarlegt megi virðast — 
sammála um stefnuskráratriðið “sjálfstætt ríki”. •— Menn segja, að Danir séu reiðir 
I út af frumvarpinu og ennþá meira út af vanþakklæti okkar. Þessvegna urðu Islend- 
ingar líka reiðir. Hinn einasti, sem hér fær lof og prís, er konungur. Allir segja, að 
hann hafi stutt mál okkar eins mikið og staða hans leyfði honum. Við erum ekki 
1 vanir sliku og finnst það vera eitthvað alveg sérstakt. Þegar fyrstu skeytin komu 
I hingað, sagði maður einn við mig: ‘Nú hefir ísland fengið sinn fyrsta konung’. Síðar 
þegar stemningin breyttist, hélzt hún þó óbreytt gagnvart konungi. Hann hefir unnið 
almennar vinsældir og allir eru honum þakklátir.” 1 íslenzka stúdentafélaginu í 
Kaupmannahöfn var frumvarpinu tekið á tvo vegu. I bréfi til mín lét cand. jur. Gísli 
Sveinsson i ljósi mikla tortrygni gegn hinu óskýra frumvarpi. (Acta Isl. Lundb., B, 
1908, 15. og 19. maí Stefánsson, 17. júni Hannesson, 5. júní, Gísli Sveinsson). Af 
lslendingum er með frumvarpinu voru má nefna assessor Jón Jensson, sem lét svo 
ummælt í bréfi, að Island yrði fullvalda samkvæmt nefndarfrumvarpinu. Hann lét 
I sérstaklega í ljósi gleði sína yfir því, að nú yrði stjómarskráin frá 1903 og hin óheppi 
legu ákvæði hennar um að leggja íslenzk mál fram í rikisráði Dana afnumin. Og 

I sagnfræðingurinn Bogi Th. Melsted skrifar: “.Samkvæmt nefndarfrumvarpinu gengur 
ísland i veikara ríkjasamband við Danmörku en við Noreg samkvæmt sáttmálanum 
1262—1264, þótt hægt sé að kalla það samband persónusamband, (Acta Isl. Lundb., B, 
1908, 5. júlí Jón Jensson, 15. júní, Melsted). 





90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


stein fór frá og eftirmaður hans varð formaður Alþingis, Björn Jónsson 
ritstjóri. Meðal þeirra, er barist höfðu ákafast gegn frumvarpinu, ber að 
telja hinn áðurnefnda Bjarna Jónsson frá Vogi. 

Skýra mynd af ástandinu fyrir kosningarnar gaf fyrverandi mála- 
flutningsmaður, nú sendiherra íslands í Kaupmannahöfn, Sveinn Björns- 
son. Hann skrifaði á þessa leið:D “Eg er ekki alveg viss um að við með 
þessu frumvarpi hljótum þá viðurkenningu, sem við getum gjört okkur á- 
nægða með. Jafnvel þó ýmislegt í frumvarpinu bendi til þess, að ísland sam- 
kvæmt því sé viðurkent sem fullvalda ríki, þá virðist mér það hvergi 
koma svo greinilega fram, að ekki sé hægt að efast um það. Og þess 
verðum við, veikari aðili, að krefjast. Mér virðist, að í öllu frumvarpinu 
sé sókst eftir að komast hjá öllum orðum, sem eftir danskri málvenju væru 
eðlilegust, ef það væri meiningin að viðurkenna fullveldi íslands. í 1. grein 
stendur “land” staðinn fyrir “ríki”, “ríkissamband” (Statsforbindelse) í 
staðinn fyrir “ríkjasamband”. “Det samlede danske Rige” í staðinn fyrir 
“hið Dansk-íslenzka ríki”. í 3. grein stendur “Medvirkning” (þátttaka) í 
staðinn fyrir “Samtykke” (samþykki), í 8. grein “Nævn” (nefnd) í staðinn 
fyrir “gjörðardómur”, o. s. frv. Allt þetta réði þó ekki úrslitum, ef 
fullveldi íslands og sjálfstæði gagnvart Danmörku kæmi skýrt í ljós í 
frumvarpinu. Eg er þó ekki viss um það. 

Það væri ef til vill hægt að lesa það út úr frumvarpinu, að ísland er 
viðurkent sem fullvalda á því augnabliki sem frumvarpið verður samþykt, 
en tæplega, að fullveldið haldi áfram eftir að búið er að samþykkja frum- 
varpið. Fyrir utan hin óuppsegjanlegu utanríkismál og hermál — sem 
vafalaust eru óuppsegjanleg þrátt íyrir möguleikann til þess að breyta öllu 
frumvarpinu — gefur líka 8. grein Danmörku möguleika til að grípa þannig 
inn í málefni okkar, að við getum orðið ófullvalda, þótt við séum það ekki 
fyrir. Sem sönnun fyrir fullveldi okkar getið þér þess, að ísland hafi 
fullan rétt til að setja inn í sína nýju stjórnarskrá “Konungsríkið ísland”. 
Hugsum okkur nú að ísland gjörði það, hvað mundi þá ské? Eg er viss 
um að Danir mundu ekki frekar vilja hafa þetta nafn í Stjórnarskrá okkar 
en við í frumvarpinu. Þeir mundu taka fyrirvara fyrir því. Við segjum: 
“Stjórnarskrá vor er sérmál okkar sem Dönum kemur ekkert við”. Danir 
svara: “Að vísu er stjórnarskrá ykkar sérmál ykkar, en þegar eitthvað er 
tekið upp í hana, sem samkvæmt skoðun okkar kemur hinum sameiginlegu 
málefnum við, þá verður að fara með það eins og fyrirskipað er í sam- 
bandslögunum.” Nefndin kemur því saman og ákveður, að ísland sam- 
kvæmt lögunum sé ekki konungsríki. Hvað eigum við að gjöra? 

Við getum alls ekkert gjört. Og þannig getur það gengið í mörgum 
málum. Við erum minni máttar. f veruleikanum verðum við “undirríkið”, 


l)Acta Isl. Lundb., B, 1908, 21. júni, Sveinn Björnsson. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


91 


formlega hefir Danmörk ekki viðurkent okkur sem jafn rétthátt ríki, og 
Það er ekki hægt að sannfæra mig um, hún hafi raunverulega gjört það. 
Hingað til hefir það verið okkar sterka hlið, að við höfum aldrei viður- 
kent yfirráð Dana eða annara yfir okkur. Það mundi hafa of alvarlegar af- 
leiðingar fyrir okkur, ef við myndum gjöra það nú. Og því álít eg, að við 
verðum að reyna að ljúka málinu þannig, að við getum vitað með nokkurri 
vissu, að við getum orðið ánægðir.” 

Nefndarfrumvarpið var felt á íslandi. Meirihluti Alþingis 1909 gjörði 
þær breytingar á því, að sambandið við Danmörku skyldi vera persónu- 
samband í samræmi við Gamla Sáttmála. Minni hlutinn samþykti heldur 
ekki frumvarpið óbreytt, heldur setti ýmsar skýringar inn í það, sem gengu 
út á það, að láta ríkisréttarstöðu íslands koma skýrt fram. En minni hlut- 
inn gjörði sig þó ánægðan með ríkjasamband (realunion). Þar sem Alþing- 
ið hafði gjört svo gagnorða breytingu á frumvarpinu, lagði danska stjórnin 
það ekki fyrir Ríkisþingið, heldur álit, að ísland hefði felt það fyrir sitt 
leyti. 

í danska þjóðþinginu kom aðeins til einnar stuttrar umræðu um 
málið milli forsætisráðherrans og eins þingmanna, sem talaði fyrir hönd 
stjórnarandstæðinga. Forsætisráðherra hélt því fram, að Danmörk hefði 
ekki óskað eftir neinni breytingu í hinni stjórnskipulegu stöðu Danmerkur 
og íslands, heldur hafi ísland átt upptökin. Með því að íslendingar hafi 
nú felt frumvarp nefndarinnar, þá hafi þeir engum um að kenna nema 
sjálfum sér, og það virðist eftir því að þeir helzt kjósi hið gamla fyrir- 
komulag. 1 ) Það sé víst, að danska Ríkisþingið hafi enga tilhneigingu haft 
til frekari tilslökunar, og þessvegna hafi Ríkisþingið heldur enga ástæðu 
til að skifta sér meira af frumvarpi nefndarinnar. Það hafi verið tilboð frá 
Danmörku, sem hafi verið vísað á bug, og þar með sé útrætt um málið. Því- 
næst lýsti þingmaðurinn í nafni stjórnarandstæðinga ánægju sinni yfir 
svari forsætisráðherrans. 

Dansk-íslenzka nefndin hafði, þótt frumvarp hennar félli, mikla 
þýðingu að því leyti, að hún sýndi, að Danmörk var viljug til að semja 
við ísland og viðurkenna það sem ríki. Frumvarpið gat nú skoðast sem 
grundvöllur að komandi samningum. Lakara tilboð gat Danmörk undii 
engum kringumstæðum gjört síðar. 

§8 Tímabilið upp til viðurkenningar Fullveldisins 1918. 

Hinn nýi ráðherra íslands Björn Jónsson skrifaði greinD meðan hann 
dvaldist í Kaupmannahöfn vorið 1909, er meðal annars sagði svo: “Hvað 


1) Það er furðulegt, að forsætiráðherrann skyldi hafa komist á slíka skoðun. Því Island 
var þvert á móti svo óánaegt með hið gamla fyrirkomulag, að það gjörði sig ekki ánægt 
með nefndarfrumvarpið. 

2) Björn Jónsson: Hvad vil vi. “Maanedsmagasinet”, Kaupmannahöfn. Mai 1909. bls. 291. 



92 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


vér viljum? Það er hægt að segja í stuttu máli með þessum orðum: Vér 
viljum ráða einir — vera sjálfráðir — yfir landi voru, aðeins undirgefnir 
þingbundnum konungi, sem sé hinn sami og í Danmörku. Fyrir rúmum 
1000 árum námum vér landið, sem þá var einskis manns eign. Þar höfum 
vér lifað lífi voru út af fyrir okkur, án þess nokkru sinni að hafa verið 
teknir herskildi og án þess nokkru sinni að hafa gefið okkur undir aðra 
þjóð. Af frjálsum vilja höfum vér fyr á tímum svarið konungi annars 
lands trúnaðar — og hollustueið, og hans réttur gekk síðar á löglegan hátt 
yfir til Þjóðhöfðingja enn annarar þjóðar. Þennan eið höfum vér aldrei 
hugsað okkur að rjúfa, og hugsum okkur það ekki þann dag í dag. 

Þetta held eg sé hið almennasta álit, hin mest útbreidda skoðun á af 
stöðunni gagnvart Danmörku og hinni dönsku konungsætt. 

Það getur verið, að það megi hrekja hana. Mér er kunnugt um að 
lærðir menn deila um hana. En um hvað hafa lærðir menn ekki deilt? 

En það er ekki aðalatriðið, um hvað þeir verða á eitt sáttir. Aðal- 
atriðið er, að þessar tvær þjóðir geti orðið sammála um fyrirkomulag, sem 
af praktisk-pólitískum ástæðum verður að skoðast sem heppilegast fyrir 
báða aðilja. 

Vér álítum hvorki, að danska þjóðin hafi nokkurt gagn af því að varna 
okkur þess, er vér teljum vorn sögulega og af náttúrunni ákveðna rétt, né 
heldur að það sé frá vorri hálfu nokkur ástæða til þess að vilja ekki undir 
þessum skilyrðum halda áfram að standa í því stjórnmálasambandi, sem 
staðið hefir öldum saman. Þetta var líka álit hins ógleymanlega pólitíska 
læriföður míns* Jóns Sigurðssonar.” 1 ) 

Svona gætilega talaði einn hinna áköfustu forgöngumanna fyrir hinu 
íslenzka sjálfstæði. Og annar frægur íslenzkur sjálfstæðis leiðtogi, Bjarni 
Jónsson frá Vogi, skrifar stillilega og kurteislega: “Það eina sem Danmörk 
mundi tapa, ef ísland fengi fullan rétt sinn í persónusambandi við hana, 
væri forráðatilfinningin, sem hún hefir nú gagnvart okkur. En ef Dan- 
mörk færir hér siðalögmálið (etiken) inn á svið stjórnmálanna, þá verður 
danska þjóðin brautryðjandi þar og hlýtur heiður og viðurkenningu fyrir 
göfugt verk, sem menn ekki gjarnan vilja gjöra sjálfir, en viðurkenna 
áreiðanlega hjá öðrum. í öðru lagi mundi hún öðlast verulega vináttu 
íslendinga og með því möguleika til að halda verzlunarsamböndum sínum 

við ísland, sem annars hvíla á veikum grundvelli.-Eg hefi óbifan- 

legt traust á mannkærleika hinnar dönsku þjóðar. En þó allt sameini sig á 
móti okkur, þá er eg viss um að íslendingar halda baráttunnr áfram heiðar- 


Dlndriði Einarsson skrifaði mér um hinn. nýja ráðherra: “Herra Bjöm Jónsson er 
mikilhæfasti maður Islands ■og' hefir verið það leng.i. Hann er talinn af mörgum um 
alla Skandinavíu mestur allra núlifandi Islendánga. Vinnuþrek hans nálgast hið ótrú- 
lega, og hann hefir starfað í íslenzkum stjórnmálum í 30 ár. Hann er mikilsvirtur í 
flokki sínum vegna sins sérstaka dugnaðar, áreiðanleika og heiðarleika”. (Acta Isl. 
Lundb., B, 1909 18. Mars, Indriði Einarsson). 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


93 


lega og á þingræðisgrundvelli, en með þolgæðí og festu, því sjálfstæðis- 
þráin er runnin þeim í merg og blóð, og sjálfstæði er lífsskilyrði fyrir 
þjóðerni vort.”D 

Litlu síðar urðu aftur ráðherraskifti á íslandi. Alþingi samþykti 1911 
— jafnframt því sem það lagði að nýju fram andmæli gegn gildi laganna 
frá 1871 — frumvarp til stjórnarskrárbreytingar. Þessi breyting fór 
fram á það að konungur ynni eið að stjórnarskrá íslands og að fram- 
vegis skyldu settir þrír ráðherrar (þar á meðal einn forsætisráðherra) ; 
ennfremur skyldu konungkjör þingmanna til efrideildar falla úr lögum og 
kosningaréttur og kjörgengi veitt konum sem karlmönnum. f frum- 
varpinu var ákvæðið, um að konungur skyldi bera upp fslandsmál í ríkis- 
ráði Dana, numið burtu. Þetta frumvarp átti að ræða að nýju á auka- 
þingi árið 1912. 

Hvort sem málið er skoðað frá íslenzku sjónarmiði eða frá hinu 
danska sjónarmiði, er Knud Berlin barðist fyrir — sem sé alveg óviðkom- 
andi því hvort lögin frá 1871 voru bindandi eða ekki — hlýtur niðurstaðan 
að verða sú, að ákvæðið um það, hvar konungur undirskrifi íslenzk lög, 
sé eigi að finna í íslenzku stjórnarskránni. Ef menn eins og Knud Berlin 
ganga út frá því, að þessi lög hafi verið bindandi fyrir ísland, þá hafði 
ísland engan rétt til að setja ákvæði um, hvað bæri eða hvað bæri ekki að 
gjöra í danska ríkisráðinu. Því það hefði í þessu tilfelli verið sameiginleg 
stofnun, og í sameiginlegum málum hafði ísland einmitt samkvæmt þessum 


l)Bjarni Jónsson frá Vogi: Om islandsk kunst og politik, Kristiania 1910. — Rétitar- 
staða Islands var mjög misskilin í hinum skandinavisku löndum. Tdl kennaraþings í 
Stokkhólmi 1910 var íslendingum boðið sem Dönum, þótt Finnland, sem þá lá undir 
Rússlandi, hefði þar sérstaka finnska fulltrúa. Hinn íslenzki viðskiftaráðunautur, sem 
íslenzkur enfbættismaður, sendi formanni þingsins, þáverandi yfirdirektör B. J. 
Bergquist, embættisbréf. Beðið var um að senda svar við því til skrifstofu hins 
íslenzka ráðuneytis í Kaupmannahöfn, en þegar það kom ekki, sendi viðskiftaráðu- 
nautur 19/7 nýtt bréf, þar sem hann segir meðal annars: “Eg skrifaði yður fyrir 
nokkru og spurði, hvort eg gæti komið fram fyrir Islands hönd á kennaraþinginu í 
Stokkhólmi. Þér hafði ekki svarað spumingu minni, og það verð eg að skoða sem 
neitun. Að eg hefði getað tekið þátt í því sem Dani, var mér áður ljóst. En það var 
ósk mín, að allir mínir skandinavisku stéttarbræður álitu Island menningarlega sjálf- 
stætt og jafn rétthátt og hin löndin, og að þeir sýndu það í verkinu með því að leyfa, 
að Island hefði fulltrúa á kennaraþinginu eins og Noregur, Svíþjóð, Danmörk og Finn- 
land; en að þeir blönduðu okkur ekki saman við stéttarbræður 'okkar frá Danmörku. 
Hver skandinaviskur kennari hlýtur að vita, að þetta er hægt að gjöra, án þess að það 
verði álitin pólitísk ókurteisi gagnvart Danmörku eða afskifti af stjórnmáladedlunni milli 
Danmerkur og Islands. Sem fulla sönnun á þessu sendi eg yður hérmeð hin þýðingar- 
mestu íslenzku lög um kennslumálin, þar sem þér getið séð, að við erum fullkomlega 
óháðir á þessu sviði, þareð við þ. e. Alþingi vort setur lög bæði viðvikjandi háskóla 
vorum og öðrum skólum. Engum dönskum manni mundi detta í hug að styggjast af 
þvi, þó Island að þessu leyti væri skoðað sem hliðstætt hinum skandinavisku menn- 
ingarþjóðunum; en þjóðernistilfinning okkar er særð, ef þetta er ekki gjört. I þetta 
sinn verður of seint að bæta úr þessu; en eg v.il fara fram á það við hina leiðandi menn, að 
þeir athugi, hvort þeir í framtíðinni geti ekki boðið íslenzku kennarastéttinni sjálf- 
stæða þátttöku við þesskonar tækifæri. Annars verðum við útilokaðir frá allri þátt- 
töku.” Þetta bréf bar heldur engan árangur. (Acta Isl. Lundb., B, 12. og 20. Júlí 
1910, með viðlagðri afskrift af bréfi frá 19. 3. 10 til herra Bergquists, Bjarni Jónsson 
frá Vogi). 


94 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


lögum engan meðákvörðunarrétt. Og ef lögin voru ekki bindandi, þá átti 
þó konungur — og enginn annar — að ákveða, hvar hann undirskrifaði 
íslenzk lög; því þessu máli var ekki ráðstafað í stjórnarskránni frá 1874, 
er konungur sem einvaldur gaf landinu. 1 ) 

Ennfremur ákvað Alþingið að fela ráðherranum að reyna að koma því 
til leiðar að danska Ríkisþingið tæki til umræðu sambandslagafrumvarpið, 
sem Alþingi hafði samþykt 1909. Ráðherrann ræddi málið við danska for- 
sætisráðherrann, en svar var ekki fáanlegt fyrir heimferð ráðherrans til 
íslands. Á aukaþinginu 1912 var fyrir framtak einstakra manna gjörð 
breytingartillaga við nefndarfrumvarpið frá 1908, til samkomulags innan- 
flokka og m. a. undirritað af hinum fyrverandi ráðherrum og pólitísku 
andstæðingum Birni Jónssyni og Hannesi Hafstein. Frumvarpið gekk ekki 
eins langt og það, sem Alþingið samþykti 1909, en var skýrara en sjálft 
nefndarfrumvarpið. f 1. grein var lögð áherzla á stöðu íslands sem ríki; 
þar að auki skyldi ísland hafa rétt til að taka þátt í konungskosningu, er 
fyrir kynni að koma. Þó stóð í athugasemdum við fyrsta hluta: “Ef eng- 
inn möguleiki er til samkomulags, skal, áður en hætt er öllum samninga- 
tilraunum, heldur ganga inn á, að orðin “danska konungsríkið” verði látin 
standa, þó skal þá bæta þessu ákvæði við: “Danska konungsríkið er því 
ríkjasamband, er myndað verður af þessum ríkjum.” 

Fráskilið því hvað óskynsamlegt það var, að ísland lagði þannig 
spilin á borðið, áður en samningar hófust, voru líka orðin “danska kon- 
ungsríkið”, þrátt fyrir viðbætirinn, óheppileg. Það orðalag hefði að nýju 
komið af stað vandræðum og skapað endalausan glundroða í framtíðinni. 

Samkvæmt frumvarpinu skyldi sá hluti hinna sameiginlegu mála, er 
snerti ísland vera í höndum íslenzks ráðherra í Kaupmannahöfn, sem ætti í 
meðferð þeirra mála, sæti í danska ríkisráðinu og væri ábyrgur gagnvart 
Alþingi. 

Eg fyrir mitt leyti komst að þeirri niðurstöðu, að það væri betra fyrir 
ísland, að láta allt standa við hið sama, vegna þess réttargrundvallar, er 
landið hefði, en að ganga inn á þessa breytingartillögu. Að vísu kom það 
á sættum milli aðiljanna, sem var framför frá því er áður var. En þetta 
sættafrumvarp hefði þá þurft að gæta betur hagsmuna landsins en hið 
fyrra. Það má ekki gefa upp réttargrundvöll, án þess að sá nýi, sem kemur 
í staðinn, sé alveg nægilegur og traustur og samboðinn landinu. 2 ) 


DFullkomlega rétta afstöðu til málsins tók J. Sveinbjörnsson, nú íslenzkur ritari kon- 
ungs, er hann skrifaði mér: “Frá réttarlegu sjónarmiði hafa íslendingar sem stendur 
— því miður — ekkert vald til að ákveða hvar konungur undirskrifar íslenzk lög, en 
það er enn verra að ákæðið um það, sem nú er látið falla niður, var tekið upp í ís- 
lenzku stjórnarskrána; þetta var að nokkru leyti Dr. Valtý Guðmundssyni að kenna.” 
(Acta Isl. Lundb., B, 13. 5. 1911, J. Sveinsbjörnsson). 

2)Þessum skoðunum var haldið fram af mér í “Karlskrona-Tidningen” og seinna endur- 
teknar í íslenzku blöðunum m. a. fullkomlega í “Ingólfur” (Acta Isl. Lundb., A hluti 
14, bls. 8. 




ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


95 


Það urðu að nýju ráðherraskifti á íslandi og Hannes Hafstein varð 
ráðherra í annað sinn. 

Hið áðurnefna frumvarp var ekki lagt fyrir aukaþingið, sennilega 
vegna þess að það hefði orðið erfitt að ná samkomulagi milli hinna nýju 
flokka um einstök atriði frumvarpsins. Þegar Hannes Hafstein í árslok 1912 
dvaldi í Kaupmannahöfn hélt hann ráðstefnur með dönsku stjórninni um 
möguleikann á því að taka upp samninga um nýjan dansk-íslenzkan sátt- 
mála. Frá Dana hálfu var lögð áherzla á, að nefndarfrumvarpið 1908 hafði 
verið felt á fslandi og það gæti því fyrst komið til mála að Danmörk tæki 
málið upp aftur, þegar nýtt frumvarp frá Alþingi lægi' fyrir. Eftir heim- 
komu sína reifði Hafstein málið við marga Alþingsmenn, og birti frum- 
varp, er var árangur af samningunum í Danmörku. Komandi Alþingi átti 
að ákveða, hvort þjóðaratkvæði skyldi greitt um frumvarpið eða hvort efnt 
skyldi til nýrra kosninga. Mörg helztu blöð íslands álitu frumvarpið óað- 
gengilegt.D 

Sumarið 1912 urðu konungsskifti vegna dauða Friðriks konungs 8. 
(15. maí). Ráðherra var tilkynt þetta fyrir hönd íslands á þessa leið: 
“Jafnframt því að biðja yður í mínu nafni að flytja hinni íslenzku þjóð þá 
sorgarfregn, að minn ástfólgni faðir Friðrik konungur 8., sem bar ísland 
svo mjög fyrir brjósti, andaðist skyndilega í gær, og að eg þá samkvæmt 
lögum um ríkisferðir hefi tekið konungdóm, bið eg yður einnig að flytja 
íslendingum mína konunglegu kveðju og mínar innilegustu óskir um fram- 
tíð íslands og gæfu. Kristján R.” 

ísland hyllti hinn nýja konung sinn með skrifi frá Alþingi, er ráð- 
herra flutti konungi, þar sem Alþingi einnig lét í ljósi von sína um nýjan 
sambandssáttmála, hagkvæman fyrir bæði löndin. 

Fánadeilan olli innbyrðis æsingum og átti mikinn þátt í að draga 
saman flokkana að minnsta kosti' til bráðabirgða. Hinn viðurkendi fáni 
íslands var danski fáninn, en lengi hafði sérstakur blá-hvítur fáni verið 
notaður. f júní 1912 fór róðrarbátur með eiganda sinn, kaupmann nokk- 
urn, fram hjá dönsku strandgæzluskipi, er lá á Reykjavíkur-höfn. Róðrar- 
báturinn hafði íslenzka fánann í skut. Danski skipstjórinn tók bátinn 
fastan, kallaði eiganda um borð og gjörði íslenzka fánann upptækan. Út af 
þessu urðu æsingar, fyrst í Reykjavík, síðar um allt land. Við hátíðleg 
tækifæri var danski fáninn jafnan dreginn upp á fjölda af húsum í Reykja- 
vík, en nú var hinn íslenzki tekinn í staðinn og var nú dreginn upp um allan 


l)Frumvarpið var m. a. birt í “Lögréttu” (Acta Isl. Lundb., A, hluti 14, bls. 63). — 
Skoðun Hafsteins ráðherra á málinu kemur í ljós í eftirfylgjandi bi'éfi til min: “Eg fer 
nú heim eftir að hafa staðið í samningum um sambandsmálið. . . . Fyrir mitt leiti legg 
eg ekki mikið upp úr fullveldisspursmálinu út af fyrir sig. Við þurfum ekki fullveldi á 
pappírnum heldur sjálfstæði í veruleikanum. (Acta Isl. Lundb., B, 26. nóvember 1912, 
Hannes Hafstein). — Eg er í þessu ekki á sama máli og Hafstein. Island varð að fá 
fullveldi sitt viðurkent bæði de jure og dn re. 


9fi 


TfMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


bæinn. Á ráðherrabústaðnum var danski fáninn rifinn niður, og um 
kvöldið var haldinn mótmælafundur, er sóttur var af 5000 manns, þar sem 
tveir Alþingismenn töluðu og gjörð var samþykt um fánamálið. f öllum 
bænum var íslenzki þjóðsöngurinn og aðrir ættjarðarsöngvar sungnir, og 
fleiri þúsundir manna gengu hátíðagöngu til minnisvarða Jóns Sigurðsson- 
ar, sem var skreyttur með íslenzka fánanum.D 

Fánamálið má rekja aftur að árinu 1906. Þá var Bjarni Jónsson frá 
Vogi einna ákafastur í baráttunni fyrir málinu. í nóvember 1906 gjörði 
íslenzka stúdentafélagið í Reykjavík fundarsamþykt um að taka upp ís- 
lenzkan fána og þvínæst var íslenzkur fáni borinn inn: blár með hvítum 
krossi' (“vér viljum hafa kross í fánanum, eins og hinar norrænu bræðra- 
þjóðir vorar”) ; þessi fáni var samt ekki alment viðurkendur. 

Málið var nú útkljáð þannig, að konungur eftir beiðni ráðherra ís- 
lands og eftir að hafa leitað álits danska forsætisráðherrans, sem ekki 
hreyfði neinum mótmælum, gaf í árslok 1913 fslandi sérstakan fána, er 
nota mætti í landinu og í íslenzkri landhelgi. En þó skyldi íslenzka ráðu- 
neytið í Reykjavík þar að auki nota danska fánann, er ekki' skyldi vera 
settur þar sem minna bæri á honum en hinum né vera minni að stærð. 
Fáninn var tekinn upp með íslenzkum konungsúrskurði', meðundirrituðum 
af ráðherra íslands. 

Það lá í augum uppi' að fslendingar myndu ekki una þessari úrlausn 
fánamálsins, því ísland var réttarlega fullvalda ríki og gat þessvegna gjört 
kröfu til allra fullveldisréttinda. Með því að taka á móti þessum “heima- 
fána” gekk ísland í flokk hinna ófullvalda ríkja og skipaði sér á bekk með 
þeim, t. d. Króatíu. Það var því betra að stæði' við það sem verið hafði 
áður, meðan það notaði sama fána og Danmörk. Stórhertogadæmið Luxem- 
burg notar t. d. sama fána og Holland, og þó er enginn vafi á að Luxemburg 
er sjálfstætt ríki. 2 ) 


1) Hinn þekti islenzki vísindan:p.ður próf. dr. Finnur Jónssnn, sem í mörg ár hafði 
starfað við Kaupmannahafnar háskóla og var þektur sem mikill vinur Danmerkur, 
skrifaði um fánadeiluna í danska tímariitið “Tilskueren” (Marz 1914): ‘‘Mikla hrygð 
(allra, er skilja, hve sterk bönd tengja Island við Danmörku) vakti fregnin um upptöku 
fánans á höfninni í Reykjavík sumarið 1913. Það þurfti enga spámannsgáfu til að sjá 
það fyrir að þessi óhappilegi atburður mundi tendra á ný þá glóð, er var að verða að 
ösku. Hún varð líka að björtu báii. Sá er þetta ritar hefir aldrei verið hrifinn af 
íslenzka fánanum og aðeins skoðað hann sem átyllu til æsingu, sem hann í virkileikanum 
hefir verið þangað til sumarið 1913, þegar áðurnefndur atburður gjörði hann að aðal- 
máli þjóðaninnar.” 

2) Líkum skoðunum hélt eg fram í “Karlskrona Tidningen” 26. nóv. 1913. (Acta Isl. 
Lundb., A, hluti 16, bls. 85). Sú grein var notuð sem grunvöllur fyrir mómæii á fána- 
úrskurðinn m. a. af Bjarna Jónssyni frá Vogi. Próf. jur. Lárus Bjarnason, meðlimur 
dansk-íslenzku nefndarinnar frá 1908, andmælti þeirri aðferð, að ekki hafði verið leitað 
álits Alþingis í málinu, og í blaði annars nefndarmanns Skúla Thoroddsen var sú 
skoðun látin í Ijósi, að ísland hefði fullan rétt til sérfána, er gilti án nokkurra tak- 
markana, en hitt átalið, að landið skyldi hafa fengið þennan “ósóma” án þess að 
leitað væri álits Alþingis. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


97 


Sumarið 1914 var haldið aukaþing vegna stjórnarskrárbreytingarinn- 
ar. Skoðanirnar um sérfánann, er fenginn var með konungs úrskurði voru 
mjög skiftar. Fánanefndin, er Alþingi setti, stakk upp á því í áliti sínu, að 
ísland skuli “nota sér konungsúrskurðinn frá 22. nóv. 1913 um íslenzkan 
fána, þareð þarmeð væri engu tapað en nokkuð unnið og réttur þjóðarinnar 
til fullkomins íslenzks siglingafána skertist ekki.” Meiri hluti Alþingis 
var samþykkur þessari' uppástungu nefndarinnar. 

Hvað breytingar íslenzku stjórnarskrárinnar snertir, staðfesti Al- 
þingið hina fyrri samþykt sína um breytingu á fyrstu grein hinna ofan- 
nefndu laga, að íslenzk mál skyldu vera lögð fyrir konung, “þar sem kon- 
ungur ákveður.” Konungur hafði í yfirlýsingu, meðundirritaðri af ráð- 
herra íslands, lofað, að staðfesta breytingartillöguna, ef hún yrði sam- 
þykt óbreytt, en jafnframt lýst því yfir, að hann ætlaði einu sinni fyrir allt 
að ákveða, að íslenzk mál skyldu borin upp í danska ríkisráðinu. Og kon- 
ungur bætti við: “Á þessu getur engin breyting orðið, á meðan vér ekki 
höfum staðfest lög um ríkisréttarsamband Danmerkur og íslands, sem sam- 
þykt eru bæði af Ríkisþingi og Alþingi.” 

Ráðherra íslands Sig. Eggerz — Hafsteinn var farinn frá — lagði Al- 
þingissamþyktina fyrir ríkisráðið í Kaupmannahöfn þ. 30. nóv. 1914. Þegar 
staðfestingin átti fram að fara, lýsti ráðherrann því yfir að hann óskaði 
að hún væri óbundin þeim skilyrðum, er konungur árið áður hafði ákveðið 
við þáverandi fslands ráðherra. Hann gjörði grein fyrir afstöðu sinni með 
því, að vísa til yfirlýsingar þeirrar er Alþingi hafði samþykt, jafnframt 
stjórnarskrárfrumvarpinu. Hún var á þessa leið: 

“Jafnframt því sem Alþingi endanlega samþykkir lög um breytingu á 
stjórnarskrá íslands frá 5. janúar 1874 og stjórnarskrá frá 3. október 
1903, ákveður það að lýsa því yfir, að svo framarlega sem úrskurður ríkis- 
ráðsins 20. október 1913 sbr. konungurlegt opið bréf frá sama degi, skuli 
skiljast þannig, að með því að sérmál íslands séu lögð fyrir konung í danska 
ríkisráðinu séu þau lögð undir danskt löggjafarvald eða dönsk stjórnarvöld, 
þá getur Alþingi ekki viðurkent þvílíkann úrskurð sem bindandi fyrir 
ísland, þareð það mundi stríða á móti viija þingsins 1913 og fyrr. Enn- 
fremur ákveður Alþingið að lýsa því yfir, að það tilskilji sér, að sá kon- 
ungsúrskurður, er tilkyntur var í hinu fyrnefnda opna bréfi, beri að skoð- 
ast sem hver annar íslenzkur konungsúrskurður, sem konungur geti 
breytt á ábyrgð íslandsráðherra eins, án nokkurrar íhlutunar dansks lög- 
gjafarvalds eða danskra stjórnarvalda. Alþingi heldur því ákveðið við 
það, að það skuli framvegis eins og hingað til vera sérmál landsins, að 
íslenzk sérmál séu borin upp fyrir konungi í danska ríkisráðinu.” 

Konungur benti á, að Alþingi hefði verið kunnugt um, með hverjum 
fyrirvara hann hafi lofað að lögfesta stjórnarskrárfrumvarpið, og ef Al- 
þingi vildi' ekki láta staðfesta frumvarpið með þeim fyrirvara, þá hefði því 



98 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


átt að vera það ljóst að þau skilyrði fylgdu áður en það samþykti frum- 
varpið að nýju. Hann hvatti ráðherrann til að leita samninga við Alþingi 
um málið. 

Ráðherrann svaraði: “Eg get ekki viðurkent, að staða íslands gagn- 
vart Danmörku — hvort sem litið er á hana út frá sögulegri eða eðlilegri 
þróun — sé þannig, að hún gjöri það nauðsynlegt, að íslenzk mál séu borin 
upp í ríkisráðinu, og eg get heldur ekki viðurkent, að spurningunni, hvort 
íslenzk mál skuli borin upp í ríkisráðinu eða utan þess, beri að svara með 
tilliti til annars en íslands.” 

Þareð konungur ekki gat staðfest stjórnarskrána á grunvelli Alþingis- 
samþyktarinnar, sagði ráðherra af sér, eftir að hafa borið upp nokkur önn- 
ur mál. Þvínæst var samþykt Alþingis um gjörð íslenzka fánans borin 
upp (raunar hin sama sem gjörð fánans varð eftir að ísland varð sjálfstætt 
ríki 1918). Konungur svaraði, að hann ætlaði — þar sem ekki hefði náðst 
samkomulag um gjörð fánans á íslandi — að ráðfæra sig við íslenzka 
stjórnmálamenn bæði um ríkisráðsmálið og fánann. 

Þar næst lagði ráðherra fram lausnarbeiðni sína, og konungur sam- 
þykti hana.D 

Þegar ráðherra kom heim, samþyktu þingmenn sjálfstæðisflokksins 
(meirihluti Alþingis) embættisrekstur hans í ríkisráðinu 30. nóvember. 
Þrír menn úr þessum flokki voru kvaddir af konungi til Kaupmannahafnar 
til samningsgjörðar. Það voru próf. jur. Einar Arnórsson, málaflutnings- 
maður Sveinn Björnsson og próf. med Guðm. Hannesson. Við fyrverandi 
ráðherra, Hannes Hafstein, formann heimastjórnarflokksins, hafði kon- 
ungur áður ráðgast, er hann (Hafstein) dvaldi í Kaupmannahöfn. Við- 
víkjandi heimboði konungs til hinna þriggja fulltrúa sjálfstæðisflokksins, 
ákvað aðalnefnd flokksins, að þeir skyldu sjálfir ákveða, hvort þeir vildu 
þiggja heimboðið eða ekki, svo það væri ljóst að þeir hefðu ekkert umboð 
til að semja í nafni flokksins eða binda hann. 

Prófessor Einar Arnórsson var útnefndur ráðherra. Þá var stjórn- 
arskráin samþykt. Þar var ákveðið, að fslandsmál skyldu lögð fyrir 
konung, “þar sem hann sjálfur ákvæði.” 

Eftir beiðni fslandsráðherrans gaf konungur þvínæst út tvær yfirlýs- 
ingar, meðundirritaðar af ráðherranum, og var efni hinnar fyrri, að íslenzk 
lög og þýðingarmikil stjórnarskjöl skyldu verða lögð fyrir hann í danska 
ríkisráðinu, hin síðari ákvað gjörð íslenzka fánans. Að bæði málin voru ein- 
göngu íslenzk, kemur greinilega í ljós með því, að þetta fór fram eftir 
beiðm íslandsráðherra og var meðundirritað af honum. Frá réttarfarslegu 


1) Fundargjörðin var öll birt í hinu -opinbera danska málgagni “Berlingske Tidende” 
(1. 12. 1914, Acta Isl. Lundb., A, hluti 17, bls. 35). 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


99 


sjónarmiði hefði ekkert verið því til fyrirstöðu, að breyta báðum málunum 
með nýjum konungsúrskurði. 

Með hinni nýju íslenzku stjórnarskrá var ný veruleg breyting gjörð á 
ríkisborgararéttinum. Eg er þar fyllilega á sama máli og Knud Berlin, 
þótt skoðanir okkar fari ekki saman um rétt íslands í því efni. Samkvæmt 
íslenzku stjórnarskránni var gjörður munur á þeim, sem fæddir eru á ís- 
landi, og öllum öðrum. Þeir fyrri höfðu kosningarrétt, ef þeir höfðu haft 
fastan bústað í hlutaðeigandi kjördæmi í eitt ár. Allir aðrir þurftu ekki 
einungis að uppfylla þessi skilyrði, heldur líka að hafa búið á íslandi hin 
síðustu 5 ár. Til þessa síðari flokks töldust allir, sem ekki voru fæddir á 
íslandi, líka danskir ríkisborgarar. Danskir ríkisborgarar voru þar með 
alveg gjörðir jafnir útlendingum. 

Samkvæmt lögum, er staðfest voru af konungi árið 1917, fékk ísland 
þrjá ráðherra. Jón Magnússon var settur forsætisráðherra eftir að Einar 
Arnórsson hafði beðist lausnar. Strax eftir að hann var kominn til valda, 
lýsti hann því yfir, að stjórnin vildi vinna af öllum kröftum að því, að ís- 
lenzka þjóðin fengi fult vald yfir öllum málefnum sínum. Alþingi skipaði 
nefnd í neðri deild, er skyldi semja tillögu um, “hvaða ráð eigi að taka, til 
þess að fá öll okkar málefni í eigin hendur og sjálfstæði okkar viðurkent 
eins fljótt og mögulegt er”. 

Flytjendur voru Bjarni Jónsson frá Vogi, Gísli Sveinsson, hinn fyr- 
verandi ráðherra Einar Arnórsson og Magnús Pétursson. Hinn síðast- 
nefnai lét svo um mælt í umræðunum um málið á Alþingi, að ísland væri 
nú komið nálægt takmarki sjálfstæðisins, þar sem landið hefði fengið full 
umráð yfir málefnum sínum, þótt ekki hefði það ennþá fengið fult sjálf- 
stæði. Nú sé því mest um vert, að vinna að því, að sjálfstæðið verði ekki 
takmarkað aftur, eftir stríðið. “Eg býst við því,” sagði hann, “og það 
gjöra einnig margir menn mér fróðari og getspakari um slíka hluti, að 
þegar friður verður saminn, muni þjóðirnar koma sér saman um einhverja 
þá skipun landa og ríkja í Norðurálfunni, sem ætluð verði til frambúðar, og 
muni erfiðara ef ekki ómögulegt síðar meir að fá komið til leiðar nokkurri 
breytingu á þeirri skipun. Við væntanlega friðarsamninga getur því orðið 
tækifæri til þess að fá öllum kröfum okkar framgengt, bara ef við stöndum 
allir saman of höfum lag á að koma ár okkar fyrir borð. Að þá sé tæki- 
færið er margt sem bendir til þess, og þá ekki sízt það að nú er los á öllum 
landa og ríkja samböndum og stóru ófriðarþjóðirnar, sem mestu hljóta að 
ráða um slíkt, hafa hvað eftir annað lýst því yfir að smáþjóðirnar eigi 
sjálfar að ráða samböndum sínum og stjórn og að hvert þjóðerni hafi þar 
jafnan rétt til þess að segja til hvernig það vilji að því sé stjórnað. Það 
virðist því liggja í augum uppi að þar með sé viðurkent, að vér sjálfir 
höfum rétt til að kveða á um það hvort vér viljum vera í sambandi við 
önnur ríki eða standa einir. — íslendingar munu nú allir hafa sannfærst 



100 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


um, að vér höfum bæði getu og gáfur til þess að fara með öll okkar mál 
án íhlutunar annara, og augu Dana ættu einnig að hafa opnast fyrir því að 
það eitt að þeir að fullu viðurkenni þetta, getur haldið við sambandinu milli 
ríkjanna íslands og Danmerkur.” 1 ) 

Fánamálið var aftur tekið til meðferðar á Alþingi 1917. Þingið álykt- 
aði að skora á stjórnina, að sjá um, að “almennur íslenzkur fáni verði tafar- 
laust ákveðinn, er hægt sé að nota hvarvetna í siglingum.” Þvínæst lagði 
ráðherra, er hann kom til Danmerkur í árslok s. ár fram beiðni í ríkisráð- 
inu um yfirlýsingu: að sá fáni, er ákveðinn var með konungsúrskurði 19. 
júní 1915, skuli vera hinn almennt viðurkendi fáni íslands. 

Honum fórust m. a. orð á þessa leið: “Þegar málið var rætt á þingi 
kom ekki í ljós neinn efi um rétt fslands til eigin fána né að íslenzk lög- 
gjafarsamkoma gæti útkljáð málið. Það er skoðun mín, að á grundvelli hins 
ómótmælanlega réttar íslands til þess að hafa umráð yfir verzlunar og 
siglingamálum sínum, hafi það rétt til að afnema með konungsúrskurði, 
samkvæmt áskorun Alþingis, takmarkanir á notkun hins íslenzka fána, á 
íslenzkum skipum, utan landhelgis.” 

Danski forsætisráðherrann hélt því ákveðið fram, að ekki væri hægt 
að útkljá málið á þann hátt, er hinn íslenzkri ráðherra stingi upp á. Dan- 
mörk sé þó, nú sem áður, tilbúin til að semja um deiluatriðin, um stöðu 
íslands gagnvart Danmörku. 

Eftir af forsætisráðherra íslands svaraði þessu lýsti hann því þvínæst 
yfir að hann og samverkamenn hans í íslenzka ráðuneytinu myndu ekki 
segja af sér eins og á stæði en sagði jafnframt, að þetta mætti ekki skoð- 
ast svo sem að þeir legðu ekki mikla áherzlu á framgang þessa máls, því 
hann vissi nákvæmlega, að Alþingið ætlaði ekki að láta málið falla niður. 

Þá lýsti konungur því yfir, að hann gæti ekki orðið við beiðninni; en 
hann bætti við, að þar sem um danskan og íslenzkan skoðanamun væri 
að ræða, þá mundu allsherjar-samningar frekar en samningar í einu sér- 
stöku máli leiða til góðs samkomulags sem alltaf yrði að vera sá grundvöllur 
er réttarstaða landanna hvors gagnvart öðru yrði að vera bygð á. 

Sundurþykkjan milli íslands og Danmerkur óx nú meir og meir. 
Stúdentamót í Kaupmannahöfn í Apríl 1918 varð ekkr beint til þess að 
koma á friði. Einn af aðalræðumönnunum var próf. dr. Knud Berlin. 
Fundurinn gjörði samþykt er var stefnt að íslandi á þessa leið: Fundur 
danskra stúdenta 16. apríl 1918 mótmælir þeirri skoðun á þeirri afstöðu til 
hinna fjarlægari hluta ríkisins, er hingað til hefir ríkt í dönskum stjórn- 


l)Ræðan er öll birt í blaðinu “Isafold” frá 14. 7. 1917. (Acta Isl. Lundb., hluti 19 
bls. 84). 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


101 


málum en krefur að ríkisþing og stjórn vinni að því að efla og styrkja 
ríkisheildina bæði í menningarlegu og fjárhagslegu tilliti.” 1 ) 

Það voru að vísu með sama hafin mótmæli af 22 prófessorum við Kaup- 
mannahafnar háskóla gegn því, að samþykt fundarins hafi á minnsta hátt 
rómað “hina ríkjandi skoðun á meðal háskólagenginna manna,” svo stjórn 
stúdentafélagsins flýtti sér að lýsa því yfir, að stúdentafélagið hefði' enga 
hlutdeild átt í fundinum og beri því ekki að líta svo á sem að samþyktin 
hafi í sér fólgna skoðun þess. Þetta undanhald var að vísu svo skýrt sem 
frekast mátti óska; en skaðinn — sem sé, að úlfúð var vakin milli landanna 
— var skeður. 

Foringi íslenzka alþýðuflokksins skýrði í dönsku blaði frá afstöðu 
flokks síns í dansk-íslenzka sambandsmálinu — sem í öllum aðalatriðum 
var hin sama eins og hinna flokkanna: “ísland ætlar ekki,” sagði hann, “að 
semja um kröfu sína til eigin siglingafána. íslendingar krefjast þess að 
ósk þeirra verði tafarlaust uppfylt. Þeir krefjast fullkomins sjálfstæðis. 
Upplausn Alþingis og nýjar kosningar mundu alls ekki breyta þeim kröf- 
um.” 


Þá skeði sá eftirtektarverði atburður, að hinn danski ríkisráðherra 
(“Statsminister”, þannig var nú titill forsætisráðherrans), kallaði hina 
ýmsu flokka saman tveim vikum áður en ríkisþingið átti að koma saman til 
leynilegrar íhugunar um afstöðuna gagnvart fslandi. f tilkynningu til 
blaðanna birti hann á meðal annars þetta: 

“Þar sem búist er við, að yfirstandandi Alþingissamkomu verði bráðum 
lokið og þingmennirnir dreifist þvínæst um allt ísland, er það æskilegt, að 
Alþingi fái fljótt vitneskju um það, hvaða afstöðu menn taki til málsins í 
Danmörku. Af þessari ástæðu hefi eg látið leiðtogana kalla saman þing- 
flokkana og leggja þá spurningu fyrir þá, hvort þeir telji rétt að hefja nú 
samninga í heiid um stöðu íslands gagnvart Danmörku. Ef samþykt verð- 
ur gjörð um þetta, verður hún tilkynt Alþingi, svo það geti hagað þingsetu 
sinni eftir þörfum, og beðið eftir tilvonandi samningum. Þegar ríkis- 
þingið er komið saman 28. maí, verður tekin ákvörðun um það, hvernig 
fulltrúar til gjörðafundanna verða skipaðir af Dana hálfu. 2 ) 

í svari' sínu tóku allir flokkar hugmyndinni um réttarsamning við ísland 
vinsamlega. fslenzka blaðaskrifstofan tilkynti, að blöðin láti í ljósi ánægju 
sína yfir tilkynningu ríkisráðherra Zahle. Alþingið verði ekki leyst upp. 
Menn voni að nefnd muni koma til íslands og að lausn fáist á málinu áður 
en sumarið sé liðið. Fánamálið hafi ekki' verið beinlínis tekið til meðferðar 


1) Nákvæm frásögn í blaðinu "Köbenhavn” 17. apríl 1918. (Acta Isl. Lundb., A, hluti 
20, bls. 38.) 

2) Tilkynningin var birt þ. 11. maí 1918. (Acta Isl. Lundb., A, hluti 20, bls. 65). 



102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


á Alþingi, vegna þess að fyrst verði beðið eftir ákvörðun dönsku stjórnar- 
innar viðvíkjandi' samningsákvörðunum og skipun nefndarinnar. 

Danska ríkisþingið skipaði nefnd, er taka skyldi hin íslenzku mál til 
meðferðar, og meirihluti' hennar (6 meðlimir hægriflokkanna, (hægfara) 4 
róttækir og 5 sósíal-demokratar) bar fram tillögu til Ríkisþingssamþyktar, 
er hljóðaði þannig: “Jafnframt því sem Ríkisþingið felst á, að efnt verði 
til samningsleitunar við ísland um samband þess við Danmörku, mælist það 
til þess, að stjórnin gjöri nauðsynlegar ráðstafanir í því efni.” Mmni- 
hlutinn, 3 íhaldsmenn, vildu að samningum við fsland yrði frestað. 

Á Alþingi var fullveldismálið tekið til meðferðar í sérstökum nefndum 
í báðum deildum þingsins. 

Ríkisþingið ákvað samkvæmt tillögu nefndarinnar, að samningarnir 
við ísland skyldu hefjast með því, að dönsk samninganefnd yrði send til 
Reykjavíkur. Hún var skipuð með konungsúrskurði og var formaður 
hennar verzlunarráðherra C. Hage. Aðrir nefndarmenn voru þingmaður í 
þjóðþinginu J. C. Christensen( fyrverandi' forsætisráðherra, formaður 
dansk-íslenzku nefndarinnar frá 1908), ritstjóri F. J. Borgbjerg og próf. 
dr. phil. E. Arup. Alþingi kaus til samningsgjörðanna við Dani bæjarfóget- 
ann í Reykjavík, forseta Alþingis, Jóhannes Jóhannesson, og Alþingis- 
mennina dósent Bjarna Jónsson frá Vogi, fyrverandi ráðherra próf. Einar 
Arnórsson og skólastjóra Þorstein Jónsson. 

Hvað hin alþjóðlegu sambönd fslands á tímabilinu fyrir viðurkenningu 
fullveldisins snertir, verður að geta þess, að ísland frá lýðveldistímabilinu 
hafði alltaf haldið fram rétti sínum til fullveldis. Við viss tækifæri heppn- 
aðist íslandi líka, að fá stöðu sína sem sjálfstæður réttaraðili viðurkenda. 

Þannig skipaði ísland árið 1909 Bjarna Jónsson frá Vogi viðskifta- 
ráðunaut með umboði fyrir Skandinavíu, Þýzkaland og England. Jafn- 
framt því að greiða fyrir verzlunarsamböndum átti ráðunauturinn sam- 
kvæmt embættisbréfi hans að breiða út sem mesta þekkingu á fslandi í 
ræðu og riti meðal almennings í öðrum löndum, verja land og þjóð gegn 
árásum, tilkynna öll ummæli, er gætu orðið misskilin og bakað landinu 
tjón og gjöra allt er í hans valdi stæði til þess að koma í veg fyrir að óhróður 
yrði borinn út um landið í útlöndum. — Svo fljótt sem hann gæti, átti hann 
að senda stjórninni sérstaka skýrslu um allt, er hann hefði orðið vísari, sem 
að einhverju leyti hefði þýðingu fyrir landið. Að minnsta kosti einu sinni 
á mánuði skyldi hann senda stjórninni almenna greinargjörð fyrir starfsemi 
sinni, en gjörði hann eitthvað er kæmi í mótsögn við það verk er honum var 
ætlað með þessari fyrirskipun, eða gengi út fyrir þann verkahring er 
honum væri ætlaður þar, þá mætti' samstundis taka af honum stöðuna og 
kalla hann heim.i) 


1) Embættisbréfið er prentað í riti Bjarna Jónssonar frá Vogi, Om islandsk kimst og 
politik, Oslo 1910, bls. 29. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


103 


Ráðunauturinn starfaði mikið og eftir ferð hans til Noregs hafði 
íslenzka stjórnin umsjá með samningum við norsku stjórnina um lækkun 
ákveðinna tolla. Annars vann hann samkvæmt fyrirskipuninni í ýmsum 
löndum að því að efla íslenzk verzlunarsambönd og breiða út þekkingu á 
íslandi erlendis. 

Dönsku blöðin byrjuðu að tala um verk hans, og 4. febrúar 1910 var 
einnig rætt um hann í danska Ríkisþinginu, þar sem einn ræðumaðurinn, 
fyrverand 1 ' forsætisráðherra N. Neergaard, taldi starfsemi ráðunautsins 
grunsamlega, sem eftir sögn ýmsra blaða væri frekar pólitískur samninga- 
maður en viðskiftaráðunautur. 

í svari sínu tilkynti forsætisráðherra Zahle, að danska stjórnin hefði 
þegar rannsakað málið. Hann las upp skrif frá utanríkisráðherra Erik 
Scavenius til íslandsráðherra, þar sem þetta stendur m. a.: “Utanríkis- 
ráðuneytinu er það fyllilega Ijóst, að til þess að koma ýmsum íslenzkum 
málum á framfæri sé æskilegt að hafa íslenzkan ráðunaut í útlöndum; en 
ráðuneytið, er ber ábrygð á meðferð mála er snerta útlönd, verður nauð- 
synlega að hafa vitneskju um, hvernig embættisstörfum ráðunautsins er 
háttað og yfir hvað þau grípa. — Það væri æskilegt fyrir utanríkisráðu- 
neytið, að fá upplýsingar frá stjórninni um þær fyrirskipanir, sem herra 
Bjarna Jónssyni eru faldar; einnig mundi það óska eftir, að kynna hann 
hlutaðeigandi sendiherrum og ræðismönnum erlendis. Ráðuneytið álítur 
það líka vera þýðingarmikið, að hinn nýi íslenzki ráðunautur sé opinberlega 
kyntur, því með því yrði' komist hjá misskilningi hér og erlendis á því, í 
hvaða tilgangi hann er sendur.D 

Þarnæst tilkynti íslenzki ráðherrann, að það væri vegna vítaverðs 
hirðuleysis, að skipunarbréf viðskiftaráðunautsins hefði ekki verið sent 
utanríkisráðuneytinu en nú væri það gjört. Ráðherrann benti á, að, eins 
og sæist á skipunarbréfinu, lægi öll pólitísk starfsemi alveg utan við verka- 
hring ráðunautsins. 

Danska utanríkisráðuneytið kynti nú ráðunautinn, sem þar með var 
opinberlega viðurkendur af Danmörku útlendum stjórnarvöldum. Meðan 
ráðunauturinn dvaldist í Svíþjóð vorið 1910, hélt hann nokkra fyrirlestra, 
alla ópólitíska í fullu samræmi við skipunarbréf sitt. 2 ) Áðeins í deilum 
við sérstök dönsk blöð, sem höfðu ráðist á starfsemi hans, og aðallega á 
Alþingi, fór hann inn á stjórnmál. 

í byrjun ágúst 1914 hélt Guðmundur Björnsson landlæknir aðalmaður 
fánanefndarinnar, ræðu á Alþingi um utanríkismál íslands í sambandi við 


1) Danske Folketingets Forhandlinger 1910-11 bls. 3465. 

2) Umtal um það í sænskum blöðum, báru ýmiskonar pólitískan lit. Tveir fyrirlestrar 
voru haldnir í Upsala, annar í fundarsal háskólans og hinn í verzlunarfélaginu. Eg 
hlustaði á báða, þeir voru ópólitískir. (Acta Isl. Lundb., A, hluti 10, bls. 93). 



104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hlutleysi landsins í heimsstríðinu. Hann lagði þá spurningu fyrir stjórn- 
ina, hvort utanríkisráðuneytið hefði gjört eða ákvarðað að gjöra nokkra 
samninga við England eða eitthvert annað ríki um það, að íslenzk skip 
skyldu látin óáreitt, þótt stríð eða fjandskapur tækist milli' hlutaðeigandi 
ríkis og Danmerkur? Ennfremur spurði hann, hverjar ráðstafanir hafi 
verið gjörðar viðvíkjandi meðferð utanríkismála fslands, ef svo færi — sem 
vel gæti komið fyrir, á þessum hörmulegu stríðstímum, sem svo brátt 
hefðu borið að, að það yrði óhjákvæmileg nauðsyn, að skjótar ákvarðanir 
yrði að gjöra í nafni íslands eða sáttmála eða samning við eitthvert ríki, án 
þess að hægt yrði að snúa sér fyrst til danska utanríkisráðuneytisins eða 
ef sá gangur málsins væri ómögulegur af einhverri annara stríðsástæðu ? 

Þvínæst sagði hann: “Sannleikurinn er sá, að nærri því öll okkar 
utanríkismál eru sérmál okkar, ef rétt er með farið. Danski utanríkisráð- 
herrann stjórnar utanríkismálum okkar í umboði íslands. Það er gamall 
siður. Vörnin gegn öðrum löndum er að vísu sammál á pappírnum, en er 
það ekki í veruleikanum, þareð við tökum ekki þátt í dönskum hervörnum 
og fáum engan her frá Danmörku, ef til stríðs kæmi. Hermálin eru í veru- 
leikanum sérmál, þareð við samkvæmt lögum getum komið á herskyldu og 
getum sjálfir samið lög um hlutleysisreglur hér í landinu. Þar sem við 
stöndum hér alveg einir og höfum enga hermálasamvinnu við Danmörku, 
þá er það ljóst, að föðurlandi okkar kemur það alls ekki við, þótt Danmörk 
yrði flæmd út í stríð. — Hinn danski fáni yrði okkur ekki að meira gagni 
enn okkar eigin fáni, ef hann yrði viðurkendur. -— Ekkert er jafn þýðing- 
armikið fyrir okkur sem hagkvæmir verzlunarsamningar við erlendar 
þjóðir, eða ef samningar næðust um hlutleysi íslenzkra skipa, um fiski- 
réttindi útlendinga við strendur okkar o. s. frv., og vinátta þeirra ynnist 
jafnframt. Allir þessir hlutir eru sérmál íslands. Utanríkismálin hafa 
þegar lengi verið eitt af þýðingarmestu málum þjóðar vorrar. Nú eru þau 
lífsskilyrði hennar.” 1 ) 

Spurningunni var ekki svarað.- 

Árið 1916 tókst ísland með beinum samningum í London að koma á 
verzlunarsamningi við England, er trygði útflutning á íslenzkum vörum. 
Samkvæmt þessum samningi mátti þó ekki flytja út neinar vörur til Dan- 
merkur, aðeins síld til Svíþjóðar, og kindakjöt aðeins til Noregs. Vorið 
1918 var nýr verzlunarsamningur gjörður milli Englands og íslands um 
ullarútflutning frá íslandi. Danmörk var íslandi til mikillar styrktar við 
þessi verzlunarsambönd, sérstaklega með kaup á skipum og vörum, og þá 
fékk íslenzka stjórnin nauðsynleg og all-mikil lán hjá dönskum bönkum. 
Þetta viðurkendi forsætisráðherra Jón Magnússon afdráttarlaust í ræðu á 
Alþingi sumarið 1918. Hann vottaði danska utanríkisráðuneytinu þakkir 


l)Nákvæm frásögn um ræðu íslenzka forsætisráðherrans í danska blaðinu “Politiken” 
6. júní 1918. (Acta Isl. Lundb., A, hluiti XXI, bls. 9). 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


105 


og sagði, að danska utanríkisráðuneytið hefði veitt íslandi mikla hjálp í 
viðskiftum þess við erlend ríki og alltaf sýnt mikinn áhuga og velvild og 
jafnframt fullkominn skilning á sérstöðu þess. 

§9. Dansk-fslenzku samningarnir í Reykjavík 1918. 

Það er mikill munur á samningunum 1908 og 1918. Hinir fyrnefndu 
voru — að minnsta kosti að forminu til — samdir af nefnd er skipuðu 13 
Danir og 7 íslendingar. Verkefni nefndarinnar, er konungur fékk henni, var 
að semja frumvarp um stjórnskipulega stöðu fslands í danska ríkinu. Árið 
1918 samdi fjögra manna nefnd, sett með konunglegri danskri tilskipun, 
við fjögra manna nefnd, skipaða af Alþingi, og nú var samnings efnið hin 
óleystu deiiuatriði milli landanna. Hér sömdu því tveir jafn réttháir 
aðilar.D 

Nefndirnar héldu sinn fyrsta sameiginlega fund 1. júlí og héldu svo 
áfram samningunum í stöðugu sambandi við íslenzka ráðuneytið, stundum 
á sameiginlegum fundum og stundum í undirnefnd, unz saman gekk og þær 
urðu ásáttar um frumvarp til sáttmála (samhljóða lög), sem líka var 
samþyktur seinna. 

Áður en frumvarpið var endanlega samþykt af nefndinni, var það lagt 
fyrir leynilegan fund Alþingis, svo að það gæti tekið afstöðu til þess. öll 
atkvæði að tveim undanteknum voru greidd með því. Þessir tveir þingmenn 
hreyfðu þó engum mótmælum heldur létu við það sitja að greiða ekki 
atkvæði. 

Þann 18. júlí héldu nefndarmennirnir lokafund, þar sem frumvarpið 
var undirskrifað af þeim öllum. Þvínæst skrifuðu hinir þrír meðlimir hins 
íslenzka ráðuneytis undir það og lýstu yfir samþykki sínu. 2 ) 


1) Á móti dönsku nefndinni var tekið á Islandi með góðvild og glæsilegum vonum. 
F-orsætisráðherra Jón Magnússon lét svo um mælt í viðtaii við danskt blað: “Von mín 
um góðan árangur af samningunum styðst aðallega við þá staðreynd, að eg hefi fundið 
hjá leiðandi mönnum Dana mikla velvild til Islands og hinna réttmætu krafa þess. 
Þessi veldvild kemur skýrt í Ijós í kjöri nefndarinnar og skipun manna til hennar, er 
vakið hefir mikla ánægju á íslandi.” Sig. Eggerz ráðherra sagði: “Koma dönsku 
nefndarinnar virðist mér vera tákn um velvild, og eg álít, að allir hér geti verið 
ánægðir með þá menn, er til hennar eru valdir. Virkilegur skilningur á þeim grund- 
velii, er við óskum að byggja á, yrði engu síður sigur fyrir Dani en okkur.” — Guð- 
mundur Björnsson, landlæknir, forseti efri deildar Alþingis, er hafði orð fyrir heima- 
stjómarflokknum, sagði: “Kjör mannanna itil nefndarinnar gefur mér beztu vonir um 
góðan árangur. Eg er viss um að flokkur minn er á sama máli. Tímarir hafa breyst 
mikið að því Jeyti, að nú er spurt meir um óskir og kröfur þjóðanna en gömul rétt- 
indi.” — Hinn fyrverandi ráðherra Einar Arnórsson próf. mælti: “Koma dönsku nefnd- 
arinnar virðist mér gleðilegur atburður, og mér virðist hún vera tákn um vilja Dana 
til að viðurkenna þau réttindi, er við krefjumsit og eigum kröfu til.” — 1 ræðu, er for- 
maður fullveldisnefndar Alþingis, Magnús Pétursson hélt við gröf Jóns Sigurðssonar, 
sagð.i hann, að danska sendinefndin væri á leiðinni hingað til að semja um sambandið 
railli landanna. “Við skoðum þetta sem gott tákn, vegna þess að í því liggur meiri 
viðurkenning á réttindum vorum, en við höfum átt að venjast. (Acta Isl. Lundb., A, 
hluti 21, bls. 16). 

2) Greinargjörð fyrir samningunum var gefin út bæði í Danmörku og á íslandi, í hinu 
fyrnefnda landi undir nafninu “Aktstykker angaaende Forhandlingeme i Reykjavik 
1—18- júlí 1918”, Köbenhavn 1918. (Eftirleiðis auðkennt með “Aktstykker”). 



106 


TfMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Á hinum sameiginlegu fundum var fundarstjóri til skiftis Dani og ís- 
lendingur. — Þetta var ytri sönnun fyrir jafnrétti íslands og Danmerkur. 
Árið 1908 hafði danskur maður alla fundarstjórn. 

í byrjun samningannaD lýsti íslenzka nefndin skoðun sinni svo: “Vér 
undirritaðir, sem Alþingi hefir kosið tíl þess að ræða um skipun á sambandi 
milli íslands og Danmerkur, við danska fulltrúa fyrir hönd Danmerkur, 
leyfum oss hér með að gjöra grein fyrir því í stuttu máli, hver sé sá grund- 
völlur, er Alþingi og íslenzka þjóðin vill byggja á samninga um samband 
íslands og Danmerkur. 

Vér lítum svo á, að ísland sé að lögum (de jure) aðeins í sambandr við 
Danmörku um konunginn, og að hann sé einvaldur um öll mál landsins, 
þau er stjórnskipunarlög vor, stjórnarskrá 5. jan. 1874, stjórnskipunarlög 
ni'. 16, 3. okt. 1903 og nr. 12, 19. júní 1915 taka eigi yfir. 

Þessi skoðun vor á réttarsambandi landanna mun vera svo kunn, 
hinum háttv. dönsku fulltrúum, að óþarft mun að fara fleiri orðum um 
það efni. 

íslenzka þjóðin hefir ein allra germanskra þjóða varðveitt hina fornu 
tungu, er um öll Norðurlönd gekk fyrir 900—1000 árum, svo lítið breytta, 
að hver íslenzkur maður skilur enn í dag og getur hagnýtt sér til hlítar 
bókmentafjársjóði hinnar fornu menningar vorrar og annara Norðurlanda- 
þjóða. Með tungunni hefir sérstakt þjóðerni’, sérstakir siðir og sérstök 
menning varðveizt. Og með tungunni hefir einnig meðvitundin um sér- 
stöðu landsins gagnvart frændþjóðum vorum ávalt lifað með þjóðinni. 
Þessi atriði, sérstök tungu og sérstök menning, teljum vér skapa oss sögu- 
legan og eðlilegan rétt til fullkomins sjálfstæðis. Framfarir þær, er 
íslenzka þjóðin hefir tekið á síðustu áratugum bæði í verklegum og andleg- 
um efnum, hafa og stórum aukið sjálfstæðisþörf hennar og þá jafnframt 
eðlilega eflt sjálfstæðisþrá hennar, og hún er sannfærð um það, að full- 
komið sjálfstæði er nauðsynlegt skilyrði til þess, að hún fái náð því tak- 
marki í verklegum og andlegum efnum, sem hún nú keppir að. 

Þar sem vér verðum að telja það fullvíst, að íslenzka þjóðin telji sig 


l)Frá Islendinga hálfu var útbýtt í byrjun samningafundanna þá nýútkomnu riti mínu 
“Zvei umstrittene Staatensbildungen’’ Berlin 1918. Það fjallaði um hið ófullvalda ríki 
Króatiu og þar að auki fór það nákvæmlega út i réttarstöðu Islands. Samkvæmt bréfi 
til min frá próf. dr. Franz v. Liszt, (Acta Isl. Lundb., B, 1918, 30. júlí, v. Liszt) félst 
hann á mína skoðun um að ísland væri fullvalda riki. Hann hafði þegar, eftir að rit 
mitt um Island var komið út í Berlín 1908 í 10. útgáfu rits síns "Völkerrecht” fallist á 
skoðun mína, að Island væri í persónusambandi við Danmörku, 1 nákvæmri ritgjörö 
í málgagni hinna sænsku stjórnarvalda “Post-och Inrikestidningar”, félst höfundurinn 
á skoðun mína um Island sem sjálfstætt riki, en leit á Danmörk og Island sem ríkja- 
samband. Hann sagði: “Fyrir nokkrum dögum fór dönsk sendinefnd til Reykjavíkur 
til þess að semja við ísland. Sviar bera mikið vinarþel bæði til Danmerkur og Islands, 
og það væri bezt fyrir samúðartilfinningu Norðurlanda, ef góður samningur næðist 
milli landanna, og eins og höfundur ofannefnds rits segir, að hin óútkljáðu deilumál 
milli þeirra yrðu leyst.” (Acta Isl. Lundb., A, hluti 21, bls. 19). 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


107 


eiga bæði lagalegan og siðferðislegan rétt til þess að njóta fullkomins jafn- 
réttis við dönsku þjóðina í sambandinu milli íslands og Danmerkur, þá 
ætlum vér, að ótiltækilegt sé að gjöra samninga um réttarsamband landanna 
á öðrum grundvelli en hinn lagalegi og siðferðislegi réttur, er vér höfum 
vikið að, bendir til að vorri skoðun, og sjálfstæðisþarfir þjóðarinnar 
krefja. Sambandssamningarnir á öðrum grundvelli mundu eigi fullnægja 
íslenzku þjóðinni, verða báðum aðiljum sambandsins óánægjuefni og leiða 
fyr eða síðar til sambandsslita. 

Samkvæmt því er vér nú höfum sagt, virðist oss, að samningar um 
samband fslands og Danmerkur verði á þeim einum grundvelli gjörðir, að 
fsland verði viðurkent fullvalda ríki og verði því í þjóðréttarlegu sambandi 
við Danmörku með þeim hætti, að sameiginlegt mál beggja ríkja sé aðeins 
konungur og konungserfðir samkvæmt 1. og 2. gr. í lögum 31. júlí 1853, 
sem um þær gilda nú í Danmörku. 

öll önnur mál hvors ríkis um sig séu þess sérmál. Og samningar þeir, 
er takast kynnu um sameiginlega meðferð einhverra mála um stund, mega 
ekki hagga þeim grundvelli, sem áður greinir.” 1 ) 

Sama dag gaf danska nefndin út yfirlýsingu sem hér greinir: 

“Án þess að fara út í þær ríkisréttarhugleiðingar, sem lýst er í þeim 
ummælum íslenzku nefndarinnar, er fram komu á fundinum í dag, ber 
danska nefndin hérmeð í stuttu máli fram aðalatriðin í þeirri skipun sam- 
bandsins milli fslands og Danmerkur, er hún álítur sig geta lagt fram til 
samþyktar fyrir dönsku stjórnina og Ríkisþingið. 

íslenzkt og danskt löggjafarvald skal samþykkja samhljóða lög, sem 
hér greinir: 

fsland og Danmörk eru frjáls og sjálfstæð ríki, sem eru í sambandi um 
sameiginlegt konungsvald og sameiginlegan ríkisborgararétt og hafa gjört 
sáttmála um sameiginlega utanríkisstjórn, landvörn, mynt og æðsta dóm- 
stól. 

Dönsk stjórnarvöld fara með stjórnarvaldið í þeim málum, sem sam- 
kvæmt sáttmálanum eru sameiginleg mál, þar til öðruvísi er ákveðið með 
lögum, sem samþykt eru bæði af dönsku og íslenzku löggjafarvaldi. ísland 
tekur ekki þátt í kostnaðinum við meðferð hinna sameiginlegu mála. 

Nafn íslands er tekið upp í heiti konungs. 

Danir á fslandi og íslendingar í Danmörku skulu á allan hátt njóta 
sömu réttinda sem ríkisborgarar, er fæddir eru í hlutaðeigandi landi. Allir 
ríkisborgarar án tillits til bústaðar hafa frjálsan rétt til fiskiveiða í land- 
helgi beggja landa. 


l)Aktstykker bls. 34. 



108 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Með þeim skilyrðum að fallist verði á þessi aðalatriði af íslendinga 
hálfu, áskiljum vér oss ítarlegri samninga um mál, er hafa fjárhagslega 
þýðingu o. fl. Ennfremur leggjum vér til að tekin sé til athugunar stofnun 
ráðgefandi dansk-íslenzkrar nefndar, og sé annar helmingurinn kosinn af 
Alþingi en hinn af Ríkisþingi. Sú nefnd skal semja tillögur er miða að 
samvinnu milli landanna og að samræmi í löggjöf þerra, sérstaklega við- 
komandi verzlun, siglingum, fiskiveiðum og öðrum atvinnuvegum. Nefndin 
skyldi einnig setja sér að vita glögg deili' á löggjöf hvors lands um sig, 
á þeim sviðum, sem hafa þýðingu fyrir hitt landið og borgara þess, svo og 
að geta tekið þátt í sameiginlegri skandinavrékri löggjöf.” 1 ) 

Danska nefndin óskaði eftir því að hin íslenzka nefnd gjörði grein 
fyrir, hvaða mismunandi merkingu hún legði' í samningsleg og lagaleg 
ákvæði um skipun sambandsins milli fslands og Danmerkur í framtíðinni. 
Til þess greinarmunar sagði íslenzka nefndin þannig: 

1. “Ef sáttmála-leiðin er farin kemur það skýrt fram, að hvor aðili 
um sig skuldbindur sig af fullveldi' sínu. 

2. Uppfylling og slit sáttmálans fara eftir reglum þjóðréttarins en 
eigi ríkisréttarins.” 2 ) 

Frá íslendinga hálfu var borin upp tillaga um “sáttmála um bandalag 
milli íslands og Danmerkur” 3 ) 2. grein hennar er svohljóðandi: 

“Konungsríkið fsland og konungsríkið Danmörk gjöra með sér þann 
sáttmála, að þau hafi bæði sama konung. Nafn íslands skal tekið upp í 
heiti konungs. Röðin á nöfnum ríkjanna í heiti konungs fer eftir alþjóða- 
venju.” 

7. grein er á þessa leið: “Nú rýfst sáttmálinn, og er sambandinu þá 
slitið fyrirvaralaust. En þá eru sáttmálsrof, er æðsti dómstóll í öðru 
hvoru ríkinu telur svo vera. Nú gjörast aðrar greinir með þessum ríkjum 
og skulu þær þá lagðar undir alþjóðadómstólinn í Haag eða annan slíkan 
dómstól.” 

Hið óvenjulega í þessum sáttmála var, að ekkert uppsagnarákvæði var 
í honum, sem annars er venjulegt í milliríkja-sáttmálum. En eg er á sama 
máli og Jellinek um það, að uppsögn — þótt ákvæði' um hana vanti — geti 
samt átt sér stað. 4 ) 


1)Aktstykker bls. 25. 2)Aktstykker bls. 28. 3)Aktstykker bls. 29. 

4)Georg Jellinek, Die Lehre von den Staatenverbindungen, Wien 1882, bls. 102. — Dæmi 
frá vorum tímum um sáttmála, sem ekkert uppsagnarákvæði hefir, er sáttmálinn frá 
1918 milli Frakklands og furstadæmisins Monaco. Hann var gjörður á venjulegan 
þjóðréttarlegan hátt, og það er nátitúrlega og eftir frumreglum hægt að segja honum 
upp þrátt fyrir það þótt þetta ákvæði vanti; þarmeð mundu líka þær kvaðir, er lagðar 
eru á furstadæmið falla burt. Annars hefir einn flokkur í Monaco unnið að breyitingu 
sáttmálans. (Viðvíkjandi því síðara sjá Eberhard Hölder, Monaco. Eine völkerrecht- 
liche Studie zu Art. 436 des Versailler Vertrages. Diss. Tubingen, Stuttgart 1930 bls. 56). 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


109 


Nafnið “sáttmáli” á samningnum þótti dönsku nefndinni, sennilega af 
samkomulags ástæðum óheppilegt. í stað þess bar hún upp frumvarp til 
“dansk-íslenzkra sambandslaga”, sem átti að ganga í gildi, eftir að Ríkis- 
þing og Alþingi hefðu samþykt þau og konungur staðfest þau.D 

Fyrsta grein þeirra. var svohljóðandi: 

“Danmörk og ísland eru frjáls og sjálfstæð ríki, sem eru í sameiningu 
um sameiginlegt konungsvald og sameiginlegan ríkisborgararétt, og sem 
gjört hafa samning um sameiginleg utanríkismál, landvarnir, gunnfána, 
mynt og æðsta dómsvald.” 1 2 * ) 

Sérstaklega óvenjulegt var ákvæðið um sameiginlegan ríkisborgara- 
rétt. Það áttu sem sé ekki að vera neinir sérstakir danskir eða íslenzkir 
þegnar. Nýr dansk-íslenzkur þegnskapur hefði' þá verið stofnaður, og þar 
með einnig sjálfstætt yfirríki með hinum ósjálfstæðu undirríkjum íslandi 
og Danmörku. 

í danska frumvarpinu var ekkert uppsagnarákvæði, en aftur á móti 
ákvörðun um, að endurskoðun gæti átt sér stað, en þó í fyrsta lagi 20 árum 
eftir að lögin hefðu gengið í gildi. 

Sem svar við danska frumvarpinu bar íslenzka nefndin upp nýtt frurr 
varp,3) þar sem hún komst svo að orði: “Þar sem fram hefir komið í 
umræðum hinna dönsku og íslenzku nefndarmanna frá báðum hliðum, að 
sambandið milli íslands og Danmerkur skuli vera þjóðréttarlegt þ. e. vera 
bygt á samningum tveggja fullvalda jafnrétthárra ríkja, hvort sem þeir 
samningar eru að forminu til sáttmáli eða lög, getum vér til samkomulags 
talið gjörlegt að láta samningana heita “sambandsgjörning” á íslenzku og 
“Forbundsakt” á dönsku. Inn í frumvarp þetta hafði verið bætt uppsagnar 
skilyrði. 

Danir báru fram nýtt frumvarp til sambandslaga, í þetta skifti líka 
með uppsagnarákvæði; og nú var ákvæðið um sameiginlegan ríkisborg- 
ararétt tekið burtu. 

Að síðustu undirskrifuðu allir meðlimir beggja nefndanna hin núgild- 
andi sambandslög, — sáttmála, — sem ákveður stöðu landanna hvort 
gagnvart öðru. 

Þau eru svolhjóðandi: 4 ) 

I. 

1. gr. 

Danmörk og ísland eru frjáls og fullvalda ríki, í sambandi um einn og 


1) Einnig slík sambandslög eru sáttmáli; meira um það síðar. 

2) Aktstykker bls 36. 3)Aktstykker bls. 39. 

4)Aktstykker bls. 64. “Stjórnarlög Islands,” Handbók Alþingis, Reykjavík 1920, bls. 1. 



110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


sama konung og um samning þann, er felst í þessum sambandslögum. Nöfn 
beggja ríkja eru tekin í heiti konungs. 

2. gr. 

Skipun konungserfða er sú, er segir í 1. og 2. gr. konungserfðalaga 
frá 31. júlí 1853. Konungserfðum má ekki breyta, nema samþykki beggja 
ríkja komi til. 

3. gr. 

Ákvæði þau, er gilda nú í Danmörku um trúarbrögð konungs og lög- 
ræði, svo og um meðferð konungsvalds þegar konungur er sjúkur, ólögráður 
eða staddur utan beggja ríkjanna, skulu einnig gilda á íslandi. 

4. gr. 

Konungur getur ekki verið þjóðhöfðingi í öðrum löndum án sam- 
þykkis ríkisþings Danmerkur og Alþingis íslands. 

5. gr. 

Hvort ríki fyrir sig setur ákvæði um greiðslu af ríkisfé til konungs og 
konungsættar. 


II. 

6. gr. 

Danskir ríkisborgarar njóta að öllu leyti sama réttar á íslandi sem 
íslenzkir ríkisborgarar fæddir þar, og gagnkvæmt. 

Ríkisborgarar hvors lands eru undanþegnir herskyldu í hinu. 

Bæði danskir og íslenzkir ríkisborgarar hafa að jöfnu, hvar sem þeir 
eru búsettir, frjálsa heimild til fiskiveiða innan landhelgi hvors ríkis. 

Dönsk skip njóta á íslandi sömu réttinda sem íslenzk skip, og gagn- 
kvæmt. 

Danskar og íslenzkar afurðir og afrek skulu gagnkvæmlega eigi að 
neinu leyti sæta óhagkvæmari kjörum en nokkurs annars lands. 

III. 

7. gr. 

Danmörk fer með utanríkismál mál íslands í umboði þess. 

í Utanríkisstjórnarráðinu skal skipa eftir ósk íslenzku stjórnarinnar 
og í samráði við hana trúnaðarmann, er hafi þekkingu á íslenzkum högum, 
til þess að starfa að íslenzkum málum. 

Nú er einhversstaðar enginn sendiherra eða sendiræðismaður, og skal 
þá skipa hann eftir ósk íslenzku stjórnarinnar og í samráði við hana, enda 
greiði ísland kostnaðinn. Með sömu skilyrðum skal skipa ráðunauta með 
þekkingu á íslenzkum högum við sendisveitir og ræðismannaembætti þau, 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


111 


sem nú eru. Ef stjórn fslands kýs að senda úr landi' sendimenn á sinn 
kostnað, til þess að semja um sérstök íslenzk málefni, má það verða í sam- 
ráði við utanríkisráðherra. 

Samningar þeir, sem þegar eru gjörðir milli Danmerkur og annara ríkja 
og birtir, og ísland varða, gilda og þar. Ríkjasamningar þeir, er Danmörk 
gjörir eftir að sambandslög þessi hafa náð staðfestingu, skuldabinda ekki 
fsland, nema samþykki réttra íslenzkra stjórnvalda komi til. 

8. gr. 

Danmörk hefir á hendi gæzlu fiskiveiða í íslenzkri landhelgi undir 
dönskum fána, þar til ísland kynni að ákveða að taka hana í sínar hendur, 
að öllu eða nokkru leyti á sinn kostnað. 

9. gr. 

Myntskipun sú, sem hingað til hefir gilt í báðum ríkjum, skal vera 
áfrarn í gildi, meðan myntsamband Norðurlanda helzt. 

Ef ísland kynni að óska að stofna eigin peningasláttu, verður að semja 
við Svíþjóð og Noreg um það, hvort mynt sú, sem slegin er á íslandi skuli 
vera viðurkendur löglegur gjaldeyrir í þessum löndum. 

10. gr. 

Hæstiréttur Danmerkur hefix á hendi æðsta dómsvald í íslenzkum 
málum, þar til fsland kynni að ákveða að stofna æðsta dómstól í landinu 
sjálfu. En þangað til skal skipa íslendinga í eitt dómarasæti í hæstarétti, 
og kemur það ákvæði til framkvæmda, þegar sæti losnar næst í dóminum. 

11. gr. 

Að því leyti sem ekki er ákveðið að framan um hlutdeild íslands í 
kostnaði þeim, sem leiðir af meðferð mála þeirra, sem ræðir um í þessum 
kafla, skal hún ákveðin eftir samningi milli stjórna beggja landa. 

IV. 

12. gr. 

Öðrum málum en þeim, sem að framan eru nefnd, en varða bæði Dan- 
mörk og ísland, svo sem samgöngumálum, verzlunar- og tollmálum, sigling- 
um, póstmálum, síma- og loftskeytasambandi, dómgæzlu, máli og vigt og 
fjárhagsmálum, skal skipa með samningum, gjörðum af þar til bærum 
stjórnvöldum beggja ríkja. 

13. gr. 

Fjárhæð, að upphæð 60,000 kr., sem ríkissjóður Danmerkur hefir und- 
anfarið árlega greitt fslandi, og kostnaður ríkissjóðs Danmerkur af skrif- 
stofu stjórnarráðs íslands í Kaupmannahöfn, fellur niður. 

Sömuleiðis eru afnumin forréttindi íslenzkra námsmanna til hlunninda 
við Kaupmannahafnar háskóla. 



112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


14. gr. 

Ríkissjóður Danmerkur greiðir 2 miljónir króna, og skal stofna af 
þeim tvo sjóði, hvorn að upphæð 1 miljón króna, í því skyni að efla andlegt 
samband milli Danmerkur og íslands, styðja íslenzkar vísindarannsóknir og 
aðra vísindastarfsemi og styrkja íslenzka námsmenn. 

Annar þessara sjóða er lagður til háskólans í Reykjavík en hinn til 
háskólans í Kaupmannahöfn. 

Nánari fyrirmæli um stjórn og starfsemi sjóðanna setur konungur 
eftir tillögum stjórnar hvors lands, að fengnu áliti háskóla þess. 

15. gr. 

Hvort land fyrir sig ákveður, hvernig hagsmuna þess sjálfs og þegna 
þess skuli nánar gætt í hinu landinu. 

16. gr. 

Stofna skal dansk-íslenzka ráðgjafarnefnd, sem í eru að minnsta kosti 
6 menn, annar helmingur kosinn af Ríkisþingi Danmerkur og hinn helm- 
ingurinn af Alþingi íslands. 

Sérhvert lagafrumvarp, sem varðar nánari meðferð mála þeirra, er um 
ræðir í sambandslögum þessum, og lagafrumvörp um sérmál annarshvors 
ríkisins, sem einnig varða hitt ríkið og stöðu og réttindi þegna þess, skal 
hlutaðeigandi stjórnarráð leggja fyrir nefndina til álita áður en þau eru 
lögð fyrir Ríkisþing eða Alþingi, nema það sé sérstaklega miklum vand- 
kvæðum bundið. Nefndinni ber að gjöra tillögur um breytingar á þeim 
frumvarpsákvæðum, sem hún telur koma í bága við hagsmuni annarshvors 
ríkisins eða þegna þess. 

Nefndin hefir ennfremur það hlutverk, annaðhvort eftir tilmælum 
stjórnanna eða af eigin hvötum, að undirbúa samning lagafrumvarpa, er 
miða að samvinnu milli ríkjanna og samræmi í löggjöf þeirra, og að taka 
þátt í samvinnu um sameiginlega löggjöf á Norðurlöndum. 

Nánari fyrirmæli um tilhögun og starfsemi nefndarinnar setur kon- 
ungur eftir tillögum frá stjórnum beggja landa. 

17. gr. 

Nú rís ágreiningur um skilning á ákvæðum sambandslaga þessara, 
sem stjórnirnar geta ekki jafnað með sér, og skal þá skjóta málinu til 
gjörðardóms 4. manna, og kýs æðsti dómstóll hvors lands sinn helming 
þeirra hvor. Gjörðardómur þessi sker úr ágremingnum og ræður afl 
atkvæða. Ef atkvæði eru jöfn, skulu úrslitin falin oddamanni, sem sænska 
og norska stjórnin á víxl eru beðnar að skipa. 

VI. 

18. gr. 

Eftir árslok 1940 getur Ríkisþing og Alþingi hvort fyrir sig hvenær 
sem er krafist, að byrjað verði á samningum um endurskoðun laga þessara. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐA ÍSLANDS 


113 


Nú er nýr samningur ekki gjörður innan þriggja ára frá því að krafan 
kom fram, og getur þá Ríkisþingið og Alþingi hvort fyrir sig samþykt, að 
samningur sá, sem felst í þessum lögum, sé úr gildi feldur. Til þess að 
ályktun þessi sé gild, verða að minnsta kosti § þingmanna annaðhvort í 
hvorri deild Ríkisþingsins eða í sameinuðu Alþingi að hafa greitt atkvæði' 
með henni, og hún síðan vera samþykt við atkvæðagreiðslu kjósenda 
þeirra, sem atkvæðisrétt hafa við almennar kosningar til löggjafarþings 
landsins. Ef það kemur í ljós við slíka atkvæðagreiðslu að | atkvæðisbærra 
kjósenda að minsta kosti' hafi tekið þátt í atkvæðagreiðslunni og að 
minnsta kosti -J greiddra atkvæða hafi verið með sambandsslitum, þá er 
samningurinn fallinn úr gildi. 

19. gr. 

Danmörk tilkynnir erlendum ríkjum, að hún samkvæmt efni þessara 
sambandslaga hafi viðurkent ísland fullvalda ríki, og tilkynnir jafnframt, 
að ísland lýsi yfir ævarandi hlutleysi sínu og að það hafi engan gunnfána. 

20. gr. 

Sambandslög þessi ganga í gildi 1. desember 1918. 


Samningsfrumvarpinu var víðast hvar vel tekið bæði í Danmörku og 
á fslandi.D í Danmörku sætti það þó mikilli aðfinslu frá Knud Berlin, og 
mun eg geta þess síðar. íhaldsflokkurinn þar var sá einasti, sem ekki 
vildi hafa fulltrúa við samningana í Reykjavík, og þaðan var svo gjörð 
árás á samninginn. 

Einn af íslenzku samnings fulltrúunum, Bjarni Jónsson frá Vogi, 
leitaði strax eftir að samningsfrumvarpið var lagt fyrir og áður en það 
skyldi verða tekið til meðferðar á Alþingi, til dr. Gjelsvik prófessors í 
þjóðarrétti í Oslo og til mín og beiddist umsagnar. Óskaði hann eftir að 
hann mætti gjöra þau ummæli almenningi kunn. 

Gjelsvik skrifaði m. a.: “Mér virðist full ástæða til þess að samgleðj- 
ast ísiendingum yfir þessu frumvarpi. Mér geðjaðist ekki að frumvarpinu 
frá 1908, er kom fram fyrir 10 árum. Frumvarp það var þannig lagað, að 
fslendingar unnu ekkert með því, að ganga að því — heldur glötuðu tals- 
verðu. En um þetta frumvarp er gjörsamlega hið gagnstæða að segja: 


l)lslenzk blöð, hverra flokka sem þau annars voru, tóku frumvarpinu vel. Frétitastofa 
Islands tilkynti, að eftir fréttum að dæma um land allt, væri menn yfirleitt ánægðir 
með sammnginn og varla vafi á að hann hlyti sem næst einrómta samþykki. “Morgun- 
blaðið” vonaði að báðar þjóðimar mundu verða ánægðar og lagði áherzlu á það, að 
Island yrði, þegar frumvarpið væri samþykt, hlutlaust riki um aldur og æfi, jafnvel 
þóttt Danmörk lenti í ófriði. “Visir” mælti svo um, að ef frumvarpið yrði samþykt 
myndi Island sjá þann dag, að allar þjóðemiskröfur þess næðu fram að ganga, og að 
í hinum þýðingarmeiri atriðum hefði aldrei verið meira krafist. (Acta Isl. Lundb., A, 
hluti 21, bls. 75). 



114 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Með því er engu tapað, en mikið grætt. Formsins vegna hefði eg kunnað 
betur við nafnið “sambandslög” heldur (í danska textanum “Overens- 
komst”) en sáttmáli eða sættargjörð. En að efni trl, er enginn vafi á því, 
að hér er að ræða um sáttmála milli sjálfstæðra ríkja. — Öllum heimi 
verður að vera ljóst, að afstaða Danmerkur og íslands sé sú, að stórveldin 
fái ekki með því að þvinga Danmörku færi á að nota sér ísland sem 
verzlunarvöru. — Þessvegna er bezt að afstaða íslands og Danmerkur sé 
ótvíræð að alþjóðalögum, svo að ísland geti verið hlutlaust, jafnvel þótt 
Danmörk skyldi lenda inn í ófriðinn.” 1 ) 

Skoðun mín var á þessa leið: “Það væri óskandi að íslendingar sam- 
þyktu nú sambandslögin, hiklaust og breytingarlaust. Að mínu áliti fær 
ísland, með samningi þessum, öllum sínum kröfum fullnægt og verður full- 
valda konungsríki í persónsambandi við Danmörku. Sjötta greinin felur 
eigi í sér hina minstu skerðingu á fullveldinu, því að íslendingar fá að 
fullu viðurkendan sinn sérstaka borgararétt, og þessa grein má einnig 
fella burtu, ef æskilegt þætti, eins og aðrar greinar samningsins að stuttu 
tímabili liðnu. Það er ákveðin skoðun mín að það væri mjög hættulegt og 
gæti eyðilagt allt ef sambandslögin yrðu ekki samþykt nú þegar og 
breytingalaust bæði á Alþingi og við alþjóðar-atkvæðagreiðslu. 

Ef íslendingar samþykkja þau verða Danir að standa við orð sín og 
1. desember þ. á. tekur fsland sér viðurkenda stöðu “meðal hinna fullvalda 
ríkja” samkvæmt alþjóðaréttr.” 2 ) 

Fyrir ítrekaðar óskir hinna og annara snéri fornminjavörður Matthías 
Þórðarson sér til mín og bað mig um yfirlýsingu, er birta mætti, um að eg 
féllist á frumvarpið. Eg svaraði: “Það er persónulega ákveðin sannfær- 
ing mín, að ísland eigi hiklaust að taka því. Eg mundi telja það ógæfu, 
ef mótspyrna gegn því risi nú upp á íslandi, sem teflt gæti samþykki þess 
í tvísýnu og tefði fyrir fullveldisauglýsing íslands fram yfir stríð. Ef 
það mál ætti að koma fyrir alþjóðafund væri alveg undir hælinn lagt 
hvernig fara mundi. Bezt er að Danir og íslendingar greiði úr málinu sín á 
milli og þau málalok séu síðan auglýst öðrum ríkjum. Mun þá ekkert 
þeirra hreyfa neinum andmælum gegn því sem orðið er. Eg get ekki 
betur séð — frá mínu sjónarmiði — en að íslendingar fái öllum kröfum 
sínum fullnægt — með samþykki þess. 

Samningurinn ber nafnið “sambandslög”, en er í rauninni, vafalaust, 
alþjóða-sáttmáli. ísland verður fullvalda ríki með algjörum yfirráðum yfir 
öllum málum sínum, — innan — og utanríkismálum. Með utanríkismál 
íslands er farið af Danmerkur hálfu í umboði' fslands og ekkert er það, er 
hamlar því að ísland segi þessu umboði Danmerkur upp eftir lengri eða 
skemri tíma. Samkvæmt 7. gr. getur ísland hvenær sem er gjört samninga 


1) Acta Isl. Lundb., A, hluti 22, bls. 2. 2)Acta Isl. Lundb., A, hluti 22, bls. 3. 



ÞJÓÐRÉTTARSTAÐ A ÍSLANDS 115 


við erlend ríki, og haft sinn einkafulltrúa í utanríkisráðuneyti 1 Dana, 
skipað sérstaka ráðunauta í utanríkismálum, sett sendiherra og ræðismenn, 
hvar sem vera skal, og þar að auki (samkv. §15) sent sérstakann ræðis- 
mann til Danmerkur. 

Þá kemur 6. gr. Eg tel hana að engu leyti frágangssök fyrir fslend- 
inga og tel íslendingum vafalaust bera skyldu til að sýna þessa eftirláts- 
semi við Dani. Sem sjálfstætt ríki fær ísland viðurkendan hinn sérstaka 
fæðingarrétt þegna sinna. Þá grein er hægt að gjöra að engu líka, ef sá 
flöturinn er uppi á teningnum hjá íslendingum, þegar þar að kemur. Hinn 
sérstaki meirihluti (sbr. 18. gr.), sem þar er krafist, virðist mér ekki 
neitt fráfælandi atriði. — En sú er fullnaðarsannfæring mín, að mjög 
mundi því illa kunnað á Norðurlöndum og í öðrum löndum, ef til þess drægi, 
að ný deila rísi um málið. Að mínu viti er hið eina rétta, að samþykkja 
frumvarpið óbreytt, eins og það liggur fyrir, og gjöra ekki neitt, sem orðið 
gæti til þess, að það næði ekki fram að ganga.” 1 ) 

§10 Umræðurnar á Alþingi og á Ríkisþingi og tilkynning fullveldisins. 

Alþingi var kallað saman til aukaþings til að ræða sambandslögin, og 
því slitið 10. september. Þar voru lögin samþykt með öllum greiddum 
atkvæðum gegn tveimur. Þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram 19. október, en 
áður voru lögin rædd með miklum áhuga á fundum og í blöðunum. Leið- 
togar stjórnmálaflokkanna voru í eldmóði'. Af mikilsvarðandi ræðum um 
málið mætti nefna ræðu Sveins Björnssonar, núverandi sendiherra í Kaup- 
mannahöfn. Hann skýrði glöggt og greinilega hina lagalegu hlið málsins, 
og léði frumvarpinu skilyrðislaust fylgi. 2 ) 

Við þjóðaratkvæðagreiðsluna var geysimikill meirihluti með sam- 
bandslögunum: nálægt 12500 gegn 1000. Með því hafði ísland samþykt 
lögin. Þvínæst komu þau til umræðu í Danmörku. 13. nóvember voru þau 
lögð íyrir þjóðþingið. Þar vék ríkisráðherra Zahle í byrjun ræðu sinnar 
að Gamla Sáttmála, en áleit þó ekki lengur nauðsynlegt að deila um skiln- 
inginn á honum, en skaut þeirri deilu til “lögfræðilegra skriffinna, þar 
sem hún hefir enga þýðingu fyrir þær ákvarðanir, sem nú verða teknar.” 

Ráðherrann hélt þvínæst langa ræðu, og lauk henni á þessa leið: 
“Það getur aldrei verið heillavænlegt fyrir smáþjóð eins og Dani, að vilja 
kúga sér ennþá minni þjóð. Vér verðum að halda ákveðið fram rétti 
hverrar þjóðar til þess að lifa sjálfstæðu og óháðu lífi'. Fyrst íslendingar 
halda því fram, að þeir séu hæfir til að vera sjálfstæð þjóð, sökum vaxandi 
fólksfjölda, fjárhagslegrar afkomu þeirra, stjómmálaþroska og auðugrar 
menningar, þá eiga þeira sjálfir, en hvorki vér né aðrir, að ákveða rétt 


1) Acta Isl. Lundb., A, hluti 22, bls. 4; B, 31. júlí og 11. ágúst 1918, Matthías Þórðarson. 

2) Acta Isl. Lundb., A, hluti 22, bls. 26. 



116 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


þeirra til sjálfsforræðis. Hitt væri yfirgangur, ef vér færum að neyða 
umboðsstjórn upp á íslendinga, í óþökk þeirra, á grundvelli sögulegs 
dansk-íslenzks ríkjasambands, sem lengi hefir verið vafasamt.D 

Fyrverandi forsætisráðherra J. C. Christensen, er hafði verið formaður 
nefndarinnar frá 1908, talaði einnig um Gamla Sáttmála, 1 2 ) og kvað engan 
vafa á því, að hann styrkti málstað íslendinga; en hann lét svo um mælt, 
að hann gæfi íslendingum engan lagalegan rétt til þess að krefjast þeirrar 
réttarstöðu, sem þeir nú óskuðu. Þó stakk hann upp á því, að samþykkja 
samninginn við fslands, og sagði m. a.: “Vér setjum von vora á sjálfs- 
ákvörðunarrétt þjóðanna og viljum að hann gildi í málefnum vorum; en 
jafnframt gætu þá önnur ríki bent á, að vér ættum í harðri baráttu við 
sjálfstæða þjóð, sem vér hefðum staðið í sambandi við í 500 ár.” 

Þá tóku ræðumenn íhaldsflokksins, meðal þeirra próf. dr. Axel Möller, 
til máls um frumvarpið, sérstaklega 2. og 6. gr. Möller taldi sambands- 
lögin vera brot á stjórnskipunarlögunum. 3 ) Þjóðþingið skipaði 15 manna 
nefnd í málið. Meirihluti hennar samþykti frumvarpið óbreytt. Tveir 
nefndarmenn, annar þeirra próf. Möller, vildu fella það. Auk hinna fyr- 
nefndu greina var minnihluti nefndarinnar á móti þeim greinum frum- 
varpsins, er fjölluðu um utanríkismálin, dansk-íslenzku nefndina og upp- 
sögn sambandslaganna (§7, 16 og 18). 4 ) 

Sambandslögin voru samþykt í þjóðþinginu með 100 atkvæðum gegn 
20.5) f landsþinginu voru lögin ekki setta í nefnd, en samþykt eftir 
langar umræðum með 42 atkvæðum gegn 15. 6 ) 

Sambandslögin voru undirrituð af konungi, og með því var sáttmálinn 
milli ríkjanna staðfestur. 

Fullveldi íslands var kunngjört opinberlega 1. desember. Við það 
tækifæri mælti Eggerz ráðherra: “Hans hátign konungurinn hefir stað- 
fest sambandslögin í gær og í dag ganga þau í gildr. ísland er orðið viður- 
kent fullvalda ríki. Þessi dagur er mikill dagur í sögu þjóðar vorrar. Þessi 
dagur er runninn af þeirri baráttu, sem háð hefir verið í þessu landi allt að 
því í heila öld. Hún hefir þroskað oss, þessi barátta, um leið og hún hefir 
skilað oss upp að takmarkinu. 


(Framhald á næsta ári). 


1) Fo'keting-ets Forhandlinger 1918 (eftirleiðis auðkent með: Folket. Forh.) bls. 1502. 

2) Folket. Forh. bls. 1586 3)Folket. Forh. bls. 1612 

4) Frumvarpið er prentað í Tillæg (viðbæti) B við Folket. Forh. bls. 50. 

5) Folket. Forh. bls. 1842. 6)Landstingets Forhandlinger 1918, bls. 327. 



Eftir Pál S. Pálsson 


Frá hraun-tánni mjóu eg hef mína ferð, 

—í heiðríki og sólskini ferðast eg verð.— 

Sem óráðin gáta er hið gráklædda hraun, 
í grun minnar sálar er ofið á laun, 
sem Barna-foss kveður við kletta og dranga: 
“Það kunna svo fáir um hraunið að ganga”. 

Að baki er hin fegursta bygð sem eg leit, 
hin brosandi, sagn-ríka Hálsasveit, 

Sem syrgjandi ástmey hún segir við mig: 
Sorg býr í hrauninu, varaðu þig. 

Barna-foss kveður við kletta og dranga: 

“Það kunna svo fáir um hraunið að ganga”. 

Um bænir og aðvörun hirði eg ei hót, 

Því hraun-breiðan seiðandi blasir nú mót, 
sem leyndardóm alda í einveru naut 
og engum í heiminum kraup eða laut. 
Barna-foss kveður við kletta og dranga: 

“Það kunna svo fáir um hraunið að ganga”. 

Svo hraða eg för yfir hraun-sprungna mergð, 
en hrollur mig grípur, að vera á ferð 
svo langt burt frá alfara vörðuðum veg, 
því vor-þokan reynist oft hættuleg. 
Barna-foss kveður við kletta og dranga: 

“Það kunna svo fáir um hraunið að ganga”. 


Það kvöldar. Nú sólin er hnígin í haf, 
en hæðirnar ský-bólstrar færa í kaf, 
og þokan hún læðist svo lymsk og svo grá, 
svo lamandi mjúk, og svo viðsjál og flá. 
Barna-foss kveður við kletta og dranga: 
“Það kunna svo fáir um hraunið að ganga”. 

Hver hraun-gjá er orðin að opinní gröf 
sem ógnandi gapir, og veitir mér töf, 
en hálf-skinin beinagrind botninum frá 
sig bugtar—og þegjandi starir mig á. 
Barna-foss kveður við kletta og dranga: 
“Það kunna svo fáir um hraunið að ganga”. 




118 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Sem risi er hver hraun-gnýpa rökkrinu í 
sem rís eða fellur—en birtist á ný. 

En þögnin er geigvænust. óljósan óm 
í eyrum mér bergmála heyri eg sem dóm 
Barna-foss kveður við kletta og dranga: 
“Það kunna svo fáir um hraunið að ganga”. 


Þó myrkrið og þokan sé ofið í eitt 
og áttirnar týndar og stefnunni breytt, 
mun sólin og birtan allt sveipa á ný 
og sigra hvert einasta nátt-tröll og þý, 

Þó Barna-foss kveði við kletta og dranga: 
“Það kunna svo fáir um hraunið að ganga” ? 



(“Þorskabítur”, d. 1933. Fæddur að Irafelli í Kjós) 
Eftir Stein Dofra 


I. 

Undir ófrjóvgum 
fra-fjöllum, — 

Alinn auðsneyddum 
Eylands börnum, — 
Æfðir orðleik 
Að elfarkliði, — 

Attir óðmáli 
Við Esju rödd. 

Og fossaflaums 
fallhrynjanda, 
sem Ægis-óðs, 
ómi hlýddir. 

Urðu inngróin 
unglings hug 
bragmál bergs, 
sem báru og fossa. 

Varð þér víðgengt 
að velti röstum 
fallstraums framgjarns 
fjalls og jökla. 


Sástu hrika-hraun, 
hver vellanda, — 
blákrýnd blóm 
og bjarkalund. 

Sástu daggtár 
í dala skuggum 
og blik röðuls 
á bungum jökla, 
enn Snæbreiður 
og snerpihríðir 
frostavetrar, 
á fannagrund 

Áttir óðspor 
á Eiríksjökli 
og hróðrar-tröð 
á Hellisfitjum. 

Við Bald-jökul 
bazt í kvæði 
brunastraum 
Borgfirðinga. 




ÞÓRBJÖRN BJARNARSON 


119 


Ófstu allt saman 
óðarstöfum, 
söngvasafni 
sögu-þjóðar. 

Glóðu sólbjartir 
silfur-þræðir, 
stáli seymdir, 
í stefja-voð. 

Þá gekk Þór og Björn 
af Þrúðvangi 
veilum gegn 
veifiskatna, 
vestan vers, 
vörn að drýgja 
Víkingstungu 
á Vínlandsbraut. 

Þar í brynju 
báls og ísa 
hálf-fertugar 
háðuð rómur 
og sigurmál 
seggja minnum 
skáruð skáld-sigðis 
skörpum oddum. 

Nú að Hávahöll 
Hlökk of kvaddi 
Þór-Björn skáld, 
að þjóna Braga. 

Skal að einherja 
öldra-minnum 
sitja söng-drótt 
og seggi gleðja. 


Ræð þú rökfimur— 
á rómbekk tíva. 

Haðar hæfi goðs 
hlym þú dóma, — 
Syndri sáttmæla, 

Suðra beit—stýrir— 
Hornklofi Hverdala, 
hreimur straum bruna. 

II. 

Hef að bón 
Bragavina 
Kvæða-fors 
kviku-slóðir 
farið einbrýndum 
orða-lokri 
óðar smiðs 
sem aldrei leit. 

Hreins með tröð,— 
hnýttri fjöllum,— 
ýfðum mörk 
ofsa breiðri,— 
varði leið 
vor á milli 
sverri-gjörð 
Svoldar stóls. 

Því mun þögn 
þulu betri— 
ókunns íts— 
óðarstafa. 

Björn mun bezt 
braga sinna 
lýsa list 
ljóði sjálfs. 



Eftir prófessor F. Stanton Cawley, Ph.D. 


“Þó skal drekka þína skál,—- 
þó að nokkrir stikni; — 
til að fita fjör o g sál 
færðu — sauðaþykni.” 

M. J. 

Fyrir skömmum tíma flutti eg 
fyrirlestur í “Phillips Brooks House” 
í Cambridge. 

Áheyrendur mínir voru félagar 
“The American-Scandinavian For- 
um”. Efni’ fyrirlestursins var: — 
“Mesta skáld Vesturheims: Stephan 
G. Stephansson.” 

Dr. Rögnvaldur Pétursson sýndi 
mér þá góðvild að bjóða mér rúm 
fyrir fyrirlesturinn í “Tímaritinu”. 
En eg neyddist til að hafna þessu 
boði sökum þess að framsetning mín 
á efninu var sniðin með þeirri hlið- 
sjón að áheyrendur mínir vissu bók- 
staflega ekkert um þennan mann; 
framsetningin var því alls kostar ó- 
viðeigandi fyrir lesendur “Tíma- 
ritsins”, sem að sjálfsögðu höfðu 
verið knúðir til þess að kynna sér 
Stephan og verk hans út í yztu æsar 
— knúðir til þess af þjóðernislegu 
stolti og þakklætistilfinningu; það 
segir sig sjálft að íslendingar hafa 
sannarlega ekkert tækifæri látið ó- 
notað til þess að fræðast um líf og 
starf skáldsins; þess höfðu áheyr- 
endur mínir, því miður ekki átt kost; 
það út af fyrir sig er ómögulegt 
nema fyrir þá sem skilja málið er 
hann orti ljóð sín á — málið sem 
hæfir dómendur meðal samlanda 
hans hafa notað þegar þeir lýstu 


honum sem manni og skáldi. Allt 
þetta á miklu dýpri rætur en sú 
þekking og sá skilningur, sem því 
einu fylgir að vera af sama kyn- 
stofni og hann, eins og áheyrendur 
mínir voru. 

Þótt mér fyndist mikið til yfir- 
burða minna að þessu leyti þegar eg 
flutti fyrirlesturinn, þá finn eg samt 
ennþá sárar til veikleika míns er eg 
nú geri tilraun til að birta hug- 
myndir mínar um Stephan G. fyrir 
lesendum Tímaritsins, sem er mál- 
gagn þess félags er eg tel mér virð- 
ing að tilheyra. Eg finn til þess að 
meðlimir félagsins standa betur að 
vígi en eg að því leyti að þeir eru 
sjálfir íslendingar eins og skáldið. 

Það eitt skapar mér hugrekki að 
mér finst mögulegt að samlöndum 
Stephans þætti fróðlegt að vita um 
skoðanir manns, sem ekki er af sama 
bergi brotinn — manns, sem þrátt 
fyrir það hefir að minsta kosti það 
til síns ágætis að hann dáist djúpt að 
skáldinu og hefir einlægan áhuga 
fyrir þessu máli. 

Þegar Stephan, í heimboði tii ætt- 
jarðar sinnar, fór sigurför um land- 
ið voru honum flutt kvæði af hverju 
skáldinu eftir annað, og eru þau 
prentuð í einni heild í Schofield 
safnihu í bókhlöðu Harvard háskól- 
ans, sem safnað var til af Kristjáni 
Kristjánssyni. 

Eg vona að enginn lesenda minna 
ásaki mig um léttúð þótt eg hafi 
valið erindi eftir jafningja Stephans, 



MESTA SKÁLD VESTURHEIMS 


121 


séra Matthías, sem einkunnarorð 
þessarar greinar. Erindið er fyndið 
og áhrifamikið, en mér virðist sem 
það hafi ennþá dýpri þýðingu í þessu 
sambandi. í því er lögð áherzla á 
það að Stephan var íslenzkur — 
ramm-íslenzkur — og erindið hefði 
ekki getað verið ort til manns, er 
verið hefði þröngsýnn talsmaður á- 
fengisbanns sem að vísu var tilraun 
í góðu skyni gerð; sannast þar hið 
fornkveðna að leiðin til helvítis er 
lögð góðum ásetningi; var þessi til- 
raun gerð bæði í Bandaríkjunum 
og á íslandi með sama árangri í 
báðum löndum. 

Mér er algerlega ókunnugt um 
skoðanir Stephans á þessu máli, en 
eg er nokkurn veginn viss um það 
að hann hefir efast um árangur þess 
frá byrjun. 

Prófessor Sigurður Nordal hefir 
sagt að vér vitum meixa um hinn 
nafnlausa höfund Völuspár en um 
nokkurn annan norrænan mann sem 
uppi hafi verið fyrir 1100, að Agli 
einum undanskildum þrátt fyrir það 
að vér hefðum engar upplýsingar 
um hann nema þær sem ljóð hans 
veitir. Á sama hátt finst mér sem 
eg þekti Stephan þótt eg aldrei 
mætti honum í lifanda lífi. Eg 
hefi lesið allmörg kvæði eftir hann 
og eg hefi drukkið í mig eins og 
þyrstur maður, allt það sem ritað 
hefir verið um hann og verk hans 
hvar sem eg hefi getað komist yfir 
það. 

Eg hefi átt því láni að fagna að 
kynnast mönnum sem þektu hann 
vel, má þar til nefna: prófessor 
Ágúst Bjarnason, Baldur Sveinsson, 
séra Kjartan Helgason — og eg hefi 
verið svo lánsamur að sitja við borð 


andspænis öðru íslenzku stórskáldi 
— Einari Benediktssyni á gistihúsi 
í Reykjavík árið 1927 og er mér sú 
stund ógleymanleg. Þetta skeði fá- 
um vikum áður en Stephan lézt í 
Alberta. Eg skil Stephan betur fyr- 
ir þá sök að eg hafði lagt stund á 
að læra íslenzka tungu og kynnast 
forn-íslenzkum bókmentum um 
margra ára skeið. 

Þeir sem að skáldinu dást munu 
bíða með óþreyju eftir bréfum hans 
sem verið er að prenta undir umsjón 
dr. Rögnvaldar Péturssonar; einnig 
ætti að mega vænta þess að síðar 
birtist frá sömu hendi. fullkomin 
æfisaga hans. 

Eg heyrði fyrst Stephans getið í 
fyrstu ferð minni til íslands sumarið 
1927 — síðan eru liðin rúm tíu ár. 
Eg hélt þá að eg væri býsna fróður 
um fom-íslenzkar bókmentir; en eg 
vissi nauða lítið um nútíðar höf- 
unda. Þetta þekkingarleysi mitt 
reyndi eg að bæta upp með því að 
tala við sem flesta þeirra menta- 
manna, er eg mætti og voru þeir 
einkar fúsir til þess að veita mér 
áheyrn og fræðslu. 

Séra Matthías var þá horfinn úr 
hópi hinna lifendu; en Einar og 
Stephan voru enn uppi. Eg komst 
brátt að því að svo að segja öllum 
kom saman um að mesta íslenzkt 
skáld allra alda hefði verið Egill 
Skallagrímsson. Öðru máli var að 
gegna um álit á Matthíasi, Stephani 
og Einari; þeir áttu allir ákveðna 
talsmenn er héldu því fram að ein- 
hver þeirra væri næstur Agli; en 
þeir komu sér ekki saman um hver 
þeirra þriggja ætti það sæti. (Séra 
Kjartan var sá eini sem ekki fékst 
til þess að kveða upp dóm í því 



122 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS fSLENDINGA 


máli; og var það honum líkt: “Eg 
vil ekki fara í mannjöfnuð,” sagði 
hann). 

Hefði eg verið einhversstaðar ann- 
arstaðar en á íslandi, hefði eg efast 
um gildi þeirra dóma sem svona hátt 
hófu canadiskan bónda, sem aldrei 
hafði nokkurrar skólamentunar not- 
ið. 

Eg keypti Andvökur. En aðrar 
annir sviftu mig tækifæri til þess að 
geta gefið mig við lestri þeirra ljóða 
svo nokkru næmi næstu árin. Þegar 
eg var beðinn að tala fyrir Ame- 
ríska- Scandinaviska félagið, og að 
velja eitthvert skandinaviskt ræðu- 
efni, velti eg fyrir mér í huganum 
einu eftir annað áður en eg komst 
að nokkurri niðurstöðu. Eg er þakk- 
látur hamingjunni fyrir það að eg 
ákvað að tala um Stephan og að 
nauðsynin til þess að búa mig undir 
ræðuna veitti mér í fyrsta skifti 
tækifæri til að sökkva mér niður í 
verk hans. 

í þessari ræðu hélt eg fram þeirri 
skoðun sem felst í fyrirsögn þess- 
arar greinar; og eg byrjaði með því 
að lýsa því yfir að embættisbræður 
mínir við Harvard sem væru sér- 
fræðingar í amerískum bókmentum 
mundu vafalaust verða á öðru máli 
en eg; en eg hélt því fram samtímis 
að eg stæði miklu betur að vígi en 
þeir, ef við kappræddum þetta mál, 
þar sem eg skildi þá tungu sem uppá- 
halds höfundar þeirra skrifuðu á en 
þeir skildu ekki mál þess manns, er 
eg teldi mestan og fremstan. 

Sigurður Nordal kallar Stephan: 
“mesta skáld í nýlendum Breta”. 
Prófessor Kirkconnell kallar hann: 
“leiðandi skáld Canada” og eg sann- 
arlega tel hann fremri; Poe, Whit- 


man og jafnvel Emerson, sem eg 
býst við að nefndur yrði til saman- 
burðar af áður töldum embættis- 
bræðrum mínum, ef til samjafnaðar 
kæmi. 

Mig langar til að taka það fram í 
byrjun, að eftir mínum skilningi, 
finst mér Stephan ekki dulur né 
þungskilinn þrátt fyrir það að sá 
er nálega einróma dómur þeirra er 
um hann dæma. Mér finst hann vera 
eins og öll önnur stórskáld—sem það 
nafn verðskulda í raun og sannleika; 
þau stórskáld sem eftir sig láta ljóð, 
er lifa að þeim látnum; hann á það 
sammerkt við þau að búningurinn á 
við efnið eða innihaldið. Þess vegna 
er djúphugsuð lífsspeki framsett á 
hátíðlegu og glæsilegu máli, þar sem 
notaðaif eru stórdregnar myndir, er 
fæðst hafa af djúpu viti og háfleygu 
ímyndunarafli' sveipaðar litklæðum 
alls þess, er málið geymir þeim 
myndum sérstaklega — myndum 
hins skygna spámanns. 

Að því, er mér finst eru hugsjóna- 
gáfur Stephans slíkar að þær verða 
einungis bornar saman við sjálfa 
Völuspá. 

Ágúst Bjarnason hefir lagt á- 
herzlu á það að hann skari fram úr 
sem ljóðskáld. Sannarlega er ekki 
hægt að finna neitt sem dýpra hríf- 
ur en ljóðið: “Hver er allt af upp- 
gefinn?” Ágúst telur hann einnig 
framúrskarandi náttúruskáld og er 
það ekki of sögum sagt; má því til 
sönnunar færa hinar stórkostlegu 
ljóðmyndir hans af hinum himin- 
gnæfandi klettafjöllum, skamt frá 
heimili skáldsins; hefir tæpast nokk- 
urt skáld nokkursstaðar komist 
lengra í þá átt. 

í kvæðinu sem Stephan nefnir: 



MESTA SKÁLD VESTURHEIMS 


123 


“Fjallið Einbúi” felst svo mikil og 
töfrandi fegurð, að til jafns kemst 
við hina heimsfrægu byrjun á sög- 
unni “Árni” eftir Björnstjerne 
Björnsson. Þar er hin sama snild í 
skáldlegu persónugerfi náttúruafl- 
anna, og hin djúpa siðferðis niður- 
staða er dregin fram með samskonar 
afli, þar sem allt hið dýpsta og hæsta 
og áhrifamesta mætist í síðustu lín- 
unum. 

“Fjölbreytni” er orðið sem eg vil^i 
velja til þess að lýsa verkum Steph- 
ans. Því hefir verið haldið fram að 
einungis vantaði einn streng í gígju 
hans; það er strengur takmarka- 
lausra ásta. Og það er hverju orði’ 
sannara. En fyrir því er góð og 
gild ástæða, hann var maður sem 
lifði í hamingjusömu hjónabandi og 
það er mishepnuð ást sem oftast 
knýr skáldin til þess að yrkja á- 
hrifarík ástakvæði. 

En þrátt fyrir þetta kann Stephan 
fullkomlega að virða ástaskáld eins 
og t. d. “Þórmóð Kolbrúnarskáld”. 
Engum geta heldur dulist hinar und- 
ursömu og næmu tilfinningar í kvæði 
Stephans “Curly”. Vera má einnig að 
hans karlmannlegi andi sem hefir 
óbeit á veiklandi viðkvæmni eigi 
nokkurn þátt í því að þennan streng 
vantar á gígju hans. Þennan karl- 
mannlega anda eiga íslendingar sam- 
eigiulegan við Engilsaxa; þess vegna 
eigum vér svo lítið af ásta skáld- 
skap í fornbókmentum Norðurlanda. 
Víst er það að ekki þurfti hann að 
óttast — eins og forfeður hans — 
að hann yrði drepinn af frændum 
ungmeyjar þeirrar, sem hann kynni 
að beina ástaljóðum sínum til. 

Ágúst Bjarnason tekur það rétti- 
lega fram að Stephan hafi farið 


lengst í ádeilukvæðum sínum. Þar 
birtist hann í allri sinni göfgi, sín- 
um germönsku dygðum, sem lýsa 
sér í hugrekki og trúleika. 

Hann kunni ekki' að hræðast í 
árásum sínum á hvaða ranglæti sem 
var og gerði sér engan mannamun 
þegar um siðferðismál var að ræða, 
seldi aldrei sál né sannfæringu við 
neinu gjaldi. 

Eftir því sem árin fjölga eftir því 
ber maður meiri kviðboga fyrir því, 
að menn sem að öðru leyti eru að- 
dáanlegir, tapi kjarki og veigri sér 
við að standa gegn rísandi' öldum 
almennings álitsins. Þeir eru fáir, 
sem sagt geta eins og Stephan: 

Ekki þarf í það að sjá 
—þér eg afur gegni— 

Eg er bóndi, allt mitt á 
undir sól og regni. 

Þó að einhver þyktist mér, 
það er smátt i tapi; 
veðuráttan aldrei fer 
eftir manna skapi. 

Mér var heldur aldrei um 
að eiga nokkru sinni 
málsverð undir embættum 
eða lýðhyllinni. 

Hann gat farið hörðum áminning- 
arorðum um ísland og einnig um 
England; en í báðum tilfellum réði 
orðunum ást og trúfesta. Tilfinning- 
ar hans gagnvart íslandi voru eins 
og tilfinningar Ibsens gagnvart 
Noregi. 

“Og þó léztu að fjölmörgum betur en mér" 

en þrátt fyrir þetta, endar hann 
kvæðið á þessa leið: 

“Hvað sem þú, föðurland, fréttir um mig 
sé frægð þinni hugnun.—Eg elskaði þig!" 



124 


TíMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hatur Stephans á hræsni og heig- 
ulshætti, hin sárbeitta grem.ja — 
saeva indignatio — háðskáldanna, 
sem þeirra Juvenals og löngu síðar 
Swifts, kemur glöggvast fram í 
“Vigslóða” og umfram allt í “Vopna- 
hlé”. Þetta er eitt af hinum fáu 
stórkvæðum sem heimshrun styrj- 
aldarinnar blés skáldunum í brjóst. 
Hann veigrar sér ekki við að draga 
fram hinn allsnakta veruleik til þess 
að fordæma glæp allra glæpa, sem 
mannkynið hefir framið. 

Hin alþekta saga, sem rituð var af 
þýzkum hermanni og nefnist: “Tíð- 
indalaust á Vesturvígstöðvunum” er 
barnahjal í samanburði við hinar 
logandi fordæmirigar, hinna óum- 
ræðilegu hryðjuverka, sem framin 
eru í nútíðar stríðum. 

Friðarfélögin gætu ekkert gert, 
sem betra væri en það að ráða 
prófessor Kirkconnell til þess að 
þýða hvert einasta orð í litla kverinu 
sem prentað var 1920 — Vígslóða, 
ásamt hinum samúðarríka formála 
eftir Guðmund Finnbogason. 

Stephan ber gremjufulla fyrir- 
litningu fyrir hinum andlegu leiðtog- 
um á báðar hliðar — leiðtogum, sem 
sviku sína háleitu köllun með því að 
sameinast þessum glæpsamlega 
skrípaleik og Ijá honum fylgi. 

“—Kannske friðar-tungur þinnar þjóðar 
Þannig hafi ei vafist sér um tennur?” 

“Þær hafa dugað ykkur iíkt og okkur, 
Okkar skáld. Þau sungu hálfan aldur 
Frið á jörð, um samúð, sátt ’og kærleik 
Svo sem kristnir menn. En tóku að belja 
Hersöngvana hver í sínu lagi 
Hávært, strax og fyrsta skotið glumdi, 
Þar til sérhvert leirflag úti um löndin 
Líka drundi. Gamlir vígabarðar 
Sem að alltaf einir höfðu blásið 


Arg um styrjöld, þótt við aldarháttinn 
Hjárómaðir, mistu næstum málið 
Mærð þá undir, líklega af fegni.” 

Falinn er hræðilegur spádómur, 
sem því miður, hefir fullkomlega 
ræzt, í eftirfylgjandi erindum: 

Það er satt, við höfum hugsað okkur 
Heimsfrið settan, við sem gerumst hrörir, 
Horfnir mætti að hugsa um það lengur. 
Hvar er æskan? við sem taka ætti 
Lengra framsýn, djarfleikurinn, dáðin? 
Drepin út! Það liggur hérna í valnum! 
Næstu framtið ihnekt við það, í hendur 
Heiglinga og sérgæðinga einna. 

Friðurinn verður friður máttleysingja— 
Fáist hann—og týndra möguleika 
Stríðsins sjálfs til sigurvalds í heimi. 
Svona kaupir næsta kynslóð friðinn. 

—Verða kannske endalokin manna 
Sálgun undir sinum handaverkum ? 

Setja þeir jafnört brellur móti hrekkjum 
Unz þeir komast hvorki fram né aftur, 
Kurlast niður sigurvonalausir, 

Neyðast til að bjargast undan byrði 
Bákna-vits síns, þreyttu að eyðileggja? 

—Eg að einni huggun hvarflað huga 
Hefi stundum: þeirri, ef morðsótt þessi 
Legði í valinn heimamann í húsi 
Heimsins hverju—son og bróður, eða 
Eiginmann, og eftirsjáin brytist 
Inn um hverjar dyr, og settist niður 
óvelk’omin, aldrei til að víkja— 
Alvörunnar samúð kynni að lokum 
Sættast yfir allra manna skipbrot! 
Efldust tunga sannleikans er reynslan. 

—Helzt við aumkvum þá sem drepnir 

deyja, 

Deyja og falla, og hafa skemst að bera. 
Hatrið allt og eymdin sem að lifir 
Eftir, væri tífalt hörmulegri. 

Forlög hinna fáu einstaklinga, sem 
mótstöðu hafa veitt alþjóðabrjál- 
æðinu, knýr skáldið til þess að mæla 
þessum heitu meðaumkunarorðum: 



MESTA SKÁLD VESTURHEIMS 


125 


Hver hafa orðið forlög foringjanna 
Fáu, þeirra er ekki hafa brugðið 
Friðarmæli sín, og vildu ei svíkja 
Sannleikann í voða? Einn er myrtur, 
Annar fyrir sama sök er gerður 
Svívirðing í eigin hóp og dæmdur, 
Yfirgefinn, rænulaus af raunum 
Reikar nú sé þriðji um grafarbakkann. 
Jafnvel sjálfur Rómverjinn, sem ríkir, 
Rógsbræðrunum storkar: Sjáið manninn !* 

Þessi' samlíking við krossfest- 
ingu Krists er hliðstæð annari hjá 
Goethe í kvæðinu “Faust”: 

Þá fáu er kunnu þessa miklu ment, 

Er munarauð sinn kunna lítt að dylja, 

Og vildu þekking skrílinn láta skilja, 

Á krossi menn þá kvalið hafa og brent. 

(Þýðing Bjarna frá Vogi)* 

Svenska skáldið Runeberg, sem 
Stephan G. Stephansson líktist að 
ýmsu leyti, vegsamaði herdýrðina og 
óeigingjarna ættjarðarást í kvæði 
sínu: “Bróðir skýsins” (Molnets 
Broder). 

Það er eftirtektavert hvernig 
Stephan sniðgengur hann, og veg- 
samar, sýnilega af ásettu ráði, hið 
göfugra hugrekki þeirra, sem tala 
máli friðarins og láta lífið fyrir 
skoðun sína. Eins og Runeberg hafði 
gert háðstælingu af kvæði Tegners, 
“Karl XII.” í hinu óviðjafnanlega 
skopkvæði “Konungurinn” með sama 
bragarhætti, þannig yrkir Stephan 
“Vopnahlé” með sama bragarhætti 
og “Molnets Broder.” 

Útúrdúrinn um “Sveitapiltinn” í 


=!= Die wenigen, die was davon erkannt, 
Die töricíht gnug ihr volles Herz nicht 

wahrten, 

Dem Pöbel ihr Gefuehl, ihr Schauen 

offenbarten, 

Hat man von je gekreuzigt und verbrannt. 


Vígslóða, bls. 31. er vísvitandi stæl- 
ing af frásögn Runebergs um flæk- 
inginn, sem dó fyrir föðurland sitt. 
En hann segir sögu sveitapiltsins í 
gagnólíkum tilgangi, þeim sem 
Runeberg segir sögu flækingsins. 
Svenska skáldið hefir lýst í hátíðleg- 
um orðum þeirri tilfinningu, sem 
felst í rómverska orðtækinu: “Dulce 
et decorum est pro patria mori”; — 
“Það er sætt og virðulegt að deyja 
fyrir föðurlandið.” 

Unnusta hinnar föllnu hetju mæl- 
ir þau orð, sem skáldið sjálft velur 
að einkunnarorðum alls kvæðisins: 

“Eg fann það að lífinu ástin er æðri, 
en ástinni sælla að deyja sem hann.”* 

Stephan neitar þessu algerlega. 
Fremra ættjarðarástinni telur hann 
æðsta boðorð tilverui vorrar vera: 
almenna mannást. 

Guðmundur Friðjónsson harmar 
það í ritgerð sinni um Stephan að 
hann hafi neyðst til þess að eyða 
mestum hluta æff sinnar við lamandi 
strit til þess að afla sér og sínum 
daglegs brauðs og heldur hann því 
fram að það hafi staðið honum fyrir 
þrifum sem skáldi. 

Séra Kjartan sagði mér að Steph- 
an væri “útslitinn” eftir langa æfi 
strits og erfiðleika. En er það ekkí 
mögulegt að einmitt þetta hafi leitt 
það í ljós, veitt því framrás, sem 
bezt var og mikilfenglegast í eðli 
hans? Vér höfum hans eigin sögu- 
sögn um það að hann vildi heldur 
berjast fullri lífsbaráttu en njóta 
áhyggjulausrar tilveru. Og víst er 
það að sæla kvöldhvíldarinnar eftir 

** Mer an leva, fann jag, var att alska, 
mer an alska ar att dö sem denne. 



126 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hita og þunga dagsnis blés honum 
í brjóst einu hans allra fegursta 
kvæði. Mér finst sá maður fyrirlit- 
legur, sem ekki tárfellir sem ekki 
viknar—þegar hann sér myndina af 
heimili Stephans í öðru bindinu af 
Andvökum — eg á ekki við það að 
gráta aumkvunartárum; því fer 
fjarri, heldur metnaðartárum yfir 
því að mannlegur andi, þegar hann 
nýtur sín sem bezt, skuli geta risið 
og lyft sér yfir hinar erfiðustu 
kringumstæður; skuli geta haft vald 
yfir slíkum kringumstæðum og gert 
þær að smávægilegum aukaatriðum 
í hinu hrífandi' æfintýri, sem vér 
nefnum líf. 

Norski höfundurnn Hans Kinck 
segir í einum af formálum sínum 
að hann hafi afsagt að slaka til eða 
slá af list sinni með því að laga mál 
sitt eftir geðþótta útlendra þýðenda. 
Vafalaust hefir Stephan hugsað 
eins; en það er hið mesta hrygðar- 
efni að hinn Engil-saxneski heimur 
skuli ekki geta notið þess boðskapar 
sem hann hefir að flytja. 

Eg vildi óska þess, að sá dagur 
kæmi' þegar lýsingarorðið “Steph- 
ánst”(mjög “Stephanst” segir Ágúst 
Bjarnason) hefði eins mikla þýðingu 
fyrir enska lesendur og orðið 
“Byronst” hefir nú. 


Einmitt nú þegar þetta handrit 
berst með svifhraða flugvélarinnar 
í gegn um loftið, í samskonar vél sem 
til þess er höfð í Evrópu og Asíu að 
myrða og limlesta varnarlausa menn, 
konur og börn—já, einmitt samtímis 
heldur Bandaríkjaþjóðin hátíðlegan 
fæðingardag hins mesta manns, sem 
enn hefir fæðst og lifað í Vestur- 
heimi. Það er Abraham Lincoln: 
“Fremsti borgari Vesturálfunnar.” 

Stephan G. Stephansson er eina 
skáldið hér í álfu, er sæti skipar 
meðal fremstu skálda heimsins. — 
Þessir tveir menn — Lincoln og 
Stephan — eru líkir að því, er bar- 
áttu og erfiðleika snerti í æsku og 
einnig vegna hinnar ódauðlegu 
frægðar, sem þeir áunnu sér á efri 
árum. Skógarhöggsmaðurinn frá 
Illinois og frumbýlingurinn í Alberta 
eru andlega skilgetnir bræður. 

Vinur minn og lærifaðir Sigurður 
Nordal lýsti einhverju sinni fyrir 
mér íslendingasögunum svo meist- 
aralega og í stuttu máli: “Það er 
svo hreinn málmur í þeim,” sagði 
hann. Þessi dómur á jafn vel við 
Stephan G. Mesta lofið og það sem 
honum hefði verið kærast, hefi eg 
geymt til þess að enda með þessa 
grein: Hann var forn í skapi og 
skörungur mikill. 

Sig. Júl. Jóhannesson þýddi 




Átjánda ársþing Þjóðræknisfélags Is- 
lendinga í Vesturheimi var hafið í efri sal 
Goodtemplara hússins íslenzka i Winnipeg 
mánudaginn 22. febrúar 1937, kl. 10 ár- 
degis. Þrátt fyrir illviðri er þá geysaði 
yfir var mikið fjölmenni samankomið. 
Auk bæjarbúa voru þar fulltrúar, félags- 
menn og gestir frá Selkirk, Riverton, 
Gimli, Lundar, Glenboro, Brown, Wynyard, 
Leslie, Dakata, Minneapolis og víðar að. 

Porseti Þjóðræknásfélagsins, dr. Rögn- 
valdur Pétursson ,bað ritara félagsins, hr. 
Gísla Jónsson, að lesa fundarboð þingsins. 

Þá var sunginn sálmurinn nr. 619 í 
íslenzku sálmabókinn: “Þú Guð ríkir hátt 
yfir hverfleikans straum” af öllum við- 
stöddum. Á eftir söngnum flutti séra 
Runólfur Marteinsson bæn. 

Að því búnu lýsti forseti þingið setit og 
las ávarpt sitt, sem bæði var glögg grein- 
agerð á starfi stjórnarnefndarinnar á ár- 
inu og fróðleg og vel samin þjóðræknis- 
hugvekja. 

Arsskýrsla forseta. 

Heiðruðu félagsmenn! 

Þeirri venju hefir verið fylgt ár hvert 
við þingbyrjun, að forseti hefir getið 
helztu aitburða ársins, í sögu félagsskap- 
arins, og að einhverju leyti lýst hinu al- 
menna viðhorfi, er snertir að meira eða 
minna leyti þjóðfélagið í heild, Venju 
þessari v-il eg halda, þó ítarlega verði 
eigi út í þetta farið. 

Nú þegar vér setjum ársþing þetta, hið 
átjánda, að frátöldu stofnþinginu, er 
rpargt sem i senn vill þrengja sér fram í 
hugann. Timarnir hafa verið viðburða- 
ríkir þetta síðast liðna ár, svo að mörgu 
er nú öðruvísi komið en var, fyrdr ári 
síðan. Sumt hefir gerst með skipan svo 
skjótri að naumast eru dæmi til. Hvort 
þær breytingar boða önnur og meiri tíð- 
indi verður ekki ráðið i sem stendur frem- 
ur en það, hvort þykknið á morgunloftinu 
boðar úrfelli eða heiðríkju þegar á daginn 
líður. Víst er þó um það, að mökkvin’- 
á austurloftinu hefir fremur þykknað en 
hjaðnað. 


Viðhorf manna er annað og þrengra en 
það var fyrir ári síðan. Yfir heiminn er 
hvarvetna ófriðlegt að lita. Þá stóðu að 
vísu hermdarverkin í Eþíópíu sem hæst. 
Alvörulausar og óhreinskilnar raddir 
gengu út frá helztu stjórnarsetrum Norð- 
urálfunnar , gegn hinu svívirðilega athæfi 
Itala. En það voru magnlaus og áhrifa- 
laus andmæli. Það var eitthvað, sem 
rændi þær allri dáð og alvöru, sem al- 
þýðu var ekki ljóst hvað væri, né þeim er 
eigfi gátu skygnst á bak við tjöldin. Ein- 
hverjir gátu þess til að það væri hergagna- 
verksmiðjurnar, sem þetta gerðu en um 
það varð ekkert fullyrt fyr en eftir rann- 
sóknina á Dupont félaginu í Bandaríkj- 
unum. Við þá rannsókn vitnaðist það að 
hergagnaverkstæði út um allan heim eru 
innbyrðis i einu sambandi og hluthafar 
hver í annars fyrdrtækjum, þó stærst og 
voldugust séu Vickers Ltd., á Englandi og 
Dupont í Bandaríkjimum. I félagi kosta 
þau fulltrúa við öll stjórnarsetur, er þeim 
lofsverða tilgangi þjóna að vekja van- 
traust og heiftúð málli þjóða og koma inn 
hjá þeim tortryggni <og ótta við alla sem 
í kringum þær búa. Það vitnaðást að 
stríðið í Suður-Ameríku milli Paraguay 
og Bolivíu var kostað af hergagnaverk- 
smiðjunum, þær voru að reyna nýjustu 
vopnin og verjumar er þær höfðu fundið 
upp. Sama var með Eþíópíu stríðið að 
Italir voru þar að reyna ýms ný hernað- 
artæki er ekki voru áður kunn, en þeir 
þurftu að reyna hvernig gæfust. Allar 
þjóðir er ugg og ótta báru til nágrann- 
anna vildu læra af þessu hvemig vopn 
þessi reyndust, máske þyrftu þær á þeim 
að halda innan skamms. Að minsta 
kosti var það bending um hvað þæi 
skyldu kaupa af vopnasmiðjunum. And- 
mælin voru því aðei-ns gerð fyrir siða- 
sakir. 

Annað kom þar til greina líka. Á þess- 
um atvinnuleysistímum var þetta ekki lít- 
ill atvinnugjafi, allur þessi verksmiðju- 
iðnaður. Það var gott “business”. Það 
var áhætta fyrir stjórnmálamennina að 
stöðva þenna iðnað. Því hefði ekki verið 



128 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


vel tekið. Úrræðalaus eymdin annarsveg- 
ar og- ósíðjandi 'og siðlaus ágirndin hins- 
vegar héldust þar i hendur. Samvizka stór- 
þjóðanna lét því eigi annað til sín heyra, 
en þessar hljóðlátu umvandanir og þessi 
afllausu andmæli. Vopnasmiðjurnar ráku 
stórverzlun, gáfu af sér góðan arð, korn- 
varan og svínakjötið hækkuðu í verði. 

En blóð hins saklausa hefir komið yfir 
þá sem sátu hjá og samþyktu líflátsdóm 
Blálendinga með athafnleysi og loforða- 
svikum. Þjóðabandalagið er að engu 
orðið. Allir afvopnunar, hlutleysis og 
friðarsaminingar tættir sundur. Allar stór- 
þjóðirnar hervæðast og hafa í hótunum 
hver við aðra. Á Spáni hefir verið vakið 
Hjaðninga víg sem enginn kann að segja 
hvern enda hefir. Er þar att saman tveim- 
ur einveldisstefnum, kommúnisma og 
nazásma er vopn bera hvorir á aðra en á 
miili þeirra er þjóðin, möluð mélinu 
smærra og feld í strá af hungri, drep- 
sóttum, brennum og morðvélum. Að baki 
kommúnistum er með völdin fara, stendur 
einvaldur Rússlands og Soviet-stjórnin, 
en að baki Nazistum ofríkisstjórn Italíu 
og Þýzkalands. Láta svo báðir ummælt, 
að til skarar skuli skríða til þess að sanna 
heiminum hvor stefnan sé sterkari og 
heillavænlegri Norðurálfu þjóðunum! — 
Samninga hefir verið leitað, innbyrðis, 
meðal stórþjóðanna, um að láta styrjöld 
þessa afskiftalausa; mánuð eftir mánuð 
verið þingað en ávalt eibthvað orðið til á- 
reksturs svo að engu hefir komið. Hefir 
þetta eflt óvild þeirra, tortryggni hverrar 
til annarar og óttinn vaxið um að öllu 
slái I bál og brand þegar minst varir. 
Verði skjólstæðingar Rússa ofan á vex 
Rússum magn og megin og þykjast þá 
hinar þjóiðrnar illu bættar; verði skjól- 
stæðingar Mússólini ofan á er við ofríki 
búist, framihaldandi hernámi frjálsra landa 
og teptum siglingum um Miðjarðarhafið. 
Frá brávöllum Eþíópíu hefir því bál 
kviknað. 

Um afvopnun eða takmörkun herbún- 
aðar er ekki lengur talað, heldur keppir 
nú hver stórþjóðin við aðra um að her- 
væðast. Er Italíu kent um, því að Mus- 
solini haldi enga samninga og engu hans 
orði sé að trúa. Er bent þar á aðfarir 


hans i Eþíópíu og lítilsvirðing allra sátt- 
mála og eiða við Þjóðbandalagið. Ofseint 
sé að búast til varnar er her hans og 
samherja hans standi fyrir dyrum. Ofan 
á þetta hefir svo bæzt, að páfinn, er sagð- 
ur er muni vera á förum, hefir risið úr 
rúmi sínu og lagt blessun sína yfir Italíu 
konunug sem keisara Eþíópíu. Hefir 
kaþólska kirkjan með þessu samþykt at- 
hæfi Mussolinis, að brjóta undir sig fálið- 
aða og verjulausa þjóð og svifta hana lífi 
og landi. 

Árið 1914, ömurlega árið i mannkyns- 
sögunni, þegar, eins og stendur i gátum 
Gestumblinda: Blindur reið blindum brim- 
leiðis til, nam herbúnaður þjóðanna rúm- 
um 4 biljónum dollara. Nú eru stórþjóð- 
irnar búnar að heimila rúmar 35 biljónir 
dollara til hervæðingar á þessu og næst- 
komandi ári. Hvergi sér í botn á skulda- 
hítinni, en þær gera ráð fyrir að lána fé 
hver hjá annara til þess að kaupa fyrir 
vopnin, sem þær ætla svo að bera hver 
á aðra. Hjól vopnaverðsmiðjanna snúast 
gríðarlega og kveða við orustu brag og 
mala drottnum sínum gull án afláts. 

Æði þetta hefir gripið um sig, einnig 
hér í álfu, og það sem sízt varði, hér í 
landi, — í landi friðarins. Naumlast barst 
vopnabrakið fyr yfir hafið en farið var að 
bollaleggja að vígbúa landið langt fram 
yfir það sem áður hefir verið. Hefir þá 
og líka dregið úr friðaráskorunum og 
friðarsamþyktum kvennasambanda og 
kirkjuþinga; er þeim nú vísað til vinstri 
handar í blöðimum. Landið, ef svo mætti 
að orði kveða, hefir breytt um búning og 
svip. Er maður horfir á svip þess nú, þá 
koma manni ósjálfrátt í hug orð Ketils 
Hæings við tröllkonuna: “Langleit ertu 
fóstra, lætur róa nefit”. Nýlega hefir 
verið flutt frumvarp í Sambandsþinginu 
um að veita á þessu ári milli $40 -og $50,- 
000,000 tij herbúnaðar. Mæla færri á 
móti þvi en með. Ein rödd hefir þó látið 
til sín heyra er mælir af djörfung gegn 
þessu glapræði en það er rödd landa vors 
og samverkamanns, innan þessa félags- 
skapar, dr. Josephs T. Thorsons, fulltrúa 
Islendinga á Sambandsþinginu. Hefir 
hann mælt eindregið á móti þessu og á 
hann þakklr vorar skilið, fyrir einurðina, 



ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


129 


hreinskilnina og drengskapinn. Margs 
annars fremur virðist land þetta þarfn- 
ast, en stríðstækja meðan einn fimti hluti 
verkfærra manna og kvenna eru atvinnu- 
lausir og fjórði hluti akurlendisins er að 
blása upp og ekkert gert þvi til varnaðar. 

Viðhorf þetta, er vér nú um stund höf- 
um virt fyrir oss er dapurt og drungalegt. 
óska vildum vér að drungi þessi sem hvílir 
yfir veröldinni sé eins og m-orgunblikan er 
eyðist og að engu verður þegar fram á 
daginn kemur. En öll skynsemi mælir á 
móti því að svo geti orðið af sjálfu sér 
og án allrar viðleitni af hálfu þjððanna 
sjálfra. Meðan sú Grótta gengur sem nú 
er gnúð, er malaður her að Fróða kon- 
ungi. Þvi hefi eg líka að þessu vikið að eg 
vil að það vekji hjá oss umhugsun, sem 
borgurum þessa lands, ekki eingöngu með- 
an á þingi þessu stendur, heldur eftir að 
héðan er farið. Það kann að virðast vera 
langróið haf, milli þessa fámenna félags- 
skapar vors, og alþjóða ástandsins og at- 
hafnanna í heiminum og því óviðeigandi 
að rifja hvorttveggja upp hér, en villumst 
ekki, í þessu efni kemur hvorki stærð eða 
smæð til greina. Veraldar álitið verkar 
á þjóðirnar og þjóðarálitið á einstakling- 
ana. Á gagnstæða vísu verkar aftur ein- 
staklingsálitið á þjóðirnar og þjóðarálitið 
á veröldina, og það er það álit sem þarf 
að efla og beita gegn því ástandi sem 
þjóðirnar eru nú að færast í. Tilgangui' 
félags vors, jafnframt því að varðveita 
minningu og menningu, sögu og bók- 
mentir þjóðar vorrar, er einnig sá að 
stuðla að því að vér megum verða sem 
nýtastir og beztir borgarar í hérlendu 
þjóðlífi. Við þann tilgang ber oss að 
kannast og að leggja aila rækt við hann, 
hafa hann sílfelt fyrir augum, úti eða 
inni, í öllu sem vér hugsum og gerum og 
láta aldrei leggja oss undir í framsóknar- 
viðleitni vorri til vaxtar, frama og virð- 
ingar. Vér eigum að sækja fram til virð- 
ingar, metorða og valda, ekki vegna 
sjálfra vor heldur til þess að vér getum 
haft áhrif á það þjóðfélag sem vér lifum 
í, svo þeim sem búandi eru í landinu verði 
sýndur jöfnuður án allrar aðgreiniogar, 
drengskapur og réttlæti, svo vér getum 
veitt forustu öllum góðum málum, svo sem 
vér höfum siðferðisþrek til. Vér eigum 


aldrei að láta það líðast að oss séu skipaðir 
fulltrúar þannig, að vér höfum þar sjálfir 
ekki atkvæði um, eins og ómyndugum eru 
settir forráðamenn, eða fávitum aðhald. 
Þá verðum vér líka að varast að láta 
flokka álímingar villa oss sjónir svo vér 
með sundrungu göngum hvorn annan ofa-n 
í gröfina. 

Áhrif á þjóðfélagið getum vér aðeins 
haft með því að eiga skoðun og sannfær- 
ingu sjálfir. Og nýtastir og beztir borg- 
arar verðum vér með því að gefa samtíð- 
inni af því bezta sem vér eigum, því sann- 
asta sem vér vitum og hagsýnasta sem 
vér komum auga á. Verður þetta aldrei 
ofbrýnt fyrir neinum, sízt á tvíræðum 
tímamótum sem þessum. 

I öðru lagi er viðskiftalífi, og þar af 
leiðandi daglegu lífi einstaklinganna svo 
komið að allir verða sem næst að isækja 
alt til allra. Þetta hafa að minsta kosti 
síðustu árin kent oss. Átvinnuvegir í 
öllum löndum eru orðnir samfléttaðir svo 
að ednn líður með öðrum ef einhverju 
hallar. Ásigkomulag veraldarinnar er því 
ekki fjarri neinum af oss, því í því lifum, 
hrærumst og erum vér. Skyrtan góða, 
Örvar Odds, er eigi að efninu sótt eins 
viða og skyrtur vorar eru nú á dögum, 
þó eigi komist þær til jafns við hana, enda 
fylgdu henni fleiri kostnirnir, því engan 
skyldi í henni kala á sjó eða landi, eigi 
sund mæða, eigi eldur granda, eigi járn 
bíta nema á flótta færi. Hún var gerð á 
14 stöðum, sem hér segir: 

“Serkinn frá ek í Sogni 
ok í sjau stöðum gervan; 
ermr á Iralandi, 

Önnur norðr með Finnum; 
slógu Saxameyjar 
en suðreyskar spunnu 
Vófu Valskar þjóðir 
Varp óþjóðans móðir.” 

Vara-ríkisritari Bandaríkjanna, Mr. 
Francis Bowes Sayre, getur þess í ný- 
komnu riti (War or World Trade, 
Which?) að flest það er vér notum eða 
neytum hversdagslega sé að miklu leyti 
aðflutt. Sem dæmi bendir hann á Radíó- 
ið. Efnið í það þegar það er alt komið á 



130 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


einn stað er búið að flytja 250,000 milur, 
eða sem svarar tíu jafnlengdum i kringum 
jörðina. Sýnir hann fram á hversu hagur 
allra einstaklinga út um heim allan er orð- 
in nátengdur. Veröldin er ekki lengur 
það sem hún var og engin framar sjálfum 
sér nógur. — Hún er nábýlli og smærri, 
•og bál kynt fyrir búa dyrum brennir allan 
almenning irni! 

Frá þessu við'h-orfi viljum vér snúa oss 
að öðru vildara útsýni og renna augum 
aust-norður um höf — til Norðurlanda. 

-—“Sól skín sunnan á salarsteina.” 

Aldrei hefir betur komið í Ijós hin hald- 
góða og þrautreynda menning Norður- 
landa en nú. Þegar aðrar þjóðir eru að 
sökkva dýþra og dýþra í óhamingju og 
skuldir fyrir vígbúnað hafa þær lagt alla 
stund á að hlaða upp sín heima vé. Þær 
hafa stýrt framhjá skerjum öfga og of- 
rikis og fylgt hinu spaka fyrirmæli Hug- 
svinnsmála: “Eigur þinar skalt eigi til of- 
neyzlu hafa, heldur neyt með hugspeki.” 
Skipar Svíþjóð þar öndvegið. Hefir hún 
nú getið sér frægð sem fágæt er og gott 
er til að vita, um hinn mentaða heim, en 
einkum í lýðstjómar löndum eins og 
Bandarikjunum og Brezka rikinu. Sam- 
vinnustefnan hefir þar orðið ofan á, án 
þess að frá lýðræðinu sé horfið. Hefir 
hún náð til allra stétta og ríkið stutt 
hana með ráð og dáð. Til hófs hefir verið 
stefnt. Fátækra hverfin í stórborgunum 
hafa horfið, samvinnuhús verið reist í 
þeirra stað, sem einstaklinga eignir, og 
rikið eða bæirnir tekið að sér irekstur 
alþjóðar fyrirtækja með þeim árangri að 
skattar hafa lækkað og fé sparast til nyt- 
samra stofnana. Sem næst hefir engu 
verið eytt til herbúnaðar, og öll hafa 
Norðurlönd staðið í skilum með skulda- 
afborganir sínar, engin loforð falsað og 
engan svikið. I Evrópulöndunum hafa 
menn horft undrandi á þetta sem með 
Svíum sérstaklega er að gerast og leitt 
ýmsum getum að því hvort þetta fái var- 
að. Hallast þó fleiri réttsýnir menn að 
því að þetta sé hin sannasta sjálfsbjargar- 
stefna er nú sé uppi, er til varanlegrar 
farsældar leiðir. 

Þetta skapar nokkuð annað viðhorf en 


það sem vér höfum athugað og bjartara. 
Hér er um svipaðar kenningar og stefnur 
að ræða og annarstaðar eru boðaðar, en 
þær eru öðruvísi útlits og í framkvæmd 
færðar, og getum vér ekki þakkað það 
neinu öðru en hinni norrænu lífsspeki er 
þroskað hefir einstaklinginn og sprottin 
er upp af sérstakri skapgerð norrænna 
þjóða, reynslu og athugun um þúsundir 
ára. Það er þessi lífsspeki, þetta við- 
horf við vandamálunum, sem oss ber 
nauðsyn til að varðveita og í ástundun 
vorri að reynast hér sem nýtastir borgar- 
ar ,að rækta og sveigja hugsunarhátt 
hins hérlenda þjóðlífs að. 

Eg vil bregða hér upp nokkrum dæmum 
þeirrar lífsspeki er tekin eru úr þessu 
fornriti voru, “Hugsvinnsmálum”. Þó 
Hugsvinnsmál séu að nokkru leyti þýðing 
eldra rits, er búningur þeirra samt al- 
norrænn sem og skoðanir og kenningar. 

Fyrsta boðorðið sem þau setja er um 
orðheldni og réttdæmi: “Bregð þú ei af 
þeim lögum er sjálfur setur”. “öðrum 
heita skalt eigi því er und öðrum átt”. 
Það er fallvalt og getur leitt til svika. 
Þetta er hið æðsta og sannasta boðorð 
til hegðunar út á við i félagslífinu. Sá 
sem getur sér þann orðstír í hverju máli 
honum er hvarvetna treyst. 

Annað boðorðið varar við hégóma og 
fleðuskap, gagnvart útlendingum og ó- 
kendum. “Ókunnugan mann, virð engu 
framar, en þinn vísan vin; brigð eru út- 
lendra orð.” Er setning þessi svo sönn 
að hún ætti að vera síðast og fyrst i minni 
höfð. 

Þá er hið þriðja boðorðið tií sjálfsþrosk- 
unar. “Reyn hvat et sanna sje. Aldur- 
lægi sínu kvíði engi maður né um þat 
önn ali, dugir eigi dagur þeim er dauða 
forðast, engi feigð um flýr.” 

Hið fjórða er um lífsmetin sjálf og byrj- 
ar með þeim sannindum: “Margt er fríð- 
ara en fé”. Alt það kapp sem á stór- 
gróðann er lagt og í fyrirrúmi situr fyrir 
almennri velfarnan færir engum hin 
æðstu gæði. Aftur er hitt vist, að “enga 
sýslu, mátt þér æðri geta, en kenna nýtt 
ok nema.” 

Margur hyggur að sér standi óhamingja 
af öðrum en slíkt er fásinna. — “ógæfu 



ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


131 


sinni, veldur einn saman, engum er ilt 
skapað”. Það sem maðurinn lætur sér 
verða úr æfinni með greind og gjörhygli 
er sjálf hamingjan, annað er hún ekki. 

Að þóknast öllum er alls ekki hægt, 
svo um það ber því aðeins að hugsa að 
bregðast ekki réttlætiskröfunni. “Eigi 
er auðgætt, svo at öllum líki, ger svo at 
góðir lofi.” 

Af svo miklu er að taka úr riti þessu, 
af heilræðum og speki, að enginn tími 
er til að tilfæra það alt. Læt eg því við 
þessi dæmi sitja, og legg það undir yðvarn 
dóm hvort þau séu ekki fyrir hvaða þjóð- 
líf sem er, “holl til halds og breytni.” 

Skal þá sem skjótast litið yfir sögu 
félagsskapar vors þetta síðast liðna ár og 
gerðir nefndarinnar. Árið hefir að ýmsu 
leyti verið viðburðaríkt. Hvarflar manni 
fyrst í huga missir mætra og góðra fé- 
lagsmanna. “Höll taka björg at falla”, 
segir í Hallmundarkviðu og sannast það á 
oss hinum eldri Islendingum hér í landi. 
Hefir fjöldi þeirra andast á þessu ári svo 
að nærri lætur að auðnar nemi í hópi 
þeirra er hingað kom snemma á tíð. Af 
félagsfólki voru hafa þessir dáið svo vér 
vitum um: Guðrún Stefánsson á Gimli, 
Kristján Níels Júlíus, við Eyford, Bjöm 
H. Jónsson á Gimli, Gisli Grímsson við 
Lundar, Gunnar Hermannsson, Leslie, 
Bergþór Kjartansson Jóhnson í Winnipeg, 
Magnús Tait í Vancouver, Guðmundur 
Þórðarson við Piney G. Storm við Glen- 
boro, Helgi Sturlaugsson í Selkirk, Man., 
William Thordarson í New York, N. Y., 
Bergsvednn Matthíasson Long i Winnipeg, 
Mrs. J. F. Líndal við Brown, Friðrik Guð- 
mundsson við Mozart, Mrs. Sophía John- 
son við Wynyard og nú síðast Ölafur S. 
Thorgeirsson, prensmiðjueigandi í Winni- 
peg. Eftir alt þetta fólk er skarð, og 
eftir sumt, svo stórt, að það verður aldrei 
fylt hér á vesturvegum. Með þakklæti 
minnumst vér samvinnunar við það, að 
velferðar og áhugamálum vorum, og vott- 
um aðstandendum þess, innilega samúð 
vora og hluttekningu. 

Þeim, málum sem þingið síðastl. ár 
vísaði til stjórnamefndarinnar, hafa verið 
gerð öll skil sem ástæður hafa leyft, öllum 
nema þremur, en þau eru: að reisa ís- 


lenzkum landnámskonum minnisvarða; að 
kaupa skógarlund í grend við Winnipeg- 
borg á öðrum hvorum árbakkanum, er 
nothæfur sé til þjóðlegra samfunda og úti- 
skemtana; að skrásetja alla atvinnulausa 
Islendinga og auglýsa, vinnuveitendum 
til glöggvunar. Að nefndin hefir ekki séð 
sér fært að freista neinna framkvæmda 
í þessum málum kemur ekki til af því að 
hún álíti þau eigi þörf og þess verð að 
þeim sé gaumur gefinn, heldur af hinu að 
þau krefjast þeirra fjárframlaga sem fé- 
lagið að þessu sinni hefir ekki ráð á að 
veita. Skilar nefndin þeim því til baka 
aftur til þingsins eins og hún tók við þeim. 

titbreiðslumál. 

trtbredðslumál félagsins eru eins og 
þingheimur veit margþætt, og fram yfir 
það að auka sjálfa félagatöluna, er öllu 
þvi skipað undir þenna starfslið er lýtur 
að því að kynna Island og Islendinga út 
á við. Félagatalan hefir vaxið á árinu og 
verður grein gerð fyrir því í skýrslum 
deilda er væntanlega verða lagðar fyrir 
þingið. Ý msar fyrirlestraferðir hafa ver- 
ið farnar og hefir, eins og síðastl. ár Dr. 
Richard Beck verið þar afkajstamestur. 
Fimm erindi hefir hann flutt á ýmsum 
stöðum um íslenzk efni, og útvarpað 
tveimur þeirra erinda frá fjórum út- 
varpsstöðvum. Þess utan hefir hann sam- 
ið 5 ritgerðdr er birst hafa í amerískum 
tímaritum. Á hann góðar þakkir skilið 
fyrir þenna dugnað og þann áhuga sem 
hann jafnan sýnir með þessu verki fyrir 
öllu því sem íslenzkt er. Forseti félags- 
ins hefir flutt tvö útvarpserindi um Is- 
lendinga vestan hafs undir umsjá hins 
svonefnda “Adult Education Association”, 
er Dr. England veitti forstöðu árið sem 
leið. Erindi þessi voru birt i ensku viku- 
blaði í Boston (The Christian Regáster). 
Þá var forseti viðstaddur fyrir hönd fé- 
lagsins, við afhjúpunar athöfn minnis- 
varða St. G. Stephanssonar á siðastl. 
sumri og flutti þar erindi, og ennfremur 
ásamt varaforseta við útför skáldsins Kr. 
N. Júlíus er fór fram að Mountain, N. 
Dak. 29. okt. Á sjötugs ára afmælishátíð 
skáldsins J. Magnúsar Bjamasonar, er 
félagið, í samráðum við Þjóðræknisdeild- 
imar í Saskatchewan, stóð fyrir, mættu 



132 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fyrir hönd félagsins ritari og gjaldkeri, 
þeir Gísli Jónsson og Ami Eggertsson. Þá 
hafa tvær fyrirlestraferðir verið farnar 
til deildanna í Selkirk og Churchbridge, 
af þeim prestunum séra Philip M. Péturs- 
syni og séra Jakob Jónssyni. Meginhluti 
allra þessara ferðalaga hefir verið far- 
inn endurgjaldslaust. — Hafa hlutaðeig- 
andi nefndarmenn greitt að mestu leyti 
ferðakostnað sinn sjálfir. 

Sainvinnumál við island 

Að þessum lið hefir verdð unnið svo sem 
tök hafa verið á. Hefir nefndin lagt 
fyrir sig að safna upplýsingum aðlútandi 
núverandi og væntanlegum viðskiftum 
islands og Ameríku og orðið allvel ágengt. 
Fyrir aðstoð og milligöngu Guðmundar 
héraðsdómara Grímssonar voru nefnd- 
inni léð öll bréf og gögn, þessu máli við- 
komandi, sem til eru í vörzlum viðskifta 
og verzlunarmáladeildarinnar i Washing- 
ton, D. C., (Departmnet of Trade and 
Commerce). Lét nefndin afrita öll þessa 
plögg og sendi afritið til formanns skipu- 
lagsnefndarinnar Ragnars E. Kvaran í 
Reykjavík. Þá verða borin fram tvö mál 
hér á þinginu, er skýrt verður frá á sín- 
um tíma, er heyra undir þenna starfslið. 
Þá heyrir og undir þenna lið fyrirtæki er 
nefndin hefir ráðist í og skýrt er frá í 
Tímaritinu, að gefa út bók um Þjóðréttar- 
stöðu Islands, eftir hinn alkunna lög- 
fræðing og Islandsvin dr. Ragnar Lund- 
borg. Er birtur fjórði hluti þess rits í 
Tímaritinu þetta ár en afgangurinn verð- 
ur væntanlega að öllu forfallalausu birtur 
í næsta árs hefti. Er þá svo til ætlast að 
bókin verði þá öll gefin út sem sérstakt 
heildarrit og fáist í lausasölu í íslenzkum 
bókaverzlunum hér og heima. 

(Ttgáfumál. 

Á þenna lið hefi eg þegar drepið með 
því sem á undan er sagt. írtgáfu fyrir- 
tæki félagsins eru aðeins tvö, Tímaritið, 
sem nú er fullprentað og verður til út- 
býtingar á þinginu á morgun, og barna- 
skólablaðið “Baldursbrá”. Tímaritið er 
með sama sniði og það hefir verið og 
starfsmenn við það hinir sömu. Þetta ár 
hafa séð um auglýsingasöfnun þeir Jón J. 


Bíldfell og Asm. P. Jóhannsson með 
þeim árangri að auglýsingar eru mun 
meiri en verið hafa, verða því tekjur tölu- 
vert meiri. Við útgáfu Baldursbrár hafa 
starfsmenn verið hinir sömu og áður, dr. 
Sig. Júl. Jóhannesson og B. E. Johnson. 
Vinna þeir báðir þetta verk endurgjalds- 
laust, sem naumast er þó sanngjarnt því 
það er mikil vinna. Vildi eg því mega 
skjóta því til þingsins hvort það álítið fé- 
laginu um megn að greiða þessum starfs- 
mönnum einhver þóknunarlaun. 

Minjasafn og Minnisvarðamál. 

eru i höndum milliþinganefnda, er grein 
gera fyrir þeim hér á þinginu, og þarf 
því eigi að skýra frá þeim hér. Nokkuð 
hefir gefist til minjasafnsins á árinu, og 
ber sérstaklega að þakka tveimur mönn- 
um liðveizlu þeirra við nefndina, og gjaf- 
ir, hr. Valdimar Gíslasyni að Wynyard og 
séra Sigurði ölafssyni í Árborg. 

Fræðslumál. 

Fylgt hefir verið sama fyrirkomulagi 
með íslenzku skólann og undanfarin ár. 
Skólinn er haldinn á sama stað og verið 
hefir og kennarar unnið sín verk af alúð 
og trúmensku, endurgjaldslaust. Sérstök 
nefnd hefir þetta mál með höndum og 
leggur hún fram skýrslu hér á þinginu. 
Þá má geta þess að hafin var barnakensla 
í íslenzku að Mountain, N. Dak. á síðasta 
ári fyrir forgöngu ágætra þjóðræknis- 
manna. Hefir skólinn náð miklum vin- 
sældum. 

Móttaka við gesti. 

Fyrir þremur samsætum hefir félags- 
stjórnin staðið í nafni félagsins, á þessu 
liðna ári, í tilefni af því að hingað hafa 
komið af ættjörðinni tveir menn i eins- 
konar umboði ísl. stjórnarinnar, en hinn 
þriðji er öldungurinn og rithöfundurinn 
góðkunni sr. Jón Sveinsson. Er hann á 
ferðalagi í kringum hnöttinn og hafði hér 
aðeins nokkra daga viðdvöl. Færðist 
hann undan almennu veizluhaldi, sátu því 
til borðs með honum aðeins fáeinir menn 
auk forstöðunefndarinnar og forstöðu- 
nefndar klúbbsins Helga Magra. Kveldið 
varð ;hið ánægjulegasta. — Flutti hann 



ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


133 


langa ræðu, rifjaði upp minningar sín- 
ar frá æskuárunum, fyrst á Islandi og svo 
úti í löndum og var ræðan bæði skýr og 
skemtileg. Þá heyrir að geta í þessu sam- 
bandi heimsóknar ríkisstjórans í Canada, 
hans göfgi Tweedsmuir lávarður, til vor 
lsl. á s. 1. hausti. Er það önnur heim- 
sókn er ríkisstjóri Canada gerir Islending- 
um sérstaklega. Hin fyrri var sú er Duf- 
ferin lávarður gerði haustið 1877, eru því 
nær 50 ár milli slíkra heimsókna. Fyrii' 
tilmæli sambandsþingmanns dr. Josephs T. 
Thorsons gekst stjórnarnefndin fyrir því 
að boðað var til almenns fundar hér í bæ, 
meðal Islendinga, til þess að ræða um, og 
skipuleggja móttöku þessa virðulega 
gests sem sýna vildi þjóð vorri þenna sér- 
staka sóma. Ekki varð frá öllu gengið á 
einum fundi, svo aftur varð að boða til 
funda og urðu fundirnir alls fjórir, áður 
öllu var lokið. Urðu samtök hin beztu um 
þetta mái og mun það alment hafa verið 
viðurkent að móttakan að öllu leyti hafi 
orðið Islendingum til sóma. 

Fjármál. 

Frá fjárhag félagsins þarf eg ekki að 
skýra. Leggur féhirðir fram prentaða 
fjárhagsskýrslu er útbýtt verður meðal 
fundarmanna. Eg skal aðeins geta þess 
að félagið stendur efnalega allvel. Og yfir 
þetta komandi ár á það í vændum rífari 
inntektir eftir Tímaritið en verið hafa á 
undanförnum árum. Ætti því afkoman á 
þessu næstkomandi ári að verða með 
betra móti. En svo þarf að vera. Eitt af 
því marga sem vinna þarf félaginu til 
hagsbóta er að efla fjárhag þess. Með 
bættum fjárhag getur það unnið margfalt 
verk við það sem þvi auðnast að gera á 
ári hverju. En svo skal ei meira sagt um 
það að þessu sinni. 

Læt eg þá og líka hér staðar nema. — 
Visa eg svo þeim málum tál yðar, sem 
samkvæmt dagskránni liggja fyrir og 
óska eg og vona að oss auðnist öllum að 
ráða þeim svo til lykta að félagsskap 
vorum verði til eflingar og þjóðflokki 
vorum til gagns og nytsemdar. 

Rögnv. Pétursson 

Þökkuðu áheyrendur erindið með miklu 
lófaklappi. 


Forseti skýrði frá, að fyrst lægi fyrir 
að kjósa kjörbéfanefnd. Tillaga dr. Rich- 
ards Beck, studd af hr. Páli Guðmunds- 
syni, að fela forseta að skipa nefndina. 
Samþykt. 1 nefndina voru skipaðir: R. 
Beck, Páll Guðmundsson og Bergþór E. 
Johnson. 

Næst iá fyrir að kjósa dagsskrárnefnd. 
Tillaga frá Guðmann Levy og Gunnbirni 
Stefánssyni, að forseti skipaði nefndina 
samþyk’t. Nefndi forseti þessa: Á. P. 
Jóhannsson, Þorlák Þorfinnsson of Jón 
J. Bíldfell. 

Forseti æskti eftir skýrslum frá em- 
bættismönnum. Ritari, Gísli Jónsson las 
þá skýrslu sína, og var hún svohljóðandi: 

Skýrsla ritara 

Eg veit ekki hver fann upp á því að láta 
ritara gefa skýrslu. Eg man ekki til þess 
að það væri heimtað, þegar eg var skrifari 
þessa félags, endur fyrir löngu, á æsku- 
árum þess. Forseti gerir að sjálfsögðu 
árlega grein fyrir störfum félagsins á 
liðna árinu, og ymprar á löngunum þess og 
fyrirætlunum í framtiðinni. Ritara er þar 
af leiðandi ekkert eftir skilið, nema beina- 
grindin, það er registur yfir fundarhöld 
og bréfaskriftir. 

Á þessu liðna ári hefir stjórnarnefndin 
haldið 16 venjulega nefndarfundi, þar sem 
mál félagsins, þau er síðasta ársþing fól 
henni til meðferðar, hafa verið rædd og 
afgreidd, nauðsynlegir reikningar sam- 
þyktir og ýms ný mál, er eigi voru fyrir 
séð, á ein eður annan hátt meðhöndluð. 
Ennfremur boðaði nefndin til og stóð fyr- 
ir fjórum almennum fundum viðvikjandi 
heimsókn hans hágöfgi, Baron Tweeds- 
muir, landstjóra Canada á síðatsliðnu 
hausti. Var það að nokkru leyti fyrir 
beiðni og tilhlutun sambandsþingmanns, 
J. T. Thorson. Fór móttökuhátíð sú fram 
í Gimli-bæ — öllum hlutaðeigedum til 
hins mesta isóma, svo sem kunnugt er 
orðið, og voru víst flestir nefndarmenn 
þar viðstadidr. 

Þá minnist ritari með sérstakri ánægju 
ferðar, er hann og féhirðir fóru í um- 
boði nefndarinnar, vestur til Elfros, í til- 
efni af sjötugasta afmælisdegi skáldsins 



134 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


J. M. Bjamas’onar, þann 24. maí á síðast- 
liðnu vori. 

Allmörg bréf hefir ritara verið falið að 
skrifa á árinu, og voru þau víst allflest 
afgreidd í tæka tíð. Reyndar hefir öll 
nefndin skift þeim verkum með sér á 
heppilegan hábt, þannig að hver hefir 
skrifað þeim er hann þekti bezt, og hefir 
því mikill meirihluti þess starfs fallið á 
forseta. 

Mér er sérstök ánægja í að geta þess 
að öll samvinna hefir gengið með þvílíkri 
friðsemd og eindrægni, að fádæmum sæt- 
ir. Vil eg til sanninda merkis benda á 
það atriði eátt, að öðrum ónefndum, að 
nálega hver einasta tillaga, sem borin 
hefir verið upp, hefir náð samþykt •— 
oftast i einu hljóði — ekki ein feld, og 
áðeins tvær dregnar til baka með sam- 
þykt fundarins. 

Aðeins eitt hefir vantað á fullkomið 
samræmi. En það er, að einn nefndar- 
manna, séra Theódór Sigurðsson, hefir, 
einkum liklega kringumstæða sinna vegna, 
aldrei setið nefndarfundi á árinu. Er 
hér bent á þetta eingöngu til þess, að 
minna þingmenn á, hversu varhugavert 
er, að kjósa þá menn í nefnd sem ekki er 
nokkurnveginn fullvissa fyrir, að geti sint 
störfum félagsdns. 

Þakka eg svo öllum meðnefndarmönn- 
um minum fyrir ánægjulega samvinnu á 
árinu. 

Gísli Jónsson 

Tillaga Á. P. Jóhannssonar og B. E. 
Johnson, að skýrslan sé viðtekin og þökk- 
uð, samþykt. 

Næst voru fjárhagsskýrslur lesnar; 
lásu eftirfylgjandi embættismenn hver 
sína skýrslu; Árni Eggertsson, féhirðir; 
Guðmann Levy, fjármálaritari; og séra 
Philip M .Pétursson, skjalavörður. Eru 
allar þessar skýrslur prentaðar í einu lagi 
og birtar ihér, ásamt viðauka frá fjár- 
málaritara. 

Reikningur féhirðis 

yfir tekjur og gjöld Þjóðræknisfélags Is- 
lendinga í Vesturheimi frá 15. febr. 1935 
til 15. febr. 1937 


TEKJUR: 


15. febr. 1937: 

Á Landsbanka Islands.$ 1.80 

Á Royal Bank of Canada . 1,647.00 

Á Can. Bank of Commerce .... 1,223.02 

Frá Fjármálaritara . 363.00 

Gjafir í Rithöfundasjóð . 70.35 

Fyrir gamlar auglýsingar . 42.30 

Fyrir auglýsingar, 1935 og ’36„ 1,488.00 

Borguð húsaleigu skuld . 18.00 

Bankavextir . 19.89 


$4,873.36 

GJÖLD: 


15. febr. 1937: 

Til ísl. kenslu deildin Brúin 

og Mountain .$ 47.00 

Skólahúsleiga Winnipeg . 75.00 

Fundarsalsleiga (ársþingið) .... 58.00 

Ritstjóralaun við Tímaritið .... 100.00 

Ritlaun . 174.33 

Leikhús-ticket til skólabarna .... 42.25 

Prentun 17. árg. Tímaritsins .... 539.28 

Umboðslaun á auglýsingum .... 372.00 

Ábyrgðargjöld embættism. 8.00 

Gjöld til stjórnar og lögfr. 13.00 

Veitt úr Rithöfundasjóði. 125.00 

Útbreiðslumál og ferðakostn. 95.14 

Sjósímar og hraðskeyti . 2.89 

Póstgjald undir Tímaritið . 4.85 

Prentun . 51.21 

Auglýsingar (Þingboð) . 24.96 

Styrkur til bamablaðsins 

“Baiaursbrá” . 140.00 

Jón Leifs meðl. gjöld . 9.91 

Veitt til bókakaupa Bókasafn... 50.00 

Starfslaun fjármálaritara . 35.04 

Kostnaður við að taka á móti 

gestum . 25.35 

Frímerki og símskeyti, féh. 5.40 

Á Landsbanka Islands. 1.80 

Royal Bank of Canada . 1,659.36 

Canadian Bank of Commerce.... 1,211.14 
Víxilgjöld á bankaávisunum .... 2.45 


$4,873.36 
Ámi Eggertson 

16. febr. 1937. Yfirskoðað og rétt fundið 
G. L. Jóhannsson, S. Jakobsson 



























ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


135 


Yfirlit yfir sjóði félagsins 


15. febr. 1936: 


Byggingarsjóður. 

.$ 30.76 

15. febr. 1937: 

Vextir . 

.31 

15. febr. 1936: 


Ingólfssjóður . 

.854.60 

15. febr. 1937: 

Vextir . 

. 12.71 

15. febr. 1936: 


Rithöfundasjóður . 

.196.13 

15. febr. 1937: 

Innborgað á árinu. 

. 70.35 

15. febr. 1937: 

Vextir . 

. 2.85 

títgjöld . 

269.33 

.125.00 


- 144.33 

15. febr. 1936: 

Leifs Eirísksonar mynda- 

styttusjóður . 66.10 

15. febr. 1937: 

Vextir .99 

- 67.09 

15. febr. 1937: 

Peninga innieign félagsins .$1,762.50 

Alls í bönkum.$2,872.30 

Ámi Eggertson 

Skýrsia fjármálaritara yfir árið 1936 


[nntektir: 

Frá meðlimum aðalfélagsins.$ 188.00 

Frá deildum. 155.40 

Frá sambandsdeild. “Vísir” . 7.00 

Seld Tímarit til utanfélagsm. 43.75 

$ 394.15 

Ctgjöld: 

Póstgjöld .$ 23.75 

Ledger Sheets 'O. fl. 3.65 

Sölulaun af seldum Tímaritum—. 3.75 

Afhent féhirði . 363.00 


$ 394.15 

Skuldlausir meðlimir í aðalfélaginu fyr- 
ir s. 1. ár eru 179. Nýir meðlimir á árinu 


24. Deiidir eru hinar sömu og að undan- 
förnu er allar hafa gert skil, svo og sam- 
bandsdeildin “Vísir” í Chicago. Sam- 
bandsdeildin “Fálkarnir” í Winnipeg hefir 
engin skil gert á árinu. 

Á árinu hafa eftirtaldir menn veitt mér 
ómetanlega aðstoð við innheimtu meðlima- 
gjalda og útbýtingu Tímaritsins hver i 
sinni bygð: 

Th. Thorfinnsson, Mountain 

Tr. Ingjaldsson, Árborg 

G. J. Oleson, Glenboro 

Guðm. Jónsson, Vogar 

Th. Thordarson, Gimli 

S. I. Magnússon, Piney 

Sr. V. J. Eylands, Bellingham, Wash. 

Eg þakka þessum góðu félagsbræðnim 
fyrir alla þeirra fyrirhöfn, og fyrir þann 
stuðning, er þeir með starfi sínu hafa veitt 
Þjóðræknisfélaginu. 

Guðmann Levy 

Ársskýrsla skjalavarðar 

Tímarit óseld í Winnipeg: 

5646 eint. af I.—XVII. árg. 30 
cent að jöfnuði að frádregnum 

sölulaunum.$1,693.80 

5 eint af XVIII. árg. hjá um- 
boðsmönnum í Winnipeg (að 
frádregnum sölulaunum) . 1.50 

$1,695.30 

Tímarit óseld í Reykjavík: 

1252 eint. af I.—XVI. samkv. 
síðustu ársskýrslu)30 cent eint. 


að sölulaunum frádregnum .... 375.60 

Svipleiftur Samtíðarmlanna, 134 
eint. $1.50 eint. (samkv. síðustu 

árssk.) . 100.50 

Bókaskápar, ritvél o. fl. (isbr. síð- 

ustu ársskýrslu) . 65.00 

Bókasafn hjá deildinni Frón sbr. 

síðustu ársskýrslu) . 656.63 

Samtals.$2,893.03 


Samið um auglýsingar í 18. árg. Tíma- 
ritsins $2,100.00. 

P. M. Pétursson 



























136 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Yfirlit yfir bókaeignir félagsins 


Arsskýrsia Baldursbrá 


Tímarit óseld 15. febr. 1937: 


frá 1. okt. 1935 til 1. okt. 1936 


1. árg.559 

2 .352 

3 . 56 

4 .241 

5 .250 

6 .370 

7 .440 

8 .320 

9 .225 


10. árg.424 

22.441 

12.612 

13 .299 

14 .320 

15 .231 

16 .198 

17 .308 


SAMTALS 5646 


Tímarit meðtekin á árinu: 
Alls hjá Skjalaverði (samkv. 


síð. árssk.) .5345 

7. árg.2 

9.10 c 

10 . 13 

11 .45 

12 .22 

17.1000 

- 6437 

Tímaritum útbýtt á árinu: 

Af umboðsmönnum, I.— 

XVI. árs .-.30 

Af fjármálaritara og skjalav.: 

I,—XVI. árg.69 

XVII. árg.692 

- 791 


Tímarit óselt í Winnipeg . 5646 

XVII. Árgangur Tímaritsins: 

Upplagi þessa árgangs, 1,000 eint. hefir 
verið útbýtt svo sem hér segir: 


Til deilda .343 

Til meðlima .195 

Til auglýsenda (per Ásm. 

Jóhannsson) . 90 

Til heiðursfélaga, bóka- 

safna, rithöfunda . 41 

Seld utanfélagsmönnum . 23 

- 692 


Eftirstöðvar: 


Hjá skjalaverði .247 

Hjá fjármálaritara. 29 

Hjá umboðsmönnum . 5 


- 308 


1000 

P. M. Pétursson 


Inntektir: 

Áskriftargjöld, 316 .$ 158.00 

Frá Þjóðræknisfélaginu . 140.00 

1 sjóði frá fyrra ári . 8.09 


$ 306.09 

írtgjöld: 

Prentun .$ 252.38 

Póstgjald og vélritun . 46.00 

Á banka, 1. okt. 1935 . 3.38 

Á hendi, 1. okt. 1936 . 4.33 


$ 306.09 

B. E. Johnson, ráðsmaður 

Guðm. Levy og Ph. M. Pétursson lögðu 
til að skipuð væri fjármálanefnd, til þess 
að yfirfara reikninga félagsins. Samþykt. 
1 fjármálanefndina skipaði forseti: Á. P. 
Jóhannsson, B. E. Johnson og sr. P. M. 
Pétursson. 

Árni Eggertsson mintist á og lagði til 
að þingið frestaði fundi meðan fram færi 
jarðarför látins vinar og félaga, Ólafs S. 
Thorgeirssonar. Tillagan var studd, af 
Guðm. Goodman, og forseti bað þingheim 
að samþykkja hana með því að standa á 
fætur. Tillagan var samþykt í einu hljóði. 

Með því að jarðarförin átti að fara 
fram kl. 2.30 gerði Thorl. Thorfinnsson 
tillögu um að fundi yrði haldið áfram til 
kl. eitt. Tillöguna studdi Guðm. G. Good- 
man og var hún samþykt. 

Þá var kjörbréfanefndartillaga lesin af 

R. Beck, og er hún svohljóðandi: 
Kjörbréfanefnd hafa borist fulltrúaum- 

boð frá deildunum “Fjallkonan” í Wyn- 
yard, “Iðunni” í Leslie, “Brúin” I Selkirk, 
og “Island” í Brown. Fulttrúi deildarinn- 
ar “Fjallkonan” er G. Goodman með 20 
atkvæði, fulltrúi deildarinnar “Iðunn” er 
Páll Guðmundsson með 20 atkvæði, full- 
trúi deildarinnar “Brúin” er Thorsteinn 

S. Thorsteinsson, og fulltrúi deildarinnar 
“Island” er Þorsteinn Gislason með 16 at- 
kvæði. Leggur nefndin til að þessum full- 
trúum séu veitt þingréttindi samkvæmt 
fyrirmælum laga félagsins. Einnig vekur 















































ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


137 


nefndin athygli á þvi, að góðir og gildir 
félagar í deildinni “Frón” hafa full þing- 
réttindi, einnig góðir og gildir félagar i 
aðalféiaginu. 

Á þjóðræknisþingi 22. febr. 1937. 
Richard Beck 
Páll Guðmundsson 
Bergthor E. Johnson 

Skýrslan var samþykt í einu hljóði. 

Forseti bað þá fulltrúa frá deildum fé- 
lagsins að gefa skýrslur. Th. Thorsteins- 
son las eftirfylgjandi frá deildinni “Brúin” 
í Selkirk: 

Arsskýrsla deildarinnar “Brúin” 
Selkirk 1936 

Deildin “Brúin” telur nú 65 meðlimi. 
Það hafa verið haldnir 7 starfs og skemti- 
fundir á árinu og þar að auki 3 samkomur. 
Eitt hið allra þýðingarmesta spor í átt 
til samúðar og samvinnu í þjóðræknis- 
málum i þessum bæ var stigið á síðast 
liðnu sumri, þegar hið íslenzka lestrarfé- 
lag bæjarins sameinaðist þjóðræknisdeild- 
inni. Með þeim skilmálum að deildin verji 
til bókakaupa og bókaviðhalds $30.00 á 
ári hverju og einnig að heimili bókanna 
verði ávalt í Selkirk. 

Þessi sameining hefir reynst mjög vel 
og verið mjög hugljúf báðum málsaðilum. 

Deildin réði kennara i íslenzku fyrir 3 
mánuði síðastliðinn vetur, og nutu um 70 
börn þeirrar kenslu. 

Hefir kensla að undanförnu farið fram 
í heimiahúsum, en nú í vetur bauð skóla- 
ráð bæjarins kenslunefnd þessarar deild- 
ar eitt af skólahúsum bæjarins endur- 
gjaldlaust og fer fram íslenzku kensla 
þar eftir kl. 4 á daginn 4 og 5 daga á 
viku. 

Samkvæmt skýrslu féhirðis þá hafa út- 
gjöld og inntektir á árinu verið sem fylgir: 


1 sjóði frá fyrra ári .$ 21.04 

Inntektir alls . 169.93 

$ 190.97 

írtgjöld . 164.96 

1 sjóði 1. jan. 1937 .$ 26.01 


Th. S. Thorsteinson, skrifari 


Frá deildinni “Iðunn” í Leslie, Sask., 
las Páll Guðmundsson eftirfylgjandi 
skýrslu: 

Arsfréttir deildarínnar “Iðnnn” 
að Leslie, Sask. 

Herra forseti, háttvirti þingheimur: 

Enn á ný hefst hið árlega þing Þjóð- 
ræknisfélags Vestur-lslendinga, bakhjarls 
íslenzkra mála hér vestan hafs. Margir 
verða að sitja heima, er mundu óska að 
vera þar viðstaddir, því þrátt fyrir alt og 
alt, er það þó íslenzkast af öllum mótum 
vorum hér vestra. 

Ársfréttir frá vorri deild verða ekki 
margbrotnar frekar venju; það hefir verið 
reynt að halda i horfið og styðja að ís- 
lenzkum málefnum, eins mikið og unt 
hefir verið, en Islendingum fækkar hér 
óðum, og erfiðleikar islenzks félagsskapar 
vaxa árlega. 

Á þessu síðastliðna ári andaðist einn af 
meðlimum deildarinnar Gunnar Hermanns- 
son. Hann var á bezta aldri, atorku og 
atgerfis maður. Vottar deildin aðstand- 
endum hins látna, samúð og hluttekningu. 

Starf deildarinnar á þessu ári hafa aðal- 
lega falist i fjórum starfsfundum og fjór- 
um samkomum er deildin hefir staðið fyr- 
ir. Einnig vann deildin í samráði við 
Þjóðræknisfélagið og deildina “Fjallkon- 
an” að Wynyard að sjötíu ára afmælis- 
kveðjugildi, er góðskáldinu Jóhanni Mag- 
núsi Bjamasyni var haldið s. 1. maí að 
Elfros. 

Þá hafði deildin samkomu í júní. Var 
þar á boðstólum ágætis skemtiskrá. Að- 
komandi á skemtiskrá voru: séra Jakob 
Jónsson og Árni Sigurðsson. Var eánróma 
þakklætishljóð í öllum samkomugestum, 
til séra Jakobs og Árna, fyrir skemtunina. 
Árni líka, opinberaði okkur nýjan rithöf- 
und, hér innan bygðarinnar Benjamin 
Einarsson. Las Árni upp eftir hann smá- 
sögu, sem hélt áheyrendunum í einlægri 
eftirtekt. 

Þá stofnaði deildin til útimóts í júlí. Var 
það haldið að heimili Stefáns Andersonar. 
Er það vel í bygð og hinn ákjósanlegasti 
staður fyrir mótið. Átroðningur er það 
fj'rir heimilið, en þau hjón hafa boðið það 
velkomið. Þakkar deildin þeim gestrisn- 







138 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS fSLENDINGA 


ina. A þessu móti flutti séra Jakob Jóns- 
son skyndi ræðu um útbreiðslu áhrif fs- 
iendinga í þessu landi — á þjóðerni sínu 
i hversdagslífi. Var ræðan hin snjallasta 
að efni og flutningi. 

Þá studdi deildin að fyrirlestri, er séra 
Kristinn Ólafsson flutti um mannfélags- 
mál. Var fyrirlesturinn afbragðs vel sam- 
in og fluttur, og álitum vér að fleiri prest- 
ar mættu leggja frá sér guðspjöllin við og 
við og snúa sér að okkar veraldlegu 
vandamálum. (Þetta eru sérskoðanir rit- 
ara). 

Síðasta samkoma deildarinnar var hald- 
in s. 1. nóv. Séra Jakob flutti ræðu og 
upplestur. Lárus Nordal og Björn Ax- 
ford fluttu kvæði. Séra Jakob hefir altaf 
verið boðin og búin að styðja deildina og 
hefir það verið mikill styrkur við sam- 
komuhöld. Vottar dedldin hér með séra 
Jakob sitt bezta þakklæti. 

Bókasafn deildarinnar hefdr verið starf- 
rækt eins og að undanförnu, aðal safnið að 
Leslie og fjögur útibú að Foam Lake, EI- 
fros, Kristnes og Hólar. Vegna fjár- 
skorts hafa engar nýjar bækur verið 
keyptar þetta ár. Mun eitthvað verða 
reynt að bæta úr því næsta ár. Skuld- 
lausir meðlimir í deildinni s. ). ár 41. — 
Inntektir á árinu voru $66.50, en útgjöld 
$64.75. Stjórnarnefnd: Páll Guðmunds- 
son, forseti; Rósm. Árnason, ritari; Lárus 
Nordal, gjaldkeri. Meðstjórnendur: Páll 
Magnússon, Þorst. Guðmundsson, Helgi 
Steinberg og Jón Ólafsson. 

t sjóði við árslok $22.00. 

Með beztu kveðju til þingsins. 

R. Árnason, ritari 

Guðm. G. Goodman las eftirfylgjandi 
skýrslu frá deildinni “Fjallkonan” í Wyn- 
yard: 

Skýrsla deildarinnar “Fjallltonan” 

Það er aðallega tvent, sem deildinni 
"Fjallkonunni” finst þess vert að minnast 
á, af starfi sínu, á síðasta ári. Er annað 
þáttur sá, er deildin hafði í því, að votta 
skáldinu J. M. Bjarnasyni viðurkenningu 
á sjötugasta afmælisári hans, þ. 24. maí 
siðastliðinn. Hitt er Islendingadags toá- 
tíðahaldið. Eftir að deildin hafði ráð- 


fært sig við Þjóðræknisfélagið, sem óskaði 
þess, að deildirnar hér vestra, tækju að sér 
aðalvandann og starfið í þessu afmælis- 
máli, en hétu þeim á móti stuðningi sínum. 
Gekkst deildin fyrir því, í samráði við 
deildina í Leslie, að fjölmenn nefnd var 
skipuð í málið, og var þar ekkert hirt um 
merkjalínur. Deildin hér hefir ávalt skoð- 
að sig sem Islendingahóp, er toæði er 
viljug að þiggja aðstoð góðra Islendinga, í 
hverju því er hún tekur sér fyrir hendur, 
og eins viljug að leggja lið etfir megni 
hverju því fyrirtæki er hún álítur okkur 
til gagns eða sóma, án tillits til þess 
hvaða sérflokki þeir kynnu að titheyra. 
Samt sem áður, heyrir maður deildinni 
brugðið um klíkuskap, en það bítur lítið 
á okkur, því við finnum það er ekki satt. 

Formaður þessarar afmælisnefndar, er 
skipuð var af deildunum hér, var dr. Kr. 
Austman, og skrifari séra Jakob Jóns- 
son. Hélt nefndin nokkra fundi og virtist 
lengi vel að meirihluti nefndarmanna vera 
því fylgjandi, að stóreflis samkoma yrði 
sett á stofn, þar sem öllum bygðarmönn- 
um og íslendingum hvaðanæfa væri boðið 
að koma, og taka þann þátt í er hver 
kysi sér, bæði í fégjöfum og öðru, en 
nokkrir nánustu vinir skáldsins og þar á 
meðal formaður nefndarinnar, dr. Kr. 
Austmann, töldu það ekki ráðlegt. Kvað 
hann þau hjónin ekki vera gefin fyrir, að 
sér væri hossað eða hrósað opinberlega, 
og taldi jafnvel að heilsu skáldsins gæti 
verið hætta búin, ef í þetta væri ráðist 
Var þá tekið það ráð að einstöku mönn- 
um, víðsvegar um bygðir Islendinga vai 
skrifað, og mintir á atburðinn, og boðið 
að vera þátttakendur á hvern þann hátt 
er þeir helzt kysu. Voru undirtektir svo 
góðar að undrum sætti, og eru hinn greini- 
legasti vottur, um þær vinsældir og að- 
dáun, er skáldið nýtur, hvarvetna meðal 
Islendinga. Afmælisdaginn þ. 24. maí 
fóru nokkrir menn, er útnefndir höfðu 
verið af afmælisnefndinni ásamt tveimur 
fulltrúum frá Þjóðræknisfélaginu og fluttu 
skáldinu hamingjuóskir. ásamt fégjöf 
nokkurri. Þakkaði skáldið, á sinn góð- 
mannlega hátt, heimsóknina, gjöfina, heið- 
urinn, en þó fremur öllu, velvildina og 
vináttuna, er hann taldi dýrmætasta allra 



ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


139 


hluta í þessum heiml. Telur deildin það 
gæfu sína að hafa getað verið þátttak- 
andi í þessari viðurkenningu. 

Isiendingadagshátíðahaldið hefir verið 
undir umsjón deildarinnar síðan skömmu 
eftir að deildin var mynduð, og var svo 
að þessu sinni. Hæður fluttu þeir séra 
Jakob Jónsson og W. S. Steinsson, yfir- 
kennari við miðskóla (Coliegiate) í York- 
ton. Einsöngvar voru sungnir af Mrs. J. 

S. Thorsteinsson og almennur söngur með 
aðstoð próf. S. K. Hall. Auk þess var 
sýndur gamanleikur í 4 þáttum, saminn 
af Benjamín Einarssyni, (tengdabróðir 
séra Jak. Jónssonar) og leikinn undir um- 
sjón og með aðstoð hins velþekta lista- 
manns og leikara Árna Sigurðssonar. Var 
gerður hinn bezti rómur að leiknum, og 
mun flestum hafa þótt það ekki alllítil 
uppbót, við hið venjulega prógram. 

Þakkar deildin af heilum hug öllu þessu 
fólki, og mörgum öðrum, sem ekki eru 
hér nafngreindir, í stuttu máli öllum þeim 
er á einn eða annan hátt, hafa hjálpað 
til að gera Islendingadagínn ánægjulegan 
og uppbyggilegan. 

Þrlr félagar deildarinnar hafa flutt burt 
úr bygðinni á árinu. Eru það Mrs. Svan- 
borg Jónasson, Mrs. Matthildur Friðriks- 
son og dr. Kr. Austmann. Hefir alt þetta 
fólk aðstoðað deildina á margvíslegan 
hátt, á undanförnum árum, og þökkum 
við þeim af alhug, vel unnið starf, og 
samvinnu og óskum þeim allra heilla í 
framtíðinni. 

Félagatalan mun hafa að mestu leyti 
staðið í stað, rúmir 40. Fjárhagurinn 
má teljast i góðu lagi. Deildin er skuld- 
iaus, á allgott bókasafn og bókaskápa, en 
ekki munu vera peningar í sjóði, að 
nokkru ráði. 

Með kærri kveðju til þingsins og ósk 
um ánægjulegt og heillarikt starf. 

Jón Jóhannsson, ritari 

Th. Gíslason, fulltrúi deildarinnar “ls- 
land”, Brown, hafði ekki skrifaða skýrslu. 
Kvað hann tuttugu félaga í deildinni, eða 
einn af hverju heimili í bygðinni, en ann- 
ars heyrðu allir Islendingar í Brown-bygð 
félaginu til; þeir sem ekki eru félagar, eru 
aukafélagar (associate members). Alt sem 
í þágu þjóðræknismála væri gert þar, væri 


unnið af öllum Islendingum; sérstaklega 
væri reynt að beita unga fólkinu fyrir að 
örfa það til starfa i þjóðræknismálum. 

R. Beck lagði til og Sigm. Laxdal studdi, 
að skýrslur þessar væru viðteknar með 
þökkum. Samþykt. 

Þá las A. P. Jóhannsson upp tillögur 
dagskrárnefndar sem fylgir: 

Dagskrárnefnd 

Nefndin sem skipuð var til þess að 
semja dágskrá þingsins leyfir sér að 
leggja til að mál verði tekin i þeirri ráð 
sem hér segir: 

1. Þingsetning. 

2. Skýrsla forseta og annara embættis- 

manna. 

3. Kosning kjörbréfanefndar. 

4. Kosning dagskrárnefndar. 

5. Skýrslur embættismanna. 

6. Skýrslur frá deildum. 

7. Skýrslur milliþinganefnda. 

8. Fræðslumál. 

9. Fjármál. 

10. Samvinnumál. 

11. frtgáfumál. 

12. titbreiðslumál. 

13. Bókasöfn. 

14. Iþróttamál 

15. Minjasafn. 

16. Rithöfundasjóður. 

17. Kosning embættismanna. 

18. Ný mál. 

19. Ólokin störf. 

20. Þingslit. 

A. P. Jóhannsson 
Th. Thorfinnsson 
J. J. Bíldfell 

Tillaga J. J. Bíldfells og P. Guðmunds- 
S'onar, að nefndarálitið sé samþykt. Sam- 
þykt með öllum greiddum atkvæðum. 

Sig. Melsteð mælti með að fundi væri 
nú frestað, þar eð klukkan væri orðin eitt. 
Tillaga Friðriks Sveinssonar og G. Jó- 
hannssonar að fresta fundi þar til eftir 
jarðarför ó. S. Thorgeirssonar var sam- 
þykt. 

Fundi frestað til kl. fjögur. 



140 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ANNAR FUNDUR 

Annar fundur hins átjánda ársþings 
Þjóðræknisfélags Islendinga i Vesturheimi 
var settur kl. 4 síðdegis mánudaginn þann 
22. febrúar 1937 af forseta félagsins, dr. 
Rögnv. Péturssyni. 

Ritari fundarins var settur Guðm. Árna- 
son. 

Forseti hóf umræður um fræðslumálin 
og skýrði frá, hvað gert hefði verið við- 
víkjandi kenslu í íslenzku í Wynyard, 
Sask., og á Mountain, N. Dak. 

Þar eð ritari fyrsta fundar, Stefán 
Einarsson var kominn á fund, bað for- 
seti hann, að lesa fundarbókina, og gerði 
hann það. Var hún síðan samþykt með 
lítils háttar orðabreytingum. 

Sig. Melsteð mæltist til ,að dagskráin 
væri lesin aftur ,og var það gert. 

Dr. Richard Beck lagði tál, og Sig. 
Vilhjálmsson studdi, að þriggja manna 
nefnd væri sett í fræðslumálið. Tillagan 
var samþykt ,og þessir voru settir í 
nefndina: Thorl. Thorfinnsson, Mrs. B. E. 
Johnson og J. J. Bíldfell. 

Forsetinn gerði grein fyrir samvinnu- 
málinu. Bergthór E. Johnson lagði til, og 
Páll Guðmundsson studdi, að forseti skip- 
aði þriggja manna nefnd í málið. Tillag- 
an var samþykt, ©g þessir voru skipaðir í 
nefndina: Dr. R. Beck, Ásm. P. Jóhanns- 
son og Guðm. Árnason. 

Lagt til af Sigm. Laxdal og stutt af 
Stefáni Jóhannssyni, að kosin væir fimjm 
manna nefnd í útgáfumálið. Tillagan var 
samþykt. 1 nefndina voru útnefndir: Dr. 
R. Beck, B. E. Johnson, Thorst. Gíslason, 
Friðr. Sveinsson, Kristján Indriðason og 
Sig. Melsteð. Tillaga Guðm. Árnasonar 
og Á. P. Jóhannssonar, að þeir sex, sem 
útnefndir hefðu verið, væru kosnir. Til- 
lagan samþykt. 

Lagt til af dr. Beck og stutt af S. Lax- 
dal, að fimm manna nefnd væri kosin í 
útbreiðslumálið. Till. samþ. I nefndina 
voru kosnir: Thorst. Gíslason, P. Guð- 
mundsson, Thorst. Thorsteinsson, Mrs. B. 
E. Johnson, og Walter Jóhnansson. 

Bókasafnsmál. 

J. J. Bíldfell spurði eftir skýrslu i bóka- 
safnsmálinu. Forseti sagði, að engin 


skýrsla væri fyrirliggjandi. J. J. Bíldfell 
lagði til og Ásm. P. Jóhannsson studdi, að 
þriggja manna nefnd væri sett í málið. 
Tillagan var samþykt. 1 nefndina voru 
settir: Davíð Björnsson, Miss Sigurrós 
Vídal og Ólafur Pétursson. 

Guðm. Goodman talaði nokkur orð um 
bókasafnið íslenzka í Wynyard; skýrði 
frá tilhögun með bókakaup frá Islandi 
og fleira. 

J. J. Bíldfeli gerði greín fyrir, hvers 
vegna íþróttamálið hefði verið tekið á 
dagskrá. Lagði hann til, að þriggja 
manna nefnd, sem ráðfærði sig við ein- 
hverja þá menn, sem eru í íþróttafélaginu 
“Fálkinn”, eða eru málinu kunnugir, væri 
kosin. Um þetta mál urðu talsverðar um- 
ræður og tóku þátt í þeim Thorl. Thor- 
finnsson, Sigm. Laxdal, ól. Pétursson og 
Hjalti Thorfinnsson. Tillagan var studd 
af Thorl. Thorfinnssyni og samþykt. -— 
Forseti mæltist til þess, að nefndin væri 
kosin, en ekki skipuð. Nokkrar umræð- 
ur urðu um það. Loks voru kosnir i 
nefndina Grettir Jóhannsson, Thorvaldur 
Pétursson og Thorst. Thorsteinsson. 

Minjasafnsmálið 

Forseti skýrði frá því, sem gert hefði 
verið i þessu máli; sagði hann að fólki 
væri það nokkuð kunnugt, af því, sem 
birzt hefði við og við um það i blöðunum. 
I milliþinganefnd í þessu máli sagði hann 
að verið befðu B. E. Johnson og dr. Ágúst 
Blöndal. Jón J. Bíldfell gerði grein fyrir, 
hvers vegna málið hefði verið tekið á dag- 
skrá. Talaði hann um, hversu nauðsyn- 
legt væri, að vernda gamla, fágæta, ís- 
lenzka muni frá glötun. Forseti gat þess, 
að sér hefði þá um daginn borist gjöf frá 
Mr. Jóni Jónssyni í Selkirk, gamlar 
beizlisstangir. Mrs. Jóhanna Cooney 
skýrði ritara frá, að hún hefði í eigu sinni 
gamla, íslenzka skauta, sem hún vildi 
gefa safninu. Guðm. Goodman gerði fyr- 
irspurn um húsnæði fyrir safnið. Forseti 
skýrði frá, að vegna milligöngu Mr. Sig. 
Melsteðs, væri líklegt, að herbergi fengist 
fyrir safnið í The Federal Building, þar 
sem því yrði raðað, en að lokum væri þvi 
ætlaður staður á fjöllistasafni Manitoba í 
Auditorium byggingunni. Tiliaga J. J. 


ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


141 


Bíldfells og P. Guðmundssonar, að þriggja 
manna þingnefnd sé skipuð i málið. Til- 
lagan samþykt. I nefndina skipaði for- 
seti þessa: Guðm. Goodman, B. E. Johnson 
og Friðr. Sveinsson. 

Rithöfundasjóðsmálið 

Guðm. Árnason skýrði frá starfi milli- 
þinganefndarinnar í rithöfundasjóðsmál- 
inu og las skýrslu yfir gjafir í sjóðinn. 
J. J. Bíldfell lagði til, að sama milliþinga- 
nefnd sé beðin að starfa næsta ár í þessu 
máli. Guðm. Áranson mæltist til að ein- 
um væri bætt við í nefndina, í stað eins 
nefndarmannsins, sem flutst hefði svo 
langt í burt að ekki væru tiltök að ná til 
hans. Stungið var upp á ýmsum, sem 
afsökuðu sig; en loks gaf Thorl. Thor- 
finnsson kost á sér, og var nefndin þá 
endurkosin. 

Þá mintist forseti á kvöldsamkomuna, 
sem ætti að haldast á mánudagskvöldið. 
Gat hann þeirra, sem ræður myndu flytja 
þar, Miss Margrétar Björnsson og Mr. 
Hjálta Thorfinnssonar. Á eftir skemti- 
skránni sagði hann, að fundur mundi 
verða settur, undir stjórn yngra fólks; og 
færi fundumin, sem og skemtiskráin, fram 
á ensku. 

Kveðja og heillaóskir. 

Ásm. P. Jóhannsson færði þinginu 
kveðju og heillaóskir frá dr. ófeigi 
ófeigssyni og frú hans, og afhenti fjár- 
málaritara ársgjöld þeirra hjóna. 

Starfsskýrsla deildarinnar “Frón” 

Hjálmar Gíslason las eftirfylgjandi 
skýrslu yfir starf deildarinnar “Frón” á 
liðnu ári. 

Fjárhagur við byrjun ársins, í sjóði 
$58.16. Deildin hefir haft 7 fundi á árinu 
sem voru sameinaðir starfs og fræðsiu 
eða skemtifundir. Á þessum fundum fluttu 
erindi: Dr. öfeigur ófeigsson, ungfrú 
Svanhvít Jóhannesson, dr. Sig. Júl. Jó- 
hanness, dr. Jón Stefánsson, frú Guðrún 
Finnsdóttir Johnson, séra Guðm. P. Jtíhn- 
son og á siðasta fundi var kappræða milli 
dr. Sig. Júl. Jóhannessonar og séra Jó- 
hanns Bjamasonar. Auk þess var söngur 


og hljóðfærasláttur. Deildin hefir haft 
með höndum bókasafnið sem hefir verið 
bætt á árinu bæði með bókagjöfum frá 
einstökum mönnum og með kaupum nýrra 
bóka. 

trtgjöld á árinu námu $384.31. Tekjur 
$326.78. Félagatala 157 við lok ársins. 

Winnipeg 22. febr. 1936. 

Hjálmar Gíslason, ritari 

Dr. Beck lagði til og Mrs. Margrét 
Byron studdi, að skýrslan væri viðtekin og 
færð til bókar. Samþykt. 

Þingmálanefnd. 

Lagt til af Sig. Melsteð og stutt af Á- 
P. Jóhannssyni, að þriggja manna þing- 
málnefnd sé sett. Samþykt. 1 nefndina 
setti fbrsetinn Sig. Melsteð, Á., P. Jó- 
hannsson og séra Guðm. Árnason. 

Forseti bað um leyfi til að bæta við 
einum manni í hvora þessa nefnd: sam- 
vinnunefnd og útbreiðslunefnd. Friðr. 
Sveinsson lagði til og dr. Beck studdi, að 
þetta væri leyft. Samþykt. Þessum var 
bætt við í nefndirnar: Sig. Melsteð í sam- 
vinnunefndina og B. Edwin Olson I út- 
breiðslunefndina. 

Fjármálanefndin lagði fram skýrslu 
sina. Var hún lesin af Ásm. P. Jóhanns- 
syni. 

Skýrsla fjármálanefndar 

Fjármálanefnd hefir athugað fjárhags- 
skýrslur féhirðis, fjármálaritara og 
skjalavarðar og hefir ekkert við þær að 
athuga, nema að prentvilla hefir orðið i 
skýrslu féhirðis á ártali. 1 fyrstu línu í 
tekjulið á að vera 15. febr. 1936, en ekki 
15. febr. 1937. Leggur nefndin til að skýrsl- 
urnar séu viðteknar og bókfærðar eins og 
þær hafa verið lesnar, með þessari skýr- 
ingu. 

Á þingi 23. febr. 1937. 

Á. P. Jóhannsson 
B. E. Johns-on 
Philip Pétursson 

Skýrslan og tillögur nefndarinnar voru 
samþyktar samkvæmt tillögu Thorl. Thor- 
finnssonar og Páls Guðmundssonar. 

Tillaga Á. P. Jóhannssonar og Mrs. M. 



142 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS fSLENDINGA 


Byron, að fres'ta fundi til kl. hálf tíu á 
þriðjudagsmorgun, þann 23. Samþykt. 

Fundi slitið. 

Samkoma á mánudagskvöld 

Á mánudagskvöldið var haldin sam- 
koma, sem var opin fyrir alla ókeypis. 

Samkomunni stýrði varaforseti Þjóð- 
ræknisfélagsins, dr. Richard Beck, og var 
hún algerlega helguð yngri kynslóðinni. 
Þar fluttu erindi Miss Margrét Björns- 
son, B.A., á ensku og Mr. Hjalti Thorfinns- 
son, B.Sc. frá Wahpeton, N. D.. á ensku 
og íslenzku. Var að báðum gerður hinn 
bezti rómur. Fleira var þar til skemtunar, 
svo sem: Mrs. W. D. Hurst (Gyða John- 
son, B.A.) með fiðluspili ágætu, Miss 
Lillian Baldwin með einsöng og Marvin 
Halldórsson með píanospil, lék hann meðal 
annars frumsamin piano-lög, eftir sjálfan 
sig, er spá góðu um framtíð hans, því enn 
er hann aðeins unglingspiltur. Að skemti- 
skránni iokinni var fundur settur og tók 
Björn Edwin Olson við fundarstjórn. Hélt 
hann snjalla og ágæta ræðu um nauðsyn 
á þjóðræknissamtökum meðal yngra fólks- 
ins. Hafði ræða hans þann árangur, að 
nefnd var kosin á fundinum tál að hafa 
framkvæmdir í þessu máli. 1 þeirri nefnd 
eru: B. Edwin Olson, Miss Margaret 
Björnsson, Tryggvi Oleson, Dr. Lárus 
Sigurðsson og J. W. Jóhannsson. 

ÞRIÐJI FUNDUR 

Þriðji fundur hins átjánda ársþiags 
ÞjóðræknisféiLags Islendinga í Vestur- 
heimi var settur þriðjudaginn 23. febr. 
1937, kl. 10 árdegis, af forseta félagsins. 

Fundarbók var lesin. 

Ásmundur P. Jóhannsson gerði þá at- 
hugasemd við fundarbókina, að ekki væri 
getið skýrslu fjármálanefndarinnar, sem 
hefði verið lögð fram undir fundarlok. — 
Fundarbókin var staðfest með því til- 
skildu, að þessu yrði bætt inn í hana. 

Skýrsla um minjasafnið 

Bergthór E. Johnson gaf skýrslu um 
minjasafnið: 

Hafa þessir munir verið gefnir á árinu 
1936: 


C. J. Abrahamson, Sinclair, Man.: 
Bildur 

Saumaskrúfa 
Horn spónn 

Séra Sigurð ólafsson, Árborg, Man.: 
Skónál 

Valdimar Gíslason, Wynyard, Sask.: 
Kopar reizla 
Signet 
Brekán 
Horn spónn 

Jón Jónsson, Selkirk, Man.: 
Beizlistangir 

Jóhanna Bjarnadóttir, Selkirk, Man.: 
Skautar 

Mrs. Þórunn Anderson, Winnipeg, Man.: 
Vöflujárn 

Sagði Ihann, að munirnir væru sem 
stæði geymdir hjá sér, en ættu í fram- 
tíðinni að komast á fjöilistasafn Manitoba. 
Aðeins einn munur væri nú þegar kom- 
inn þangað, kvarnarsteinar. A. P. Jó- 
hannsson lagði til, að skýrslan væri við- 
tekin. Var það stutt og samþykt. 

MinnisvarðamáJ. 

Þá skýrði B. E. Johnson frá minnis- 
varðamálinu. 

Landnema minnisvarðinn á Gimii 
frá febr. 1936 til febr. 1937 

Á banka febr. 1936 . $ 56.26 

Sept. 1. 1936, borgað til 

Th. Borgfjörð.$ 28.60 

Vextir á banka . .76 

I sjóði á banka . 28.42 


$ 57.02 ? 57.02 

Alit útgáfumálanefndar. 

Nefndin leggur til að eftirfarandi til- 
lögur séu samþyktar: 

1. Ótgáfu Timarits Þjóðræknisfélags- 
ins verði haldið áfram með svipuðu sniði 
og verið hefir og stjórnarnefndinni sé fal- 
ið að annast um útgáfu þess. 

2. Stjórnarnefndinni sé falið, að ljúka 
við prentun á hinni merku ritgerð dr. 
Ragnar Lundborgs í ritinu næsta ár. 

3. tJtgáfu barnablaðsins “Baldursbrá” 
sé haldið áfram, telji stjórnarnefndin það 
fært. 







ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


143 


4. Þingið vottar ritstjórum nefndra 
rita og öðrum starfsmönnum við þau 
þakklæti fyrir vel unnið starf. 

A Þjóðræknisþingi 23. febr. 1937. 
Richard Beck 
B. E. Johnson 
K. Indriðason 
S. W. Melsted 
Þorst. Gíslason 
Fred Swanson 

Á. P. Jóhannsson lagði til, að álitið 
væri tekið fyrir lið fyrir lið. Tillagan 
var studd af Mrs. M. Byron og samþykt. 

Fyrsti liður var lesinn og samþyktur. 

Um annan lið urðu miklar umræður, og 
tóku þátt í þeim dr. Richard Beck, Guðm. 
Eyford, Á. P. Jóhannsson, Hjálmar Gísla- 
son, Guðm. Árnason, Sigm. Laxdal og for- 
setinn. Á. P. Jóhannsson lagði til, að lið- 
urinn væri feldur burt, og Thorst. Gíslason 
studdi. Tillagan var feld með 20 atkv. 
gegn 14. T.iilaga G. Ámasonar og H. 
Gíslasonar, að samþykkja liðinn var sam- 
þykt. 

Á. P. Jóhannsson lagið til og B. E. 
Johnson studdi ,að þriðji liður væri sam- 
þyktur, eftir að orðalagi hans hafði dá- 
lítið verið breytt. Tillagan var samþykt. 

Fjórði liður var samþyktur eftir tillögu 
Á. P. Jóhannssonar og S. Vilhjálmssonar. 

Þá gerði dr. Beck tillögu um að sam- 
þýkkja nefndarálitið í heild sinni. Tillag- 
an var studd af Margrétu Byron og sam- 
þykt. 

G. Árnason og B. E. Johnson gerðu til- 
lögu um að fresta fundi til kl. tvö. Til- 
lagan samþykt. 

Fundi slitið. 

FJÓRÐI FUNDUR 

Fjórði fundur hins átjánda ársþings 
Þjóðræknisfélags Islendinga í Vesturheimi 
var settur af forseta kl. tvö síðdegis 
þriðjudaginn 23. febr. 1937. 

Fundarbók var lesin og staðfest. 

Þá var álit fræðslumálanefndarinnar 
lagt fram og lesið af Thorl. Thorfinnssyni. 

Fræðslumál. 

Nefndin sem skipuð var til þess að at- 
huga fræðslumál Þjóðræknisfélagsins, 
leggur til: 


1. Að haldið sé áfram að stuðla að 
kenslu í íslenzkri tungu, og íslenzkum 
fræðum, á likan hátt og að imdanfömu. 

2. Að tilraun sé gerð til þess að vekja 
áhuga og umhugsun æskulýðsins í Win- 
nipeg og nærliggjandi bygðum (sem af 
íslenzkum stofni er sprottinn) á ættlandi 
sínu og ættararfi, með því að fá, ef unt 
er, hæfa unga íslenzka menn, eða meyjar, 
til að ferðast um og flytja erindi um 
þjóðernisleg efni á meðal hans og með 
litmyndum að skýra og skerpa skilning 
æsku fólks, sem fætt er í þessari álfu, á 
landi og lifnaðarhtátum þjóðarinnar. 

3. Það eð knýjandi þörf virðist vera 
rikjandi á meðal menta- og námsfólks i 
Vesturheimi að eigd kost á að nema mál 
feðra sinna og kynnast íslenzkum bók- 
mentum, betur og meira en það hefir átt 
kost á. Þá leggjum við til, að væntan- 
legri framkvæmdarnefnd sé falið að at- 
huga hvort ekki séu tök á að námsskeið sé 
stofnað undir umsjón Þjóðræknisfélagsins 
til að fullnægja þeirri þörf, og ef tiltæki- 
legt virðist, þá að sjá um að slíkt náms- 
skeið sé stofnað eins fljótt og unt er. 

4. Að þingið þakki öllum þeim, er 
stutt hafa að fræðslumálunum í Winni- 
peg og annarstaðar. 

Th. Thorfinnss'on 

J. J. Bíldfell 

Mrs. B. E. Johnson 

Guðm. Árnason lagðd til og Philip John- 
son studdi, að álitið væri tekið fyrir lið 
fyrir lið. Samþykt. 

Fyrsti liður var samþyktur samkvæmt 
tillögu frá J. B. Johnson og Thorst. 
Gíslasyni. 

Annar ligur. Á Eggertson og S. Vil- 
hjálmsson gerðu tillögu um að samþykkja 
hann. G. Árnason og B. E. Johnson bentu 
á, að réttast mundi vera, að vísa þessum 
lið til fjármálanefndar. J. J. Bíldfell gaf 
skýringar við liðinn. Thorl. Thorfinnsson 
tók einnig til máls um hann. Breytingar- 
tillaga B. E. Johnsons og Mrs. M. Byron, 
að vísa liðnum til fjármálanefndar. Sam- 
þykt. 

Þriðji liður. Tillaga J. J. Bíldfells og 
Sigm. Laxdals, að vísa þessum lið til fjár- 
málanefndar. Umræður: Á. P. Jóhanns- 
son. Tillagan samþykt. 



144 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Fjórði liður samþyktur eftir tillögu J. 
J. Bíldfells og Á. P. Jóhannssonar, á þann 
hátt, að menn risu úr sætum. 

tltbreiðslumál. 

B. E. Johnson las álit nefndarinnar í út- 
breiðslumálinu. 

Nefndarálit. 

Nefndin álítur að útbreiðslumálið sé eitt 
aðal mál Þjóðræknisfélagsins og leggur 
til: 

1. A. Að stjórnarnefndin geri gang- 
skör að þvi eða styðji að stofnun deildar 
yngra fólks í Winnipeg, þar sem leyfilegt 
sé að nota enska tungu við fundarhöld, og 
ef sú tilraun hepnast þá séu einnig sams- 
konar tilraunir gerðar út um bygðir. 

B. Nefndin leggur til að nefnd 
sú er yngra fólkið kaus í þessu máli í 
gærkvöldi sé beðin að vera milliþinganefnd 
í þessu máli. 

2. Að stjórnarnefndinni sé falið á 
hendur að hafa tal af lestrarfélögum í 
þeim bygðum og bæjum þar sem engar 
deildir eru, með það í huga að þau lestr- 
arfélög gerist deildir í aðalfélaginu. 

3. Að þar sem stjórnarnefndin álítur 
þörf eða nauðsyn til útbreiðslumála þá 
sé henni heimilað að verja fé til slíks 
eftir kringumstæðum. 

4. Að þingið votti þeim mönnum úr 
stjómarnefndinni er hafa unnið að út- 
breiðslumálum með ræðuhöldum, þakkir 
fyrir það starf og einnig íslenzku viku- 
blöðunum sem altaf vinna að útbreiðslu- 
málum meðal fslendinga. 

Thorst. J. Gíslason 
Bergthór Emil Johnson 
Björn Eðvald Olson 
Páll Guðmundsson 
Philip M. Pétursson 
Th. S. Thorsteinsson 

Tillaga J. J. Bíldfells og Thorl. Thor- 
finnssonar, að taka nefndarálitið fyrir 
lið fyrir lið samþykt. 

Fyrsti liður, A grein. Umræður: J. J. 
Biidfell. Tillaga Thorl. Thorfinnssonar og 
Philips Johnsons að samþykkja. Samþykt. 
B. grein. Tillaga S. Vilhjálmssonar, studd 
af mörgum, að samþykkja. Samþykt. 


Annar liður. Umræður: B. E. Johnson, 
Sigm. Laxdal, J. J. Bíldfell. Tillaga Á. 
Eggertssonar og Mrs. Byron að sam- 
þékkja. Samþykt 

Þriðji liður. Umræður: B. E. Johnson 
og J. J. Bíldfell. Tillaga S. Vilhjálmsson- 
ar og Ph. Johnson að samþykkja. Sam- 
þykt. 

Fjórði liður. Tillaga Á. Eggertssonar 
og Mrs. Byron að samþykkja. Samþylet 

Bókasafnsmál. 

Nefndarálitið í bókasafnsmálinu var 
lesið af Davíð Björnssyni. 

Nefndin sem skipuð var í bókasafns- 
málið leggur til: 

1. Að bókasafn Þjóðræknisfélagsins 
sé áfram undir umsjón deildarinnar 
“Frón”, þar sem hún hefir komið safninu 
í ágætt horf og fjölgað margfaldlega bók- 
um félagsins, bæði með nýjum bókakaup- 
um og heilum söfnum, sem gefin hafa 
verið til félagsins. 

2. Með því að bókasafninu hefir borist 
fleiri eintök af sömu bókinni, leggur 
nefndin til að samin verði skrá yfir þær 
bækur og þeim útbýtt til annara lestrar- 
félaga innan Þjóðræknisfélagsins, ef þau 
æskja eftir því. 

3. Nefndin álítur að heldur lítið af 
nýjum bókum bætist í safnið árlega og 
leggur þvi til að Þjóðræknisfélagið leggi 
fram dollar á móti dollar móti deildinni 
“Frón” til bókakaupa á yfirstandandi ári. 

4. Nefndin getur varla gengið svo frá 
þessari skýrslu að hún votti ekki þakklæti 
sitt til bæði stjómamefndar “Fróns” og 
bókaverði fyrir þeirra ágæta starf i þarf- 
ir bókasafnsins á síðastliðnu ári. 

Á Þjóðræknisþinginu 23. febr. 1937. 

Ó. Pétursson 
Sigurrós Vídal 
Davið Bjömsson 

Tillaga Á. Eggertsonar og G. Árna- 
sonar, að taka álitið lið fyrir lið. Samþ. 

Fyrsti liður. Tillaga A. Eggentsonar og 
B. E. Johnsons, að samþykkja. Samþykt. 

Annar liður. Umræður: Á. Eggertson 
og ól Pétursson. Liðurinn samþyktur 
samkvæmt tillögpi Ph. Johnsons og S. Vil- 
hjálmssonar með þeirri breytingu, að bætt 



ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


145 


sé inn í hann orðunum: “dnnan Þjóðræknis- 
félagsins” á eftdr orðinu “lestrarfélaga”. 

Þriðji liður. Uppástunga Á. Eggert- 
sonar, studd af Thorl. Thorfinnssyni, að 
visa liðnum til fjármálanefndarinnar. -— 
Samþykt. 

Fjórði liður. Umræður: S. Vilhjálmsson. 
G. Árnason lagði til að vísa liðnum aftur 
til nefndar. Stutt af B. Finnssyni ól. 
Pétursson, sem var einn af nefndarmönn- 
um lagði til að liðurinn væri feldur burt. 
Sá tillaga var studd af S. Vídal. Frekari 
umræður urðu um liðinn og tóku þátt í 
þeim Sigm. Laxdal og Ásm. P. Jóhannsson, 
sem skýrði frá því sem hann hefði gert 
í þessu máli. Tillaga öl. Péturssonar og 
S. Vídal samþykt. 

Fimti liður samþyktur eftir tillögu S. 
Laxdals og G. Goodmans. 

Minjasafnsmál. 

Nefndarálit var lesið af B. E. Johnson. 

Nefndin álítur að þetta sé eitt af nauð- 
synja fyrirtækjum Þjóðræknisfélagsins og 
leggur hún því til: 

1. Að umgetningar um safnið séu af 
og til birtar í íslenzku blöðunum, svo al- 
menningur hafi vitneskju um málið og 
geti því frekar safnað og sent muni í 
safnið. 

2. Að strax og stjómarnefnd félagsins 
álítur að vísir safnsins sé orðinn nægilega 
stór þá sé safninu komið fyrir á fjöl- 
listasafni Winnipeg og opnað fyrir al- 
menning. 

3. Að stjórnarnefnd félagsins sé falin 
umsjón og framkvæmdir þessa máls á 
k'omandi ári. 

Bergthór Emil Johnson 
G. G. Goodman 
Friðrik Sveinsson. 

Tillaga J. J. Bildfells og St. Jóhannsson- 
ar að nefndarálitið væri samþykt í heild 
sinni, eins og það var lesið. Tillagan 
samþykt. 

Þá hóf Arni Eggertson máls á þvi, að 
viðeigandi væri, að nafnaskráningarbók 
væri haldin yfir þingtímann, svo að bæði 
fulltrúum, félagsmönnum og gestum, sem 
stöðugt sætu á þinginu gæfist kostur á 
að rita nöfn sin í hana. Sagði hann, að 


bending til sín í þessa átt hefði komið 
frá hr. Sveini Thorvaldssyni. Forsetinn 
gat þess, að áður hefði þetta verið gert, 
en að siðurinn hefði lagst niður. Sveinn 
Thorvaldson tók til máls og hvatti til að 
þetta væri gert. G. Ámason lagði til, aö 
féhirði félagsins væri falið, að kaupa 
skrásetningabók nú þegar og hafa hana 
til taks í byrjun næsta fundar. Tillagan 
var studd af B. E. Johnson og samþykt. 

Samvinnumál. 

Dr. Richard Beck las nefndarálitið í 
samvinnumálinu. í sambandi við þetta 
nefndaráliti voru lesin bréf frá ungfrú 
Halldóm Bjamadóttur >á Islandi, -frú 
Ingibjörgu Ölafsson i Árborg, frú Kirstínu 
Ólafsson að Garðar, N. Dak., formanni 
Norræna félagsins á Islandi og Ragnari 
E. Kvaran, formanni ferðamannaskrif- 
stofu Isiands. 

Alit samvinnumálanefndar 

Samvinnumálanefnd leyfir sér, að gefa 
eftirfarandi tillögur: 

1. A. Viðvíkjandi tilmælum fröken 
Halldóru Bjarnadóttur um stuðning frá 
Þjóðræknisfélaginu til væntanlegrar ferð- 
ar hennar vestur um haf, fyrirlestrahalda 
og sýninga á íslenzkum iðnaði, leggur 
nefndin til, að Þjóðræknisfélagið greiði á 
allan hátt götu hennar, eftir megni, og 
eigi um það samvinnu við kvenfélög 
beggja íslenzku kirkjufélaganna hér, Jóns 
Sigurðssonar félagið og heimilisiðnaðar 
félag íslenzkra kvenna vestan hafs. 

B. Ennfremur leggur nefndin tU, að á 
þessu þingi séu kosnar tvær konur til að 
vinna að þessu máli fyrir hönd Þjóð- 
ræknisfélagsins í samvinnu við nefndir 
frá fyrnefndum félögum. 

C. Að tilgreind nefnd Þjóðræknisfé- 
lagsins starfi í samráði við stjómarnefnd 
þess að ráðstöfun á komu fröken Hall- 
dóru og fyrirlestraferðum hennar hér. 

2. Nefndin telur sig hlynta hugmynd- 
inni um skifti á íslenzkum og vestur-ís- 
lenzkum unglingum til sumardvalar, sem 
rædd hefir verið i fyrirliggjandi bréfum 
milli séra Jakobs Jónssonar og Guðlaugs 
Rósinkranz, formanns Norræna félagsins 



146 


TÍMAKIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


í Reykjavík. En þar sem um mikinn 
undirbúning og fjárhagslegan tilkostnað 
er að ræða, sér nefndin sér ekki fært 
annað, en að vísa máiinu til stjórnar- 
nefndar félagsins til frekari ráðstafana, et’ 
mögulegt er. 

3. Nefndin leggur til, að stjórnarnefnd 
Þjóðræknisfélagsins sé falið áframhald- 
andi starf i samvinnumálum, sem að við- 
skiftum lúta, milli Islands og Ameríku. 

4. I tilefni af beiðni ferðamanna og 
landkynningarskrifstofu Islands (Stat- 
Tourist) um aðstoð Þjóðræknisfélagsins 
við, að vekja athygli á skrifstofunni og 
umboðsmönnum hennar, leggur nefndin 
til að stjórnarnefndinni sé falið að veita 
skrifstofunni allan þann stuðning, sem 
föng eru á. 

Á Þjóðræknisþingi, 23. febr. 1937. 
Richard Beck 
Guðm. Árnason 

S. W. Melsted 
Á. P. Jóhannsson 

Tillaga G. Árnasonar að taka nefndar- 
álitið fyrir lið fyrir lið, studd af G. Good- 
man og samþykt. 

Fyrsti liður. Umræður: Mrs. Dr. S. E. 
Björnsson kvaðst enn ekki hafa haft 
tíma til þess að bera þetta mál undir 
stjórnarnefnd kvenfélagsambands hins 
sameinaða kirkjufélags, en að þær konur 
úr kvenfélögunum, sem hún hefði átt tal 
við, væru þvi allar hlyntar. Mrs. Guðrún 
H. Johnson sagðist álita ,að vel ætti við að 
Jóns Sigurðssonar félaginu væri boðið að 
vera þátttakandi í þessard fyrirhuguðu 
móttöku ungfrú Halldóru Bjarnadóttur. 
Forseti Jóns Sigurðssonar félagsins, Mrs. 
Guðrún Skaptason tjáði sig því meðmælta 
fyrir hönd félagsins, að það væri með í 
þessu. I sama streng tóku Mrs. Sophia 
Wathne, fyrir hönd heimilisiðnaðarfélags- 
ins; Mrs. Finnur Johnson, fyrir hönd sama 
félags, og Mrs. dr. ðl. Stephensen fyrir 
hönd hins lú-therska kvenfélags. 

G. ÁraasMi og S. Vilhjálmsson lögðu til 
að liðurinn væri samþyktur. Samþykt. 

Annar liður. Thorst. Gíslason og Sigm. 
Laxdal lögðu til að samþykkja. Samþykt. 

Þriðji liður. Tillaga Sigm. Laxdals og 
G. Goodmans að samþykkja. Samþykt. 


Fjórði liður. Umræður: J. J. Bíldfell, G. 
Árnason, Sigm. Laxdal, Mrs. Guðr. 
Skaptason og Sig. Melsteð. Tillaga S. 
Vilhjálmssonar og Ph. Johnsons, að sam- 
þykkja. Samþykt. 

Þá fór fram kosning tveggja kvenna í 
nefnd samkvæmt annari grein í fyrsta 
lið í nefndarálitinu, og hlutu kosningu 
Mrs. B. E. Johnson og Mrs. Guðrún Finns- 
dóttir Johnson. 

Féhirðir skýrði frá, að nafnaskráning- 
arbókin væri komin. Tillaga G. Ámasonar 
og B. E. Johnson að gefa stutt fundarhlé, 
svo að menn gætu ritað nöfn sín i bókina, 
og að svo yrði fundi frestað til kl. 10 næsta 
dag. Samþykt. 

Friðrik Sveinsson og Á. Eggertson voru 
kosnir til að hafa eftirlit með nafna- 
skránni. 

Fundi slitið. 

Frónsmót. 

Að kvöldi þess 23. var hin árlega skemti- 
samkoma deildarinnar “Frón” haldin. Var 
einkar vel til samkomunnar vandað. Að- 
gangur var seldur, en svo var mikill mann- 
fjöldinn, að tugir fólks urðu frá að hverfa. 
Aðal ræðumaður samkomunnar var Mr. 
Gunnar B. Björnsson frá Minneapolis, og 
var hin ágæta ræða hans prentuð í blöð- 
unum. Þá gaf dr. Rögnv. Pétursson fróð- 
legar og skemtilegar lýsingar eftir upp- 
thleyptu íslandskorti, er Mr. Soffanias 
Thorkelsson hafði lánað. Forseti deildar- 
innar, Ragnar H. Ragnar, hélt skörulega 
inngangsræðu, ennfremur stýrði hann þar 
karlakór og barnasöngflokk, er vakti 
mikla hrifningu. Snildarkvæði frumsamið 
flutti ritstjóri Lögbergs, E. J. Jónsson, 
og frú Sigríður Olson söng einsöngva öll- 
um til óblandinnar ánægju. Þá flutti og 
Lúðvík Kristjánsson frumsamin gaman- 
kvæði að vanda. Eftir það fóru fram 
veitingar í neðri salnum, og svo var dans- 
að langt fram á nótt. 

FIMTI FUNDUR 

Fimti fundur hins átjánda ársþings 
Þjóðræknisfélags Islendinga í Vesturheimi 
var sebtur af forseta kl. 10 árdegis mið- 
vikudaginn þann 24. febr. 



ÁTJÁNDA ÁRSÞING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


147 


Fundarbók var lesin og samþykt. 

Forsetinn mintist með nokkrum orðum 
á samkomu deildarinnar Frón. Lauk hann 
lofsorði á skemtun þá, sem þar hefði far- 
ið fram og einkum á ræðu þá, sem Gunnar 
Björnsson hafði flutt þar. Tillaga Thorl. 
Thorfinnssonar, studd af mörgum, að fé- 
lagið tjái bæði stjórnarnefnd deildarinnar 
Frón og Gunnari Björnssyni þakklæti sitt. 
Tillagan var samþykt með því að menn 
risu úr sætum. 

Þá bað Ásm. P. Jóhannsson sér hljóðs 
og talaði um starf fjármálanefndarinnar 
á þinginu. 

B. E. Johnson las tvö álit fjármálanefnd- 
ar út af nefndarálitum, sem hafði verið 
vísað til hennar; var annað í sambandi við 
álit fræðslumálanefndar, en Ihitt í sam- 
bandi við bókasafnsmálið. Umræður: J. 
J. Bíldfell, sem talaði um verksvið fjár- 
málanefndarinnar. Tillaga Thorl. Thor- 
finnssonar og G. Goodmans, að samþykkja 
tillögu fjármálanefndar viðvíkjandi skýr- 
slu fræðslumálanefndar. Samþykt. 

Alit fjárniálanefndar í fræðslumálum 

2. liður: Fjármálanefndin lítur svo á, 
að þó myndasýningar séu fræðandi, þá sé 
ekki heppilegt að leggja í kostnað við 
slikar sýningar sem stendur, fyrir yngra 
fólk, sérstaklega þar sem nú er útlit fyrir 
að f náinni tíð verði stofnaðar deildir með- 
al yngra fólks. Álítur nefndin heppilegra 
að biða árangursins af því starfi, og 
leggur þvi til að þessum lið sé vísað til 
framkvæmdarnefndar til meðferðar. 

3. liður: Við þennan lið hefir nefndin 
ekkert að athuga. 

Á. P. Jóhannsson 
B. E. Johnson 
P. M. Pétursson 

Viðvíkjandi tillögum fjármálanefndar- 
í bókasafnsmálinu lögðu þeir Á. P. Jó- 
hannsson og R. Beck til, að nefndarálitið 
væri tekið fyrir lið fyrir lið. Tillagan sam- 
þykt. 

Alit fjármálanefndar í bóltasafnsmáli 

3. liður: Fjármálanefndin álítur að 
þessi liður geti ekki komið til greina þar 
sem hann kemur í bága við samninga 
milli Fróns og aðalfélagsins, þess efnis, 


að deildin annist safnið fjárhagslega. I 
öðru lagi er það álit nefndarinnar að þar 
sem þetta er nú aðal starf deildarinnar 
utan fundarhalda þá ætti hún að geta séð 
safninu borgið. Leggur þvi nefndin til að 
þessi liður sé feldur úr álitinu. 

Hinsvegar leggur nefndin til að deildinni 
sé leyft eins 'og að undanförnu af nota sér 
það sem inn kemur fyrir sölu Tímaritsins 
á íslandi til bókakaupa. 

Á. P. Jóhannsson 
B. E. Johnson 
P. M. Pétursson 

Thorl. Thorfinnsson og P. Guðmundsson 
lögðu til að samþykkja fyrri lið nefndar- 
álitsins. Samþykt. 

Síðari liður. G. Ámason gerði fyrir- 
spurn um, hvort nokkur arður hefði verið 
af sölu ritsins á Islandi síðastliðið ár. Á. 
P. Jóhannsson svaraði því að siðasta skila- 
grein frá útsölumanni ritsins þar hefði 
komið 1935, en sér væri ekki kunnugt um, 
hvað mikið hefði selst síðan. Guðmann 
Levy og P. Guðmundsson lögðu til, að 
samþykkja liðinn. Samþykt. Nefndar- 
álitið síðan samþykt í heild sinni, sam- 
kvæmt framkominni tillögu Á. P. Jó- 
hannssonar og P. Guðmundssonar. 

Ný mál. 

Ásm. P. Jóhannsson las bréf, sem hann 
hafði ritað íslenzku ráðherrunum, við- 
víkjandi því hvort að bókasafn Þjóðrækn- 
isfélagsins gæti komist í tölu þeirra bóka- 
safna, sem fá ókeypis eintak af hverri bók, 
sem gefin er út á Isiandi. Sagði hann, að 
bréf þetta hefði átt að lesast, þegar málið 
var til umræðu, en þá hefði hann ekki 
haft það við hendina. Enginn verulegur 
árangur, sagði hann, að enn hefði orðdð 
af þessari málaleitun. 

Þá las hann og nokkur bréf, sem farið 
höfðu milli hans annars vegar og söng- 
stjóra og ritara karlakórs Reykjavíkur 
hins vegar, viðvíkjandi ráðgerðri för kórs- 
ins til Ameríku. Sagði hann, að þessi 
ráðagerð væri á byrjunarstigi og gaf 
skýringar yfir þær upplýsingar, sem hann 
hefði fengið hér fyrir hönd kórsins og 
sent til hlutaðeigenda. Dr. R. Beck sagð- 
ist hafa haft nokkur kynni af þessu máli, 
og kvað sig reiðubúinn til þess að greiða 



148 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fyrir því alt, sem i sínu valdi stæði. G. 
Arnason sagði og nokkur orð um þetta mál 
og kynni Austur- og Vestur-íslendinga 
hverra af öðrum. Thorl. Thorfinnsson 
lagði til, að þingið tjái A. P. Jóhannssyni 
þakkir fyrir það, sem hann hefir gert í 
þessu máli, og óski eftir, að sem fyrst 
geti orðið af þessari fyrirhuguðu ferð 
kórsins. Tillagan var studd af R. Beck 
og samþykt í einu hljóði. 

Thorst. Thorsteinsson las skýrslu frá 
Hockey-deild íþróttafélagsins “Fálkamir” 
(The Falcon Athletic Association), og 
Grettir Jóhannsson las bréf frá ritara fé- 
lagsins, sem var þess efnis, að félagið 
segir sig úr lögum við Þjóðræknisfélagið 
sem sambandsfélag þess. G. Arnason og 
Á. P. Jóhannsson lögðu til, að skýrslan og 
úrsögnin væru viðteknar. Samþykt. 

fþróttanefnd sú er var k-osin á þessu 
þingi álitur að Hockey-samkepnin sé mjög 
heppileg uppörfun í íþróttum fyrir ís- 
lenzkan ungdóm og álítur nauðsynlegt að 
halda þeirri samkepni áfram. 

Og þótt Winnipeg Islendingar sjái sér 
ekki fært að taka þátt í samkepninni i ár, 
þá vonast nefndin eftir því að þeir geri 
það í framtíðinni. 

Nefndin álítur að þrátt fyrir það, þá 
muni vera hægt að fá nógu marga flokka 
utanbæjar til að halda samkepninni áfram 
í vetur. 

Nefndin álítur að Þjóðræknisfélagið geti 
ekki stuðlað að öðrum leikfimis æfingum 
sökum óhjákvæmilegra peninga útláta. 

Grettir Jóhannsson 
Th. S. Thorsteinsson 
Thor Pétursson 

Millenial Hockey Trophy Fund 


1935—36 Balance . 

Rep. Trophy and Name 


$ 13.53 

plate.S 

7.00 


Printing passes . 

1.00 


Referee fees, Mr. Skinner 

6.00 


Telephone, postage, etc. 

1.50 


2 Trips to Gimli, expenses 

5.00 


Adv. in Falcon publication 
Gross receipts 2 nights at 

3.00 


Selkirk . 

47.85 


Net receipts . 


23.95 

Net balance . 

13.98 


$ 

37.48 

$ 37.48 


A. Blondal 

Th. S. Thorsteinsson 

Skýrsla Hockey-nefndar fyrir 1936 

Hockey-semkepni um bikar Þjóðræknis- 
félagsins, var háð í marz í fyrra í Selkirk. 

Sex flokkar tóku þátt í þeirri samkepni, 
fjórir frá Winnipeg, einn frá Gimli og einn 
frá Selkirk. Selkirk flokkurinn vann sig- 
ur í þeirrd samkepni. 

Þessi samkepni fór prýðilega vel fram, 
og öllum flokkum til mikils sóma. Við 
þeim sem aðstoðuðu við þessa samkepni, 
sem nefndarmenn viljum þakka öllum 
sérstaklega Mr. B. Kelly í Selkirk, Man., 
sem hefir góðfúslega aðstoðað nefndina 
s. 1. 2 ár endurgjaldslaust og einn,ig þökk- 
um vér Islendingum i Selkirk sem hjálp- 
uðu til þess að þátttakendur í samkepn- 
inni fengu frían dans og fríar veitingar 
seinna kveldið sem samkepnin fór fram. 
Bikar var afhentur sigurvegurunum. 

Th. S. Thorsteinsson 
A. Blondal 

The Icelandic National League, 
Gentlemen: 

The executive of the Falcon Athletic 
Association hereby give notice that they 
wish to resign from the membership of 
the Icelandic National League on account 
of being unable to pay the necessary mem- 
bership fee. 

Thanking you, 

Falcon Athletic Association, 

Geir Thorgeirson, secretary 

G. Árnason og Dr. Beck lögðu til að 
þriggja m&nna milliþinganefnd væri kosin 
til þess að hafa eftirlit, ef með þyrfti, með 
Hockey-samkepni um bikar Þjóðræknis- 
félagsins. Tillagan samþykt. 1 nefndina 
voru kosnir: Grettir Jóhannsson, Thorst. 
Thorsteinsson og B. Edwin Olson. 

G. Árnason skilaði kveðjum frá tveimur 
félagsmönnum, sem ekki gátu sótt þingið 
í þetta sinn, þeim Andrési J. Skagfeld á 
Oak Point og Jónasi K. Jónassyni að Vog- 
ar. Guðm. Levy lagði til, að þingið veitti 
kveðjum þessum mót.töku og að þær væru 
bókfærðar,. Tillagan var studd af Ph. 
Johnson og samþykt. 

Á Eggertson vakti athygli á því, að eins 
•og að undanförnu mundi verða beðið um 









ÁTJÁNDA ÁRÞSING ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGSINS 


149 


samskot í rithöfundasjóð, og mæltist hann 
til þess, að þeir, sem nú væru hér stadd- 
ir, og vildu í sjóðinn leggja gæfu sig fram 
við einhvern nefndarmanna. 

Samþykt var að fresta fundi til kl. 
1 og 45 mín. 

Fundi slitið. 

SJÖTTI FUNDUR 

Sjötti fundur hins átjánda ársþings 
Þjóðræknisfélags Islendinga í Vesturheimi 
var settur kl. 1.45 mín. miðvikudaginn 24. 
febr. 

Fundarbók var lesin og staðfest. 
Forseti gat þess, að samkvæmt lög- 
um félagsins ættu embættismanna kosn- 
ingar nú að fara fram, nema að önnur 
störf, sem ganga þyrftu fyrir, væru fyrir 
hendi. 

Miss Sigurrós Vídal lagði til, að gengið 
væri strax til kosninga. Tillagan var 
studd af P. Guðmundssyni og samþykt. 

Forseti las upp lista þann, sem lagður 
hafði verið fram af útnefningarnefnd. 

Tillaga útnefningarnefndar Þjóðræknis- 
félagsins fyrir embættismenn á komandi 
ári: 

Forseti: Dr. R. Pétursson 
Vara-forseti: Dr. R. Beck 
Ritari: Gísli Johnson 
Vara-ritari: B. E. Johns’on 
Gjaldkeri: Árni Eggertson 
Vara-gjaldkeri: Á. P. Jóhannsson 
Fjármálaritari: Guðmann Levy 
Vara-fjármálaritari: B. E. Olson 
Skjalavörður: S. W. Melsted. 

Winnipeg 23. febr. 1937. 

írtnefningarnefndin. 

Á. P. Jóhannsson gat þess, að þó að út- 
nefningarnefndin nefndi mann í hvert em- 
bætti, væri hverjum og einum heimiit að 
útnefna hverja aðra sem hann vildi. Um 
þetta urðu nokkrar umræður. J. J. Bíld- 
fell tjáði sig á móti þvi að útnefninga- 
nefnd nefndi í embættin, og kvað þá, sem 
útnefndir kynnu að verða af öðrum, naum- 
ast hafa jöfn tækifæri á að komast í 
embætti. 

Var þá gengið til kosninga og voru eft- 
irfylgjandi menn kosnir samkvæmt til- 
lögum útnefningarnefndar. Ritari lýsti 
kjöri jafnóðum og kosið var. 


Forseti: Dr. Rögnv. Pétursson, endurk. 
Vara-forseti: Dr. Richard Beck, endurk. 
Ritari: Gísli Jónsson, endurk. 
Vara-ritari: B. E. Johnson, endurk. 
Gjaldkeri: Á. Eggertson, endurk. 
Vara-gjaldkeri: Ásm. P. Jóhannsson 
Fjármálaritari: Guðmann Levy, endurk. 
Vara-fjármálaritari: B. E. Olson 
Skjalavörður: Sig. Melsteð, endurk. 

Annar endurskoðandi reikninga til 
tveggja ára var kosinn Grettir Jóhanns- 
son. tttnefningarnefnd til næsta árs var 
kosin, og hlutu þessir kosningu: Gunnbj. 
Stefánsson, J. W. Jóhannsson og Ragnar 
H. Ragnar. 

Forseti gat fráfarandi embættismanna, 
séra Philips M. Péturssonar og J. W. Jó- 
hannssonar, og lauk lofs’orði á starf 
þeirra í stjórnarnefnd félagsins á liðnu 
ári. Tillaga Dr. Becks og Ph. Johnsons 
að þeim væri greitt þakklætisatkvæði fyr- 
ir störf þeirra í þágu félagsins. Sam- 
þykt með því að menn risu úr sætum. 

Forseti gat þess, að séra Sigurður 
ölafsson hefði mál að flytja fyrir þing- 
inu, og bauð honum að taka til máls. Séra 
Sigurður sagði, að sér hefði komið til 
hugar, að hreyfa því, hvort félagið vildi 
ekki gangast fyrir því að safnað yrði 
meðal Vestur-Islendinga sögnum, sem 
bygðar væru á reynslu þeirra, bæði sál- 
rænni og annari, og skýrðu frá atburðum- 
sem gerst hefðu bæði á Islandi og hér 
vestan hafs. Benti hann á kapp það, sem 
nú væri lagt á söfnun þjóðsagna og sagna 
af óvenjulegum atburðum heima á ætt- 
jörðinni. Sagði, að margt merkilegt af 
því tæi lifði eflaust í minni ýmsra Is- 
lendinga hér. 

Forsetinn mælti nokkur orð með hug- 
myndinni. Dr. Beck sagðist vilja ljá þessu 
eindregið fylgi sitt: Ámi Eggertson 
sagði að í reynslu Islendinga hér frá fyrri 
árum væru fjölda mörg atvik, sem þess 
væru verð, að geymast í sögnum. For- 
setinn mintist á minningar Jóns Jónsson- 
ar, sem birzt hefðu í ársriti félagsins bæði 
i fyrra og í ár, og taldi þær spor í áttina. 
Jón J. Bíldfell talaði og um þetta mál og 
mintist um leið á samkomu deildarinnar 
Frón, og lauk miklu lofsorði á starf 
Ragnars H. Ragnars í sambandi við hana. 



150 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


G. Amason lagði til, að þriggja manna 
nefnd væri kosin til þess að hafa mál það, 
sem séra Sig. Ólafsson hefði hafið umræð- 
ur um, með höndum til næsta þings. Til- 
lagan var studd af Ph. Johns’on og sam- 
þykt. 1 nefndina voru kosnir: Sig. ólafs- 
son, G. Árnason og J. J. Bíldfell. 

G. Árnas'on talaði nokkur orð um rit- 
höfundasjóðinn og hvatti menn til þess að 
leggja eitthvað af mörkum í hann. 

Nikulás Ottenson gerði fyrirspumir um 
“Ingólfssjóðinn” og “Selskinnu”. Forseti 
svaraði spurningum hans á þá leið, að 
fyrra atriðið hefði verið leitt til lykta á 
þingi fyrir fimm árum, og að umræður um 
það yrðu ekki leyfðar; en frá hinu síðara 
hefði verið skýrt fyrir tveimur árum, og 
væri engu þar hægt við að bæta nú. 

Ásm. P. Jóhannsson talaði um auglýs- 
ingarnar í ársriti félagsins; hvatti hann 
meðlimi tli þess, áð láta þess getið að 
þeir hefðu lesið auglýsingu í ritinu, er 
þeir ættu viðskifti við einhvern þann, 
sem auglýsir þar. J. J. Bíldfell og Á. 
Eggertson töluðu líka nokkur orð um 
þetta mál. Var getið nafna allmargra 
þeirra, sem lengi hafa auglýst í ritinu, og 
sömuleiðis ýmsra þeirra vandkvæða, sem 
eru á auglýsingasöfnun í rit af þessu tæi. 

Þar sem ekki lá fleira fyrir fundinum, 
lagði B. E. Johnson til og Margrét Byron 
studdi ,að fresta fundi til kl. 8.15. Sam- 
þykt. 

Fundi slitdð. 

SJÖUNDI FUNDUR 

Sjöundi fundur var settur af forseta kl. 
8.20 miðvikudagskvöld þann 24. febr. 

Forseti gat þess, að ræðuhöld og aðrar 
skemtanir færu fram áður en þinginu 
yrði slitið. Kallaði hann þar næst á séra 
Egil Fáfnis, sem flutti ágætt erindi um 
félagslega samvinnu meðal Vestur-Islend- 
kiga. Að því loknu lék master Allan 
Halldórsson á píanó. Mr. Tryggvi Oleson 
flutti fróðlegan og skemtilegan fyrirlestur 
um Sverri konung, og karlakórinn söng 
fjögur lög undir stjóm Ragnars H. Ragn- 
ars. Urðu þeir að endurtaka lögin, og var 
fögnuður áheyrenda yfir söngnum mjög 
mikill. G. Árnason las tvö erindi í ljóðum 
eftir Jónas K. Jónasson, sem hann hafði 


sent. Mr. Soffanias Thorkellsson lét draga 
um rúmábreiðu forkunnar fagra, sem Mrs. 
Ingibjörg Goodmundsson hafði búið til og 
gefið deildinni Frón. Lýsti hann þvi yfir, 
að allur ágóði af sölu miðanna, rúmir 
áttatíu dollarar, yrði notaður til þess að 
kaupa íslenzkar bækur fyrir bókasafn 
deildarinnar. Dr. Beck flutti kveðju 
frá Islendingafélaginu “Vísi” í Chicago og 
frá forseta ríkisháskólans í Grand Forks, 
N. D. Forseti gat þess, að annar íslenzki 
fáninn ,sem salurinn hefði verið skreyttur 
með meðan á þinginu stóð, væri gjöf til 
Þjóðræknisfélagsins frá aldraðri, íslenzkri 
konu; hafi henni verið sendur fáninn að 
gjöf frá Islandi. 

Þá nefndi forsetinn ritara félagsins, 
Gísla Jónsson, til þess að bera fram til- 
lögu stjómarnefndarinnar um heiðurs- 
félaga, nefndi ritarinn eftirfylgjandi konu 
og menn, sem þá, er stjórnamefndin Ihefði 
í þetta sinn komið sér saman um að 
heiðra: frú Jakobínu Johnson, skáldkonu í 
Seattle ,Wash.; hr. Guttorm J. Guttorms- 
son, skáld í Riverton, Man.; og Þorstein 
Þorsteinsson, skáld í Reykjavík á Islandi. 
Dr. Beck mælti nokkur orð með tillögunni 
og var hún samþykt með því að allir við- 
staddir risu úr sætum. 

T.horl. Thorfinnsson mælti nokkmm 
þakkarorðum fyrir hönd þeirra, sem þing- 
ið höfðu sótt frá Norður-Dakota, fyrir 
rausnarlegar viðtökur; sömuleiðis Guð- 
mundur Goodman frá Wynyard, sem þakk- 
aði fyrir viðtökur og samvinnu. 

Þá gat forseti þess, að utanbæjar-gest- 
um og fulltrúum væri, eins og venjulega, 
boðið til kaffidrykkju þetta síðasta þing- 
kvöld í neðri sal hússins; sagði hann, að 
söngflokkurinn ihefði góðfúslega lofað, að 
syngja þar aftur nokkur lög. 

Á. Eggertson og Ph. Johnson lögðu 
til, að stjóraarnefndinni væri veitt leyfi 
til þess, að samþykkja síðasta fundargem- 
ing, eftir að hann væri fullgerður. Til- 
lagan var samþykt. 

Mælti þá forsetinn blessunarorðin og 
lýsti þinginu slitið. 

Rögnv. Pétursson, forseti 

Gísli Jónsson, ritari 



AUGLÝSINGAR 


17 


Bls. 

Allan, Killam & MacKay, Ltd. 25 

Arborg Garage, bílstöt), Arborg, Man. 26 

Arctic Ice Co., Ltd., The, Winnipeg .... 23 

Ashdown Hardware Co., Ltd., J. H. 44 

Bardal, A. S., útfararstofa, Wpg. 40 

Bergmann, A, matv.bútS, Wynyard . 27 

Bergman H. A., K. C., lögfrætSingur 

Winnipeg, Man... 30 

Bergvinson Bros., vitSarsalar, Wpg. 26 

Bíldfell, Dr. J. A., læknir, Wynyard .... 31 

Black, Dr. Robt., læknir, Winnipeg .... 29 

Blöndal, Dr. A., læknir, Winnipeg . 31 

Bókasafn I>jót5ræknisfélagsins, Wpg. 18 

Bowyer-Boag Ltd., Winnipeg . 23 

Brandson, Dr. B. J., læknir, Winnipeg 31 
Breiddal, John G., umbo^ssalar, 

Foam Lake, Sask. 27 

Brewery Products Ltd., Winnipeg . 45 

Bridgman’s Hardware Ltd., Winnipeg.... 13 
Brown & Rutherford, timbursalar, Wpg. 21 

Campbell Bros. & Wilson Ltd. Wpg. 3 

Canada Pai/it Co. Ltd., Winnipeg . 19 

Canadian Pacific Steamships, .... á kápu 3 

Canadian Pool Agencies, Winnipeg . 13 

Canadian Stamp Co., Winnipeg . 28 

Capital Coal Co., Ltd., kolasalar, Wpg. 33 
Chant, Dr. R. H. tannl. Foam Lake .... 29 

City Dairy Ltd., mjólkursalar, Wpg. 5 

City Hydro, þjóókerfiti, Winnipeg . 2 

City Lumber & Fuel Yards Ltd., Wpg. 26 

Como Hotel, gistihús, Gimll, Mán. 20 

Consolidated plate Glass Co. of Can. 

Ltd., Winnipeg, Man.-. 9 

Crescent Creamery Co. Ltd., mjólkur- 

salar, Winnipeg, Man. 23 

DeLaval Co., Ltd., Winnipeg, Man. 25 

Dick Foot Treatments, Winnipeg . 28 

Dominion Motors Ltd., Winnipeg 22 

Drewrys Ltd., ölsalar, Winnipeg . 39 

Easton, Dr. W. J. læknir, Winnipeg 29 
Eaton Co., Ltd., The T., Winnipeg 16 

Eggertson, A. G., lögfr. Wynyard . 30 

Eiríksson, E. G., lyfsali, Cavalier, N.D. 28 
Elsey, Dr. J. Gordon. tannl. Winnipeg 29 
Empire Sash & Door Co. Ltd.. Winnipeg 43 
Empire Wall Papers Ltd.. Winnipeg .... 33 

Enerson, P. O., bílsalar, Wynyard. Sask. 27 
Eye Service Centre, Winnipeg, Man. 20 

Félagatal I>jótSræknisfélagsins . 3 og 22 

Feldsted, E., jeweller, Winnipeg . 13 

Fyfes Drug Store, apótek, Foam Lake 28 

Garland, John, Red & White butS, Leslie 27 

Gen. Sash, Door & Cab. Mfg. Co. Ltd. 9 

Great-West Life Assur. Co., The, Wpg. 11 

Hagborg Fuel Co., eldivitSarsalar, Wpg. 9 
Haldórson, Haldór. fasteignasali, Wpg. 30 

Halldórsson, Dr. M. B. læknir, Wpg. 31 

Heimskringía, vikublatS, Wpg. - 18 

Hillhouse, Thos., barrister, Selkirk . 30 

Hotel Arborg, gistihús, Árborg, Man. 23 

Houston, Drs. C. S. & S. C., Yorkton .... 29 

Hudson’s Bay Co., verzlunarbútS, Wpg. 15 

Ingimundson, Dr. A. B. tannl. Gimli .... 29 

I. O. G. T. samkomuhús, Winnipeg .... 24 

ísl. vátrygginga umbotSsmenn, Wpg. 20 

Jackson & Sons Ltd., Thos., kolasalar 25 
Jóhannesson, Dr. Sig. Júl. læknir, Wpg. 31 

Johnson, Dr. A. V., tannl. Wpg, . 29 

Johnson, Dr. E., læknir, Selkirk, Man 31 

Jubliee Coal Co. Ltd., kolasalar, Wpg 36 

King’s Stone Ginger Beer, Winnipeg. .. 28 

Kummen-Shipman Electric Ltd., Wpg. 27 
Lake of the Woods Milling Co. Ltd. .... 35 

Lakeside Trading Co., kaupmenn, Gimli 20 



Bls. 


Liggett’s Drug Store, apótek, Wpg. 28 

Lindal, W. J., K.C., lögfr., Winnipeg . .. 30 

Loptson, H., matvörubútS, Foam Lake 27 
Lögberg, vikublatS, Winnipeg, Man 18 

MacDonald Shoe Store, skóbút5, Wpg— 37 

Magnússon, G. W., nuddlæknir, Wpg. 28 

Manitoba Bridge & Iron Works, Wpg. 1 

Manitoba Telephone System, Winnipeg 21 

Marlborough Hotel, The, Winnipeg . 20 

Marshall-Wells Co. Ltd., Winnipeg . 44 

McCurdy Supply Co., Ltd., Wpg. 41 

McCharles, Isabel, blómasali, Wpg. 13 

McLenaghen, James, K.C., lögfr. Selkirk 30 
McRae, J. J. M., plumber, Winnipeg .... 20 

Millers Shows, leikhús, Wynyard . 24 

Modern Dairies Ltd., mjólkursalar, Wpg 32 
Mundy’s Barber Shop, snyrtingarstofa. .. 27 

Murray & Co., Alexander, Winnipeg .... 43 


National Floor Surfacing Co., Wpg. 13 

Norris & Sons Ltd., J., klætSskerar, Wpg 13 
Nothstein Ltd., R. A., Winnipeg . 24 

Olson, Dr. B. H., læknir, Winnipeg . 31 

ónefndur vinur I>jótSræknisfél., Wpg. 22 

Perth Dye Works Ltd., þvottahús, Wpg. 24 

Petersen’s Meat Market, Wynyard . 27 

Pétursson, Hannes, fasteignasali, Wpg. 30 
Pétursson Hardware Co., B., Winnipeg 19 
Pétursson, ólafur, fasteignasali, Wpg. 

Prairie Cities Oil Co., Ltd., Wpg. 46 

Province of Manitoba, Winnipeg, á kápu 2 
Province of Saskatchewan, Regina . 42 


Ramsay, Robert S., Winnipeg, Man. 5 

Rettie, Robert, PlunUier, Winnipeg . 26 

Riess & Co., Charles, Winnipeg, Man. 22 

Riverton Hotel, gistihús, Riverton, Man. 23 

Roberts & Whyte Ltd., apótek, Wpg. 28 

Robin Hood Flour Mills Ltd., á kápu * 

Rose Theatre, hreyfimyndahús, Wpg. 7 

Ross, Dr. D. G., læknir. Selkirk . 31 

Rovatzos, Mrs. S. J., blómsali, Wpg. 24 

Royal Bank of Canada, The, Wpg. 4 

Sargent Pharmacy, apótek, Winnipeg 28 

Saskatchewan Wheat Pool, Regina . 10 

Selkirk Hardware, The, Selkirk, Man. 27 

Shaw, Dr. F. W., Gimli, Man. 29 

Sigurdsson, Thorvaldson Ltd., Riverton 38 

Simkins Transfer & Fuel Co., Wpg. 34 

Simpson & Co., Bailiffs, Winnipeg f 

Sinclair’s Tea Room, Selkirk, Man. 24 

Stefánsson, Björn, lÖgfr., Winnipeg .... 30 

Success Business College, Winnipeg .... 14 

Thorkelsson Ltd., manufacturers, Wpg. 12 
Thorlaksson, Dr. P. H. T., læknir, Wpg. 31 

Thorvaldson, G. S., lögfr. Winnipeg . 30 

Tweed, Drs. H. R. & H. W., tannl. Wpg. 29 
United Grain Growers Ltd., Winnipeg 34 

Vulcan Iron Works Ltd., Winnipeg . 6 

Wáshing Machine Service Co., Wpg. 22 

Washington, Dr. E. J., læknir, Wpg. 31 

Watson’s Tire Service, Winnipeg . 9 

West End Food Market, matsalar, Wpg. 20 

Western Paint Co. Ltd., The, Wpg. 8 

Western Review, vikublatS, Foam Lake 30 
Whitaker, Dr. G. W., tannl., Selkirk 29 
Whitey’s Service Station, bílstölS, Wpg. 26 
Winnipeg Casket Co. Ltd., Winnipeg 9 

Winnipeg Electric Co., Winnipeg . 35 

Winnipeg Insurance Agency Ltd., Wpg. 37 
Winnipeg Lock & Key Co., Winnipeg .... 26 

Winnipeg Paint & Glass Co. Ltd., Wpg. 33 
Winnipeg Supply & Fuel Co. Ltd., Wpg. 32 
Wynyard Advance, vikublatS, Wynyard 30 

Wynyard Hotel, Wynyard, Sask. .. 27 

Wynyard Pharmacy, apótek, Wynyard 28 
í>jót5ræknisfél. ísl í Vesturheimi, Wpg. 1 



























































18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISF'ÉLAGS ÍSLENDINGA 


Allir þjóðernislega sinnaðir ís- 
lendingar ættu að kaupa ís- 
len/.ku blöðin og borga þau 
skilvíslega. Ef þau hætta að 
koma út deyr allur íslenzkur 
félagsskapur vor á meðal. 


KAUPIÐ “LÖGBERG” 
$:i.OO um árið 


The Columbia Press Ltd. 

695 Sargent Ave., Winnipeg 


Bókasafn Þjóðræknisfélagsins 

fslendingar, þér, sem eigið safn af íslenzkum eða 
skandinaviskum bókum, er þér annaðhvort eigi hafið lengur 
not af eða þér viljið koma fyrir á þeim stað, sem þær geta 
komið að notum, munið eftir bókasafni Þjóðræknisfélagsins. 
Safnið tekur með þökkum á móti öllum bókagjöfum stórum 
eða smáum. Lestrarfélög, sem einhverra orsaka vegna eru 
að leggjast niður gætu á engan hátt betur ráðstafað bóka- 
söfnum sínum en gefa þau til Þjóðræknisfélagsins. Bækurn- 
ar verða varðveittar frá glötun og þeim ráðstafað, á þann 
hátt, sem þær geta komið að sem beztum notum, léðar 
háskólasöfnum, og þeim, sem eru að leggja fyrir sig að nema 
mál og sögu þjóðar vorrar eða hafðar á þeim stað þar sem 
öllum veitist frjáls aðgangur að þeim. 

Þeir sem kynnu að vilja styrkja félagið á þenna hátt, 
eru beðnir að skrifa félagsstjórninni eða féhirði félagsins. 

A. Eggertson, 

766 Victor St., Winnipeg 


Islendingar! 

Réttið við hag ísl. blaðanna. 
Kaupið þau. Lesið þau. 
Standið í skilum við þau. 

Þau eru eini sambandsliðurinn 
á milli yðar hér á dreifingunni. 
Stærsta þjóðræknismál vort 
nú er að sjá um að vér verðum 
eigi án íslenzkra blaða. 

Kaupið, lesið og borgið 
HEIMSKRINGLU 

Elzta íslenzka fréttablaðið 
í Vesturheimi 
Skrifið og sendið áskriftar- 
gjöld yðar til: 

The Viking Press Ltd. 

853 Sargent Ave., Winnipeg 









AUGLÝSINGAR 


19 


The Canada Paint Co. Ltd. 

Winnipeg og Montreal 

Viljum benda á að vér framleiðum þau beztu málningarefni 
sem fáanleg eru til að prýða með húsakvnni 
og allar byggingar. 


SANITONE er eflaust )?að allra bezta mál, sem tilbúið er 
fyrir plastraða veggi og hefir mjög fagrar litblandanir. 

ELEPHANT BLÝHVfTA—Hin bezta sem til er búin. 
EXCELSIOR PASTE fyrir inni og úti mál er betra en flest. 

Canada Paint—House Paint 
Sanitone Flat Wall Paint 
Luxor Enamel (Quick Drying) 

Rogers 1-Hour Enamel 
Sun Varnish Stain 
Sun Floor Varnish 
Alba Gloss English Enamel, Etc. 

Luxor Clear and Luxor Supreme 

er það fullkomnasta ENAMEL og GLJÁMÁL 
sem enn hefir fundist. 


Umboðsmenn vorir í Winnipeg eru 

B. PETURSSON HARDWARE Co. 

SÍMI 86 755 706 SIMCOE ST. 

Electrical Contractors and Dealers in Electric 
Appliances, Crockery, Household Goods< 

Builders’ Hardware and Glass 





20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 





















AUGLÝSINGAR 


21 


Hvert heimili 
ætti að hafa 
síma 

TALSlMINN 

-Daga og nætur er hann ávalt til staðins. 

Hann þjónar yður dyggilega, stöðuglega og alúðlega. 

Manitoba 

Telephone 

System 


BROWN & RUTHERFORD 

LIMITED 

ESTABLISHED 1872 


Hin bezt þekta timbur verzlun og 
verksmiðja í Vesturlandinu 


PHONE 57111 


WINNIPEG, MAN. 







22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Prize, Utali 

Miss Hose Davidson 

Red Wing, Minn. 

M. A. Thorfinnsson 

Koss, Minn 
Grímur ölafss’on 

Rugby, N. Dak 
Hon. Guðm. Grimsson 

Sacramento, Calif. 

E. M. Thorsteinsson 

Salt Lake City, Utah 
Próf. Loptur Bjarnason 

Spanish Fork, Utah 

Mrs. T. M. Jameson 
Miss Ellen Jameson 

Tacoma, Wash. 

E. S. Guðmundsson 
Dr. John A. Johnson, M.D. 

Twenty Nine Palms, Cai. 
Jóhannes Sveinsson 


Toppenish, Wash. 

I. Benedictson 

Upham, N. Dak. 

Mrs. George Freeman 
Bergþóra Einarsson 

Seattle, Wash. 

B. J. Einarsson 

Wahpeton, N. Dak. 
Hjalti B. Thorfinnsson 

Grafton, N. D. 

Mrs. S. Eastman 

Eriksdale, Man. 

Kristján Halldórsson 
ölafur Hallsson 

Lundar, Man. 

Vigfús Guttormsson 

4. DEILDIR 
A—“Brúin,” Selkirk, Man. 
Jón Anderson 


Miss Dóra Benson 
Kristján Bessason 
Þórður Bjarnason 
Bjarni Dalman 
Norman Dalman 
Sveinbjörn Dalman 
Mrs. Asta Eiríksson 
Grímur G. Eyman 
Guðjón Friðriksson 
Mrs. D. B. Goodbrandson 
Kristinn Goodman 
Mrs. Sigríður Goodman 
Runólfur Halldórsson 
Jón J. Henry 
Mrs. Ingveldur J. Henry 
E. J. Hinriksson 
Sigurður Indriðas'on 
Mrs. Guðrún ísfeld 
Miss Halldóra Jóhannesson 
Olgeir Jóhannesson 
Gestur Jóhannsson 
G. F. Jóhannsson 
Ingi C. Jóhannsson 
Mrs. Guðlaug Johnson 
Magnús Johnson 
Mrs. Margrét Johnson 


g ". 3 

Þessi auglýsing er keypt af verzlunarfélagi 
í Winnipeg, er styrkja vill Þjóðræknisfélagið 
— og votta því virðingu sína og vináttu. 



Áður en þér ráðið við yður að kaupa bifreið, á hvaða verði 
sem er, þá látið ekki bregðast, að sjá og reyna nýju Ford V-8 
bifreiðina fyrir árið 1938. 

DOMINION MOTORS LIMITED 

WINNIPEG, MAN. 


ER ÞVOTTAVÉLIN 1 ÖLAGI ? 

Vér skulum gera við hana ódýrt. 
Vér seljum aukasitykki í mótora, 
þvottavélar og þvottavindur 

Washing Machine Service 

COMPANY 

(eftirmenn Speedo Supply Co.) 
371 Hargrave St. Sími 21 994 


Chas. Reiss & Company 

Expert Fumigators and Vermin 
Exterminators 

Contractors to Manitoba Govt. 

376 COLONY ST., Winnipeg 
PHONE 33 529 
Established 1907 














AUGLÝSINGAR 


23 


Það er elns og að koma heim til sín að gista í 

HOTEL ARBORG 

Viðurgemingur allur sá fullkomnasti sem fáanlegur er á gistihúsi í sveit. 
Viðmót hlýtt og laðandi. Gistið á Hótel Árborg þegar þér eruð nætur- 
sakir í Norður Nýja-lslandi. Annar gististaður verður ekki kærari. 
SÆUNN ANDERSON, Eigandi 


Gistið á Riverton Hotel 

Opið alla tíma. Aðhlynning hin bezta. Nú undir nýrri stjóm. 

Vér látum fara vel um gesti vora. 

W. Kiedyk, ráðsmaður RIVERTON. Manitoba 


Thc Arctic lce Co. Ltd. 

Til staðsins síðan 1882 

EFTIR HREINUM ÍS OG 
HREINUM KOLUM 

Símið 42 321 

THE ARCTIC ICE CO. LTD. 

Winnipeg, Man. 


BOWYER-BOAG LTD. 

PLUMBING — HEATING — YENTILATING 

Autorrvatic Sprinkler Equipment —Air Conditioning 

Phone 86 798 

45 OLIVIA STREET WINNIPEG, MAN. 


CRESCENT CREAMERY 

COMPxANY LIMITED 

Hafa verzlað með fyrsta flokks mjólkur vörur í meir en 32 ár. 


MJÓLK - RJÓMA - SMJÖR - ÍS-RJÓMA 
Símið 27 101 












24 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Mrs. Sigurbjörg Johnson 
Mrs. Valgerður Johnson 
Mrs. Vigdis Johnson 
Hinrik Jónsson 
Klemens Jónasson 
Einar Magnússon 
Páll Magnússon 
Mrs. Rakel Maxon 
Miss Ceeelia Mýrdal 
Mrs. Ingibjörg Oddson 
Jón Ólafsson 
Mrs. Kristín J. Ólafsson 
Ólafur ólafsson 
Mrs. Ingibjörg Pálsson 
Kristján Pálsson 
Miss Pauline Pálsson 
Jóhann Pétursson 
Jón Th. Reykjalín 
Jóhann Sigfússon 
Ámi Sigurðsson 
Jón Sigurðsson 
Mrs. Stefanía Sigurðsson 
Miss Elin Guðrun G. 

Sigurðsson 
Jón O. S. Sigurðsson 
Sr. B. Theo. Sigurðsson 


Sveinn Skaftfeld 
Bjami Skagfjörð 
Mrs. Jafeta Skagfjörð 
Þorleifur Skagfjörð 
Jón Skardal 
S. G. Stefánsson 
Mrs. Helgi Sturlaugsson 
Ágúst Sæmundsson 
Oddur Swanson 
Ingibjörg Thórdason 
Theódór Tihórdarson 
Bjarni Thorsteinsson 
Mrs. Björg Thorsteinsson 
Th. S. Thorsteinsson 
Walter Walterson, Sr. 

B—“Fjallkonan 

Wynyard, Sask. 

S. S. Anderson 
Þórður Árnason 
B. Arngrimsson 
J. Arngrímss’on 
Thor Ásgeirsson 
H. J. Austfjörð 


Dr. Kristján Austman, 

S. Austman 
Hallgrímur Axdal 
Vigfús Baldvinsson 
H. J. Bardal 
Þórhallur Bardal 
Mrs. Þ. Bardal 
Mrs. Guðrún E. Bjömsson 
Sigga Bjömsson 
Manni Dalman 
Árni G. Eggertsson 
Guðmundur Egilsson 
Jens Elíasson 
Kristinn Eyjólfsson 
Mrs. Matth. Friðriksson 
Th. Gauti 
Mrs. Th. Gauti 
Gísli Gilles 
Jósep Gilles 
Gunnluagur Gislason 
Mrs. Halldóra Gíslason 
Gunnlaugur Gíslason 
Valdimar Gíslason 
Guðmundur Goodman 
C. H. Grímsson 
H. Guðjónsson 


SINCLAIR’S TEA ROOM 


MRS. S. J. ROVATZOS 

ROVATZOS BLÓMABtJÐIN 

Með virðingu og þökk til 
Islenzkra viðskifavina vorra 


Ný blóm daglega 

Áður hjá Robinson & Co. fyrir 
blómasöludeildinni 

SELKIRK MANITOBA 


253 NOTRE DAME AVE. 

(Móti Grace kirkjunni) Winnlpeg 





Sendið okkur það sem þarf að þur- 

MILLER’S SHOWS 


hreinsa. Oss þykir vænt um það. 

Hermannaleikhúsið 



WYNYARD, SASK. 



Naicom—Kelvdngton—Foam Lake 

Ágætar myndir, valin skemtiskrá 


ITITlU 

CLEANERS-DYERS-FURRIERS 



1.0. G, T, HALL 


R. A. Nothstein Limited 

635 SARGENT AVE. 


GRÆNMETIS UMBOÐSSALAR 

Dans- og fundarsalir nýlega 
endurbættir 


3 Imperial Bank Building 

Main og Bannatyne 

Útlánsmaður: Ásbjöm Eggertson 

615 Toronto St. Sími 86 828 


Winnipeg Manitoba 









AUGLÝSINGAR 


25 


<S» 


Sv> 


^CHSON 4 sofc 


370 COLONY ST. 


Sími 37021 


Vagnfyllir af ánægju 


<6 


Kol - Kók - Briquettes 

Eldiviður 

BIRKI - TAMARAC - PINE - POPLAR - BÖK 
Allskonar bygginga efni. 

Það er vort að sjá um þér séuð gjörð ánægð 


DK 


Nafn þetta á skilvindu eða mjólkurvél stimplar hvorutveggju sem 
heimsins beztu vélar af sinni gerð. Upphaflega verðið á DE LAVAL er 
eitthvað hærra, en gæði og fullkomleiki vélarinnar verður í minnum 
haft löngu eftir að verðmunurinn er gleymdur, og að eiga DE LAVAL 
skapar ánægju og metnað. 

The De Laval Company Ltd. 


PETERBORO — MONTREAL — WINNIPEG 


VANCOUVER 


Finnið oss að máli áður en þér kaupið bílinn. Bílkaupalán 
eftir vorum skilmálum spara yður peninga. 

Allan, Killam <$ McKay Ltd. 


364 MAIN ST. 


SÍMI 95 221 


Stofnað 1893 








26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Finnbogi Guðmundsson 

G. F. Guðmundsson 
Gunnar Guðmundsson 
Steindór Gunnlaugsson 
Þórður Gunnarsson 
Ástvaldur Hall 

Mrs. Ástvaldur Hall 
ölafur Hall 
J. T. Hannesson 
Andrés Helgason 

H. Hóseasson 
Magnús Ingimarsson 
Mrs. Albína Jónsson 
Mrs. Hósa Jóhannesson 
Gunnar Jóhannsson 
Jón Jóhannsson 
Halldór Johnson 

Mrs. Jakobina Johnson 
O. T. Jwhnson 
Sigurður Johnson 
Valdimar Johnson 
Jónas Jónasson 
Magnús Jónasson 
Séra Jakob Jónsson 
Jónas Jónsson 
Grímur Laxdal 


Th. Laxdal 

Mrs. Ingibjörg Lindal 
Ingi Magnússon 
Mrs. Jóhanna Melsted 
Fríða Pálsson 
M. J. Skaffel 
Árni Sigurðsson 
Jóhannes Stefánsson 
Mrs. Helga Westdal 

C—“Frón” 

Winnipeg, Man. 

Stefán Abraham.sson 
Mrs. V. Anderson 
Jón Ásgeirsson 
Mrs. Oddný Ásgeirsson 
Mrs. Salome Backman 
Gunnar Baldvinsson 
Arinbjörn S. Bardal 
Jóh. Beck 

Mrs. Vigfúsína Beck 
S. Benjamínsson 
Rafnkell Bergsson 
Gísli Bergvinsson 


Þorkell Bergvinsson 
Jón J. Bíldfell 
Guðmundur Bjarnason 
Mrs. Ingibj. Bjarnason 
ðlafur Bjarnason 
Sigurður Bjarnason 
Andrés J. Björnsson 
Davíð Björnsson 
Dr. ölafur Björnsson 
Mrs. L. S. Blöndal 
Mrs. R. Blöndal 
Stefán Brandson 
Mrs. Gróa Bynjólfsson 
Gunnar Brynjólfsson 
Mrs. Ingibjörg Butler 
Mi’s. Margrét Byron 
Mrs. Anna Cameron 
Miss Griðmunda Christie 
Mrs. Ragtíh. Davíðsson 
Árni Eggertsson 
Stefán Einarsson 
Mrs. Guðm. Eiríksson 
Guðm. Eiríksson 
Sigurjón Eiriksson 
Mrs. Sigr. J. Eiríksson 
Gunnar Erlendsson 


Whitey’s Service Station 

óháða Bílastöðin 

PORTAGE OG ARLINGTON 
WINNIPEG 

Hin viðurkenda stöð 

Manitoba Motor League 

Nákvæm aðgerð við allar tegundir 
bíla 


ARBORG GARAGE 

ALMENNAR BILA AÐGERÐIR 
Umboðsmenn fyrir Chevrolet, 
Oldsmobile og Chevrolet 
Flutninga bila. 

Eigandi K. 0. EINARSSON 

SIMI 4 ARBORG, MANITOBA 

L 



Við höfum ávalt á reiðum höndum 
beztu og ódýrustu tegundir af 
eldivið. Afgreiðsla fljót og 
ábyggileg. 

BERGVINSSON BROS. 

640 Alverstone St. Sími 36131 


ROBERT RETTIE 

Plumbing and Heating Contractor 
Áætlanir gerðar fyrir allskonar 
verki. 

Samningsverk unnin fljótt og vel. 

Sími 39 230 

306 Sherbrook St., Cor. Portage 
WINNIPEG 



City Lumber & Fuel 
Yards, Ltd. 

618 DUFFERIN AVE. 
Winnipeg, Man. 

SIMI 54 302 

Vér höfum allar tegundir af timbri, 
gluggum, hurðum, bygginga efni, 
járnvöru og máli. önnumst sér- 
staklega pantanir úr sveitum. 


WINNIPEG LOCK & 
KEY COMPANY 

KURTH og ROY 
öryggisskápa og hurðalása 
sérfræðingar 

Vér höfum fullkomnustu byrgðir 
af hengi- og hurðar lásum 

40 ALBERT STREET 
Winnipeg, Man. Sími 95 966 













AUGLÝSINGAR 


27 


Mundy’s Barber Shop 

Fínasta og vinsælasta hárskurðar- 
og snyrtingarstofan í bænum 


643 Portage Ave. 


Sími 37 521 


Sími 95 447 


309 Fort St. 


KUMMEN-SHIPMAN 
ELECTRIC Ltd. 

CONTRACTORS—DEALERS 
WINNIPEG 


H. LOPTSON 

RED and WHITE BtJÐIN 

Crrvals matvara, kjöt og klæðnaður 
“Viðmót og vörugæði” sérstakt. 

FOAM LAKE, Sask. Sími 64 


Petersen’s Meat Market 


Nýtt og pæklað kjöt. 
Fiskur og fuglakjöt. 
Sími 28 


WYNYARD 


SASK. 


A. BERGMANN 

Allskonar varningur og sérstök 
áherzla lögð á matvöru 

Sími 31 

WYNYARD, SASK. 


JOHN GARLAND 

RED and WHITE BCrÐIN 


Eitt markmið—að leysa úr 
allra þörf. 

LESLIE SASK. 


SELKIRK HARDWARE 

Allskonar jámvara, mál, olia, 
gljámál, o. s. frv. 


SELKIRK 


MANITOBA 


JOHN G. BREIDDAL 

UMBOÐSSALI 

Chevrolet bílar og John Deere 
akuryrkju verkfæri 


FOAM LAKE 


HOTEL WYNYARD 

Þér munuð hlakka til að koma til 
bæjarins og inm á Hotel Wynyard 
þar sem þér getið hitt marga 
íslenzka kunningja yðar. 

WYNYARD SASK. 


P. 0. ENERSON 

WYNYARD, SASK. 

Chevrolet—Oldsmobile 
Pontiac—Buick 

Aukastöðvar: 

Watson og Quill Lake, Sask. 













28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


E. G. EIRIKSSON 

Lyfsali 

EUzta og þektasta lyfjabúðin 
Dakota-bygðinni 

CAVALIKK, ÍN. DAK. 


SARGENT PHARMACY 

Sargent og Toronto—Simi 23 455 
og 

Harman’s Drug Stores 
Limited 

Portage og Sherbrook—Sími 34 561 

Tvær búðir undir sömu forstöðu 
K. G. Harman R. L. Harman 



G. W. MAGNUSSON 

Nuddlæknir 

41 Furby Street 
Sími 36137 

Símið og semjið um viðtalstima 


ROBERTS & WHYTE 
Ltd. 

Lyfjabúðin í nágrenninu 
Sargent og Sherbrook 
Simi 25 057 

Hin fullkomnasta lyfjabúða 
afgreiðsla 


Wynyard Pharmacy 

Fyrsta flokks lyfjabúð í Sask. 
Sérstök vandvirkni í allri meðala- 
blöndim. 

Crrval af ágætum munum til gjafa 
við öll hugsanleg tækifæri. 
Komið og skoðið, kaupið og 
sannfærist. 

Eigendur bræðurnir Eyjólfsson 
Phone 50 


FYFE’S LYJABÚÐIN 

(The Rexall Store) 


J. T. Fyfe, eigandi 
FOAM LAKE S 


S. O. BJERRING 


A. R. GILLON 


CANADIAN STAMP C0. 

Stamps, Stencils, Seals 
Celluloid Buttons 


324 SMITH ST., Winnipeg 
Sími 87 249 


DREKKIÐ 

KING’S 
Stone Giiiger 
Beer 


Dick Foot Treatments 

Sérfræðingur i fóta sjúkdómum. 
Líkþorn og aðrir sjúkdómar 
bættir. 

Fóturinn lagaður með visinda- 
legri aðferð. 

A. G. DICK, Reg. Chiropodist 
343 SOMERSET Bldg., Winnipeg 






















AUGLÝSINGAR 


29 



F. W. SHAW, M.D. 

LÆKNIR 


Skrifstofusími 38 
Heimili 3rd Ave. 


GIMLI 


MANITOBA 


DR. A. V. JOHNSON 

Tarmlæknir 

212 Curry Bldg., Winnipeg' 
Gegnt Póstliúsinu 

Sími: 96 210 Heimilis: 33 328 


W. J. EASTON, M.D. 

LYFJA og SKURÐLÆKNIR 
Sími 144 

Dominion Bank Building 


SELKIRK, MAN. 


ROBERT BLACK, M.D. 

Augna- Eyrna- Nef- og Kverka- 
Læknir 

Skrifstofutímar 2—5.30 e.h. 

216 Medical Arts Bldg. Winnipeg 


Drs. H. R. & H. W. Tweed 

Tannlæknar 

406-8 Toronto General Trusts Bldg. 
Cor. Portage Ave. og Smith St. 

Sími 26 545 Winnipeg, Man. 

Að hitta í Arborg, Man. 


Dr. A. B. Ingimundson 

Tannlæknir 

GIMLI, MAN. 

Einnig að hitta í Riverton 
Semjið um viðtalstima. 


DR. R. H. CHANT 

Tannlæknir 


FOAM LAKE 


DR. J. GORDON ELSEY 

Tannlæknir 
Skrif stofu sími: 29 587 

Heima sími 36 756 

614 Medical Arts Bldg. 
WINNIPEG 


Dr. G. W. WHITAKER 

TANNLÆKNIR 


SELKIRK 


MANITOBA 
















TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


/ H. A. BERGMAN, K.C. 

Islenzkur lögfræðingur 

Skrifst.: Room 711 McArthur Bldg. 
Portage Ave. 

P. O. Box 1656 
Símar: 95 052 og 39 043 


G. S. THORVALDSON 

B.A., LL.B. 
Lögfræðingur 

702 Confederation Life Bldg. 
Talsími 97 024 


A. G. EGGERTSON 


Lögfræðingur 


WYNYARD, SASK. 


W. J. Lindal, K.C. 
Björn Stefánsson 

Islenzkir lögfræðingar 

325 Main Street Simi 97 621 

(á þriðja gólfi) 

Hafa einnig skrifstofur að Lundar 
og Gimli, og eru þar að hitta fyrsta 
föstudag í hverjum mánuði 


Thomas P. Hillhouse 


B.A., LL.B. 


Lögfræðingur og Notaríus 


J. McLenaghen, K.C. 

F. W. Newman, B.A. LL.B. 

Barristers and etc. 


SELKIRK 


MANITOBA 


SELKIRK, Man. 


Sími 41 


Haldór Haldórson 

BYGGINGAMEISTARI 

Skrifstofa' 347 Music & Arts Bldg. 
Broadway Ave. 

Winnipeg, Man. 

Sími 21 455 


HANNES PÉTURSSON 

OG 

ÓLAFUR PÉTURSSON 

Fjársýslumenn og fasteignasalar 

608 Toronto General Trusts Bldg. 
Portage Ave., Winnipeg 

Talsími 23 631 


VIKUBLAÐIÐ 

‘WYNYARD ADYANCE’ 

WYNYARD, SASK. 

Þar lesið þér allar héraðsfréttir. 

W. C. Needham, útgefandi 


The Western Review 

Vikublaðið Vinsæla 
E. JOHNSON, eigandi 


FOAM LAKE 















AUGLÝSINGAR 


31 


DR. B. J. BRANDSON 

216—220 Medical Arts Bldg. 
við Graham og Kennedy St. 
Sími: 21 834 Skrifst. tímar: 2-4 e.h. 

Heimili: 214 Waverley St. 
Sími: 403 288 

WINNIPEG — MANITOBA 


Dr. P. H. T. Thorlakson 

205 Medical Arts Bldg. 
við Graham og Kennedy St. 
Símar 21 213 og 21 144 
Heimasími 62 200 
WINNIPEG — MANITOBA 


DR. B. H. OLSON 


5 ST. JAMES PLACE 
Talsími 35 076 

WINNIPEG — MANITOBA 


DR. J. A. BÍLDFELL 

WYNYARD, SASK. 


Skrifstofusimi 75 
Heimilis 38 


DR. E. JOHNSON 


400 Evelyn St. 

Sími 26 

SELKIRK - MANITOBA 


Dr. M. B. Halldórsson 

401 Boyd Bldg. 
Skrifstofusími 23 674 
Stundar sérstaklega lungnasjúk- 
dóma. Er að finna á skrifstofu 
kl. 10—12 f.h. og 2—6 e.h. 
Heimili 46 Alloway Ave. 
Talsími 33 158 


DR. A. BLONDAL 

602 Medical Arts Bldg. 
Talsími 22 296 

Stundar sérstaklega kven-sjúk- 
dóma og barnasjúkdóma 
Að hitta kl. 10-12 f.h. og 3-5 e.h. 

Heimili 806 Victor St. Sími 28 130 


Dr. S. J. Jóhannesson 

218 Sherbum St. 
Talsími 30 877 
Viðtalstími kl. 3—5 e.h. 


Dr. E. J. Washington 

Augna, eyrna, nef og háls, læknir 
Skrifstofu sími 22 264 
Heimasími 401-145 

202 MEDICAL ARTS BLDG. 

Winnipeg Manitoba 


D. G. ROSS 
B.A., M.D., C.M. 

Líkskoðunar-læknir innan Mani- 
toha. 

Skrifstofa á heimilinu við homið á 
CHRISTIE AVE. og EVELINE St. 
SELKIRK, MAN. 

Sími 28 











32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Leifur Ellison 
Miss V. Eyjólfsson 
Guðm. E. Eyford 
Bjami Finnsson 
Olgeir Friðriksson 
Mrs. A. Gíslason 
Mrs. Hallbera Gíslason 
Hjálmar Gíslason 
Mrs. S. Gislason 
Mrs. G. Goodman 
Mrs. Ingibj. Goodmanson 
Mrs. S. Gottskálkson 
Ásgeir Guðjónsson 
Mrs. Guðríður Agnes 
Gunnlaugsson 
Elin Hall 

Mrs. Anna Halldórsson 
Halldór Halldórsson 
Lárus Halldórsson 
Mrs. Ásta Hallsson 
Páll Hallsson 
Otto Hallsson 
Karl Hansson 
Thorleifur Hanss-on 
Mrs. Oddný Helgason 
Finnbogi Hjálmarsson 
Mrs. Jóhanna Holm 
Mrs. Guðmundína 
Ingjaidsson 

Miss Sigríður Jakobsson 
Steindór Jakobsson 
Mrs. Björg Jóhannesdóttir 


Mrs. Ásm. Jóhannesson 
Mrs. G. Jóhannesson 
Dr. Sdg. Júl. Jóhannesson 
Ásm. P. Jóhannsson 
Grettir L. Jóhannsson 

J. W. Jóhannsson 
Stefán Jóhannsson 
B. E. Johnson 
Mrs. B. E. Johnson 
Björg Johnson 
Gisli Johnson 

Mrs. Guðrún H. Johnson 
Mrs. Helga Johnson 
Mrs. Henrietta Johnson 
Helgi Johnson 
Ingim. Johnson 

K. H. Johnson 
Magnús Johnson 
Oddfríður Johnson 
ðlína H. Johnson 
Th. Victor Johnson 
Jónas Jónasson 
Karl Jónasson 
Snorri Jónasson 
Jón Jónatansson 
Einar P. Jónsson 
Gísli Jónsson 

Jón Jónsson 
Friðrik Kristjánsson 
Miss Hlaðg. Kristjánsson 
Jakob F. Kristjánsson 
Mrs. J. F. Kristjánsson 


Kristján Kristjánsson 
Lúðvik Kristjánsson 
S. B. Kristjánsson 
Mrs. Margrét Levy 
Guðmann Levy 
Hannes J. Líndal 
Lýður S. Líndal 
Una Th. Líndal 
Svafa S. Líndal 
W. J. Líndal, K.C. 

Agnar Magnússon 
Ari G. Magnússon 
Böðvar Magnússon 
Guðmundur Magnússon 
Mrs. Jón Magnússon 
Jón Magnússon 
Magnús E. Magnússon 
Miss Steinunn Magnússon 
Jón Markússon 
Sr. Rúnólfur Marteinsson 
Mrs. Ingunn Marteinsson 
Loftur Mathews 
Mrs. J. McAfee 
Mrs. Guðr. Mýrman 
W. Nordal 

Mrs. Sigríður Oddleifsson 
Miss K. Oddson 
Valgarður Oddson 
Anna ólafsson 
Áslaug ölafsson 
Gunul. ólafsson 
Sigtryggur ölafsson 



Eftir öllum tegundum 
af 

KOLUM og KÓKS 
Símið 87 614 


“Þú þarft ekki að hugsa þig lengi um hvar þú átt að kaupa mjólk, ef þú 
vilt fá þá beztu sem völ er á,” sagði kona ein er kaupir mjólk í stórum 
stíl, og bætti við: “Eg hefi reynt mjólk frá öllum mjólkursölum, en hú)n 
er lang bezt hjá— 

Modern Dairies 

þeir selja rjóma og smjör. Reyndu þá og vittu hvemig fer.” 

ModernDairies 

1 I_ LIMITED_ J 

SIMI 201 101 ST. BONIFACE, Man. 














AUGLÝSINGAR 


33 


NOTIÐ 

MARTIN SENOUR MÁLVÖRUR 

100% HREINT MAL OG GLJAKVOÐA 
DRÝGRI OG ENDAST BETUR 

The Winnipeg Paint and Glass Co. 


Sólarljóss-fær og Saumskorinn Veggjapappír 

Innan Canada, stærsta og- bezt þekta veggjapappírs verzlunin 
Stofnuð 1902 

Umboðsmenn fyrir Sherwin-Williams málningavörur 

EMPIRE WALL PAPERS LIMITED 

324 DONALD ST. — SÍMI 24137 (Milli Portage og Ellice Ave.) 

WINNIPEG, MANITOBA 


Capital Coal Co. Ltd. 

Ráðsmaður F. W. NUNN 

Góð kol halda við hlýrri vináttu. Við skulum tala okkur 
saman. Vér verzlum aðeins með beztu tegundir af canadiskum 
og amerískum kolum. Þau eru afrykuð og geymd í stórum 
kolabyrgjum. 

Capital Coal Co. Ltd. 

246 SOMERSET BLDG., WINNIPEG 
Sími 24512 

öll kol geymd í tilbyrgðum skýlum. 










34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Mrs. Th. ólafsson 
TrvKSTVÍ Oleson 
A. B. Olson 
ólafur H. Olson 
N. Ottenson 
Svednn Pálmason 
P. S. Pálsson 
Mrs. P. S. Pálsson 
Miss Margrét Pálsson 
Miss Stefania Pálsson 
Sigfús Pálsson 
Mrs. Aug. Paulson 
Mrs. Dorothea Pétursson 
Hannes Pétursson 
Mrs. Hólmfr. Pétursson 
J. K. Pétursson 
Mrs. Jóhanna Pétursson 
Mrs. K. Pétursson 
ólafur Péitursson 
Sr. Philip M. Pétursson 
Dr. Rögnv. Pétursson 
Mrs. Hólmfr. Pétursson 
Miss Margrét Pétursson 
Ólafur Pétursson 
Pétur Jónas Pétursson 
Thorvaldur Pétursson 
Ragnar H. Ragnar 
Mrs. Jóhann Sigmundson 
Sigurður Sigmundsson 
Eiríkur H. Sigurðsson 
Mrs. Jódís Sigurðsson 
Miss Guðtoj. Sigurðsson 


Mrs. Guðrún Sigurðsson 
Halldór Sigurðsson 
Jón Sigurðsson 
Sigurbj. Sigurjónsson 
Hreiðar Skaftfeld 
Magnús Skaftfeld 
Bjöm Stefánsson 
Guðm. A. Stefánsson 
Gunnbjöm Stefánsson 
Ingi Stefánsson 
Ragnar A. Stefánsson 
Mrs. Rannv. K. Stefánsson 
Mrs. Stefanía Stefánsson 
Guðm. Strandberg 
Eyjólfur Sveinsson 
Mrs. Sigríður Swanson 
Einar Thompsoin 
P. J. Thompson 
Miss S. Thompson 
Magnús J. Thorarinsson 
Eirikur Thorbergsson 
Soffía Thordarson 
Thorgerður Thordarson 
Soffanias Thorkelsson 
Mrs. Jóhanna Thorkelsson 
Carl Thorláksson 
Mrs. Inga Thorláksson 
Dr. P. H. T. Thorláksson 
J. B. Thorleifsson 
E. Thorsteinsson 
Mrs. Guðr. Thorsteinsson 
Vilborg Thorsteinsson 


Vdgfús Thorsteinsson 
Th. Thorsteinsson 
öm Thorsteinsson 
Mrs. S. Vigfússon 
Sigurður Vilhjálmsson 
J. J. Vopni 

D—“Iðunn” Lcslie, Sask. 
Alfred Abrahamson 
Mrs. Gyða Anderson 
Stefán Anderson 
Helgi Arnason 
Jón Arnason 
Rósmundur Ámason 
Vigfús Árnason 
Björn Axfjörð 
Gísli Bíldfell 
Ingólfur Bjarnason 
Jón Breiðdal 
Bjami Davíðsson 
Sveinn Eiríksson 
Mrs. Jóhanna Ellis 
Kristján Erlendsson 
Andrés Eyjólfsson 
Gabríel Gabríelsson 
Kristján Gabríelsson 
Ásgeir Gíslason 
Halldór Gíslason 
Jón Goodmiundson 
Jónas Guðmundsson 
M. Guðmundsson 
Páll Guðmundsson 


unitedGraik growers ii- 

422 kornlyftur út um sveitir í Manitoba, Saskatchewan 

og Alberta 

Hafnarkornlyftur í Port Arthur og Vancouver 
Aðalskrifstofa 

HAMILTON BLDG., WINNIPEG 


Simkins Transfer & Fuel Co. 

Beztu tegundir af eldivið í bænum 
Fljót og trúverðug afgreiðsla. 

Flutningur til allra staða í borginni á mjög rýmilegu verði. 

Sími 52 540—Hringið til vor. 

456 Stella Aveune Winnipeg 




AUGLÝSINGAR 


35 


- 


FIVE F 

ÍOSES 

“The All-Purpose Flour” 

Fyrir BAKKELSI ri ' 

KÖKUR 

BÚÐINGA 
og BRAUÐ 

LOUR 

LAKE OF THE WOODS MILLING COMPANY LTD. 

WINNIPEG 

MANITOBA 


WINNIPEG ELECTRIC COMPANY 

Hlaut fyrir skömmu FYRSTU VERÐLAUN, 
í sínum flokki, fyrir að hafa selt 
viðskiftamönnum sínum til jafnaðar flest 

Raf-tæki 

allra umboðssala. Þau voru afhent á 
alþjóðar samkepnismótinu er efnt var til af 
THE CANADIAN ELECTRICAL ASSOCIATION 

Það er ekki að ástæðulausu: 

WINNIPEG ELECTRIC COMPANY 

selur vönduð raftæki á hóflegu verði og 
með vægum skilmálum 













FÉLAGATAL 1937 


37 


Þorsteinn Guðmundsson 
Jón Hallson 
H. J. Hélgason 
Hjálmar Helgason 
Stefán Helgason 
Mrs. Sigrún Hogan 
H. Hósíasson 
Jón Janusson 
Bjami Jas’onson 
Jón Jóhannesson 
Jón Jóhannson 

E. Johnson 
Einar Kristjánsson 
Jón Magnússon 
Páll Magnússon 
Rósa Markússon 
Þorst. Markússon 
N. A. Narfason 

H. G. Nordal 
Mundi Nordal 

F. Nordal 
Lárus B. Nordal 
S. G. Nordal 
Elli ólafsson 
Jón ólafsson 
Kristján ólafsson 
Stefán ölafsson 
Valdimar Pálsson 

Mrs. Anna Sigbjörnsson 
Sigbjörn Sigbjörnsson 
Jóhann Sigbjörnsson 
Mrs. Sigríður S-igurðsson 


Sigurður Sigurðsson 
H. G. Sigurðsson 
Guðjón Stefánsson 
Mimdi Stefánsson 
Helgi Steinberg 
J. J. Sveinbjömsson 
Bjami Thordarson 
Gunnar Thorsteinsson 
Joe Thorsteinsson 
Þorsteinn Þorsteinsson 

E—“Island” Brown, Man. 

Thórhallur Einarsson 
J. S. Gillis 
Ragnar Gillis 
Andy Gíslason 
J. M. Gíslason 
Lárus Gíslason 
Th. J. Gíslason 
Mrs. Th. J. Gíslason 
Leonard Helgason 
Jóhannes H. Húnfjörð 
Jón J. Húnfjörð 
J. B. Johnson 
Sœunn Kristjánsson 
Mrs. T. F. Líndal 
óli Líndal 
T. M. Ólafsson 
Sigurður ólafsson 
W. Ólafsson 
Jónatan Thómasson 


F—“Snæfell” 
Churchbridge, Sask. 

Guðmundur Árnason 
Magnús Bjarnas’on * 
Konráð Eyjólfsson 

G. F. Gíslason 
Jón Gíslason 
Eyjólfur Gunnarsson 
Mrs. G. Gunnarsson 
ölafur Gunnarsson 
Bjöm Hinriksson 
Magnús Hniriksson 
Árai E. Johnson 
Kristján Johnson 
Kristján Kristjánsson 
Gísli J. Markússon 
Einar Sigurðsson 
Jón Valiberg. 

G—Sambandsdeildin 
“Vísir” 

(The Icelandic Association 
of Chdcago) 

Oliver Alfred 
Mrs. Oliver Alfred 
Egill Anderson 
Mrs. Egill Anderson 
Augusit Anderson 
Mrs. August Anderson 
Peter Anderson 


B íla og eldsábyrgðir á niðursettu ver ði 

Winnipeg Insurance Agency Ltd. 

W. C. KING, ráðsmaður 
Skjót afgreiðsla á öllum skaðabótakröfum 

202 KENSINGTON BLDG. TALSIMI: 24 023 

(á hornd Portage Ave. og Smith St.) 


Vér óskum eftir . . . 

að þér lítið inn hjá oss. — Allar leiðbeiningar um að 
vama eða bæta fóta veiklun veittar ÓKEYPIS. Skoðið 
jafnframjt hið ágæta úrval af kvenna og karlmanna skóm 
—á réttu sniði fyrir allra fætur—og eftir allra smekk. 
“Fæturnir segja til um aldurinn” 

MACDONALD SH SfM°SL L 7 D 








38 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS fSLENDINGA 





S. THORVALDSON, President L. A. SIGURDSSON, M.D., Sec.-Treas 


Sigurdsson Thorvaldson 


GENERAL MERCHANTS 

BUILDERS’ SUPPLIES 

Wholesale Winter Caught Lake Winnipeg* Fish a Specialty 
SINCE 1897 INCORPORATED 1912 

Stores at RIVERTON, ARBORG, HNAUSA, Manitoba, Canada 

TELEPHONES: Riverton — 1 Hnausa 51 1-4 Arborg — 1 













FÉLAGATAL 1937 


39 


Mrs. Peter Anderson 
Sigurður Árnason 
Mrs. Sigurður Árnason 
Miss Aurora Björnsson 
J. S. Bjömsson 
Paul Bjömsson 
Mrs. Paul Bjömsson 
S. K. Bjömsson 
Mrs. S. K. Björnsson 
Mrs. Ragna Barnes 
Mrs. Steina Bergman 
Alex Benson 
Mrs. Alex Benson 
Ingi Brynjólfsson 
Mrs. Ingi Brynjólfsson 
Paul Einarsson 
Mrs. Paul Einarsson 
Sam Einarsson 
Halldór Einarss’on 
Egill Erlendson 
Jóliann Goodman 
Mrs. Jóhann Goodmam 
Skafti Guðmundsson 
Mrs. Skafti Guðmundsson 
Guðlaugur Guðlaugsson 
Árni Helgason 
Mrs. Árni Helgason 
Miss Sofia Halldórsson 
Paul Halldórsson 
Mrs. Paul Halldórsscm 
Mrs. Sigrún Hannesson 
Miss Ellen Hannesson 


John S. Johnson 
Mrs. John S. Johnson 
Lawrence Johnson 
Mrs. Lawrence Johnson 
Guðm. Kristjánsson 
Mrs. Guðm. Kristjánsson 
Daníel S. ólafsson 
Mrs. Daníel S. ölafsson 
Wm. G. Paul 
Mrs. Wm. G. Paul 
H. H. Reykjalin 
Mrs. H. H. Reykjalín 
Paul Revkjalín 
J. J. Samson 
Mrs. J. J. Samson 
Allan T. Sveinsson 
Mrs. Allan T. Sveinssom 
S. J. Storm 
Mrs. S. J. Storm 
W. H. Taylor 
Mrs. W. H. Taylor 
Mrs. Ingibjörg Thordarson 
Miss Dorothy Thordarson 
Miss Ingibjörg Thordarson 
Thorarin J. Thorkelson 
Mrs. Th. J. Thorkelson 
Eric Vigfússon 
Kjartan Vigfússon 


H—Sambandsdeild Ungra 
íslendinga í Winnipeg 

Margaret Ann Bjömson 
Mrs. Halldóra Jakobsson 
G. L. Jóhannsson 
Mrs. G. L. Jóhannsson 
Walter Jóhannsson 
Vera Jóhannss-on 
Stefán Hansson 
Tryggvi Oleson 
Margrét Pétursson 
Dr. L. A. Sigurðsson 
Mrs. L. B. Sigurðsson 
R. H. Ragnar 

A. R. Magnússon 

B. E. Olson 
Ingi Stefánsson 
T. V. Johnson 
John Anderson 
Willa Amderson 
Jóna Anderson 
Paul Ásgeirsson 
Anna Backman 
Lilja Backman 
Ingibjörg S. Bjamason 
Hafsteinn Bjamason 
Friðsteinn G. Daviðsson 
Elva Eyford 
Margaret Eggertson 
Thelma Eiríksson 












40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


3. parbal 

Utfararstofa 

STOFNUÐ 1894 


Talsímar 

86 607 og 86 608 


íötnmpeg, jManttofta 









FÉLAGATAL 1937 


41 


Ruby Fredrickson 
Paul J. Finnbogason 
Inga Gfslason 
Fríða Gíslason 
Sigga Gíslason 
Thelma Guttormsson 
Thomas O. Finntoogason 
Ragnar Gíslason 
Herbert G. Henrickson 
Harold G. P. Jóhannsson 
H. A. Krisitjánsson 
Fanney Magnússon 
Þóra Magnússon 
Jórunn Mýrman 
Edith Peterson 
Mrs. BergÞóra Pétursson 
Hannes J. Pétursson 
O. B. Pétursson 
Philip M. Pétursson 
Thorvaldur Pétursson 
Hazel Reykdal 
Helga Reykdal 
J. H. V. Rafnkelssoo 
Ólöf Sigmundsson 
Guðný Sigmundsson 
Sig. Sigmundsson, 

Rose Sigmundsson 
Elsie Sigurðsson 
Joe Sigurðsson 
S. Swainson 


Grace Thoriakson Johnson 

Björg Thompson 

Dánarskrá 1937 

Halldór J. Egilsson, 
Swan River, Man. 

Jón Halldórss'on, 
Langruth, Man. 

Mrs. ölöf M. Halldórsson 
Winnipeg, Man. 

Philip Johnson, 

Luindar, Man. 

Mrs. Hailfríður Sigurðsson 
Wynyard, Sask. 

Kristlaugur Andrésson, 
Arborg, Man. 

Jósep Stefánsson, 
Winnipeg, Man. 

Elías Geir Jóhannsson, 
Gimli, Man. 

Dr. ólafur Björnsson, 
Winnipeg, Man. 

Gunnl. Ólafsson, 
Winnipeg, Man. 


Magnús Hinriksson, 
Churchbridge, Sask. 

Jón Janusson, 

Foam Lake, Sask. 

ólafur S. Thorgeirsson, 
Winnipeg, Man. 

E. S. Guðmundsson, 
Tacoma, Wash. TJ.S.A. 

Grímur ólafsson, 

Ross, Minn., U.S.A. 

Jón Skúlason, 

Geysir, Man. 

Runólfur Halldórsson, 
Selkirk, Man. 

Sigurður Oddleifsson, 
Winnipeg, Man. 

Kristín Ásmundsson, 
Calgary, Alta. 

Þorgeir Simonsson, 

Blaine Wash. 

Gunnar Hermannsson, 
Leslie, Sask. 


IVfCrURDY QUPPLY 

lfl V/bUILDERS’ ^ SUPPLIES 
1034 Arlington St. 

Símar 23 811—23 812 

KOL - KÓKS - ELDIVIÐUR 

Sand og Gravel-Tekja 
við 

Bird’s Hill Man. 


f 0. LTD. 

V/ AND COAL 
Winnipeg, Canada 





42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


SASKATGHEWAN 


Sumarfrí-—Hvar? 

auðvitað í 

Saskatchewan 


Með ári hverju fjölgar þeim óðum, sem þangað leita sér til 
hressingar og hvíldar eftir langvarandi störf í bæj um og borg- 
um og segjast hvergi fá betur borgaða fyrirhöfn af ferða- 
kostnaði. 

Varla getur margbreyttari náttúrufegurðar en þar. Vatns- 
föllin þungu, spegilsléttu stöðuvötnin, risavöxnu skógarnir og 
afskektu dalirnir fögru. Um margt er þar að velja fyrir ferða- 
manninn, sem leitar unaðar og næðis í skauti náttúrunnar. 

Myndavélin skyldi vera með í ferðinni, því margt ber þar 
fyrir auga, sem ferðamanninn fýsir að geyma til minja. Líka 
skyldi maður hafa stöngina og öngulinn, því “fiskar vaka þar í 
öllum ám.” Um fjölmenni og fámenni geta menn valið, því 
hvorutveggja er víða að finna. Lystigarðar og sæluhús með 
allskyns þægindum eru allstaðar við hendina. 

Þannig fagrir og friðsælir áningar- og dvalarstaðir bíða 
þeirra, er sumar-fríi sínu vilja eyða í Saskatchewan. 

BUREAU OF PUBLICATIONS 
Saskatchewan Government 
LEGISLATIVE BUILDINGS 
REGINA, SASK. 














AUGLÝSINGAR 


43 



IN5ULATING PROD UCTX 


NÝ HLUNNINDI 

FYRIR HÚSEIGENDUR 

Hið bezta fjárlán sem boðist hefir til þess að endurbæta 
heimilin fæst nú á lágum vöxtum hjá “The National Employ- 
ment Commission” á öllum bönkum í landinu. 

Þeir sem eiga heimili sín sjálfir og vildu hagnýta sér þetta 
tækifæri til að endurbæta þau eða gera við þau, er hér með 
heimilað að nota sér aðstoð skrifstofu vorrar ókeypis, er semur 
áætlanir um allan slíkan kostnað. Áður en þér framvísið lán- 
töku-beiðni yðar, leitið leiðbeiningar vorrar um kostnað. 

Vér höfum á hendi allskonar timbur, húsavið og bygging- 
arefni, á lægsta verði fyrir peninga út í hönd. 

Trésmiðir ættu að hitta oss af og til, og hagnýta sér þær 
fyrirspurnir sem vér fáum um aðgerð á húsum. 

Argyle Sts. THEEMPIRESASH&DOOR SIMI 
W ET GOMPANY LiMITED 95551 


Þegar þér byggið eða endurnýjið húsin þá notið DONNA- 
CONA ÞYNNUR—nýtízku innanhúss klæðninguna. Fæst í 
ýmsum snotrum gerðum, sléttum og upphleyptum með skar 
brúnum. 

Skrifið eftir leiðbeiningum 

Alexander MURRAY 

and Company Limited 


ST. BONIFACE, Man. 


SÍMI 202 681 



















LlETTER PROTECTlONj 


44 TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


. 

(WNroN cahw.ii vancOT^ 


HRESSIÐ UPP Á 
HEIMILIN 


Þér getið endurnýjað öll húsgögn 
í hverju herbergi, hjá 

ASHDOWN’S 


Miracle Enamels and Varnishes 
Interior Gloss-Cote 
Easycoat 

Flow-Easy Paint 

P. A. M. Machinery Paint 
S. O. S. Shingle Stain 


Heimsækið húsgagna 
deildina sem tekur yfir 
fjórðu hæð búðarinnar. 
Lánskilmálar fáanlegir, 
ásamt mjög hagkvænmm 
skiftum á gömlu 
húsmununum. 


MAIN STREET við BANNATYNE AVENUE 


VERNDIÐ HÚSIN OG NOTIÐ 
MARSHALL-WELLS MÁL 


Málninga vömr Marshall-VVells eru hinar ágæt- 
ustu að efni og hafa í tuttugu ár verið álitnar 
fremstar á marhaðinum, og nú á þessum dögum, 
eru þær á orði hafðar um alt Vestur-Canada. Þær 
eru tii alira nota þénanlegar. Lítið á skrána: 


Marshall-Wells Höuse Paint 
Marshall-Wells Floor Enamel 
Marshall-Wells Porch Paint 
Marshall-Wells Barn Paint 
Marshall-Wells Shingle Paint 
Marshall-Wells Shingle Stain 


MARSHALL-WELLS MÁLNINGA VÖRUR eru hvarvetna til sölu 
hjá trúverðugum verzlunarmönnum. 

































AUGLÝSINGAR 


45 



GESTIR OG FULLTRÚAR 



Ef yður langar til að fá yður góða hressingu, 
þá pantið Shea’s Stock Ale 


Bjór þessi hefir hinn fullkomnasta ölkeim, 
er mjúkur og móðnaður og hið lystljúfa 
bragð veitir yður gagngerða ánægju. 


WlNNlPtO BBI>TKTl' 

. MANItOW- 










46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 



No. 1 
No. 3 
No. 4 
No. 5 
No. 6 
No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 
No. 12 
No. 13 
No. 14 
No. 15 
No. 16 
No. 17 
No. 18 
No. 19 


Service Statlons 


Portage and Maryland — Alex Fraser 

McDermot and Rorie — J. E. Boles 

Maryland and Notre Dame — Ivor A. McLardy 

Rupert and King — L. H. Innes 

Stradbrooke and Osborne — T. A. and W. R. Hope 

Stella and Main — R. G. Houston 

Strathcona and Portage — T. M. Birnie 

Logan and Bushnell — R. 0. Nicholas 

Alexander and Main — M. Smith 

Ellice and Arlington — J. E. Powers 

Bannatyne East — M. Bittle 

Ingersol and Portage — C. R. Perry 

Donald and St. Marys — N. A. Armitage 

River and Main — T. Muir 

Fort and Graham — Ellis Motors 

Fort and Broadway — A. E. Robinson 

Ellice and Hargrave — Service Motor Sales 

Charlotte and William — P. Korchin 


Quality Products — Courteous Service 













Þegar þér eruð að ráðstafa siglingaferð heim til ættlandsins, Honolulu, 
Ástralíu, Nýja Sjálands, Kína, Japan, Manila, vetrar eða sumar skemtiferð, 
þá lærist yður að meta hvers virði það er að láta eitt hið ötulasta og áreið- 
anlegasta félag ráðstafa öllu fyrir yður, og annast öll yðar þægindi á 
sjóferðinni. 

Reyndir ferðamenn hvarvetna um viða veröld sigla með Canadian Pacific 
eimskipimum. Þeir vita að öllu er ráðstafað út í æsar fyrir þá strax og 
þeir stíga um borð á “Empress,” “Duchess” eða “Mont” skipi í skipaflota 
Canadian Pacific og að þægindin bíða þeirra I ríkum mæli . . . stór svefn- 
herbergi . . . ríkmannlegar setustofur . . . kurteis þjónusta . . . og nægilegt 
rúm á þilfari til allra útileika. Þeir vita það einnig að viðurgerningur er 
hinn bezti á öllum farrýmum. Máltíðir eru tilreiddar af matreiðslu sér- 
fræðingum, er valdir hafa verið sökum kunnáttu þeirra i þeirri grein. 


Agæt sambönd milli Canada og Reyjavíkur með því 
að fara yfir Skotland, fást með Canadian Pacific 
eimskipunum, siglingar eru tíðar og þægilegar á 
hverri viku. 


Eftlr fylstu upplýsingum taiið við næsta stöðvarstjórn eða 

W. C. CASEY 

Steamship General Passenger Agent, C. P. R. Bldg., Winnipeg. 
Símar 92 456—7 















I alla yðar bakninga 
notið 

Robínf Hood 

FIiOUR 

Abyrgst að fullnægja öllum kröfum 
athugið seðilinn “peningunum 
skilað aftur,” sem er í 
hverjum poka af 

RobinHood 

FI/OUR 

HALAÐ UR ÞVEGNU HVEm 

















